


ቅማንት 


አረማዊ-ኦሪታዊ ኢትዮጵያዊ ገበሬ 


ኘሮፌሰር ፍሬደሪክ ሲ ጋምስት እንደጻፈው 


ትርጉም፡- ባዩ ቦጋለ ላቀው 





የተርጓሚው መብት የተጠበቀ ነው - 1995 


(:ዐ9ዐነደከ! 865611 








ደራሲውና መጽሐፉ 
ደራሲው 


 ፍሬድሬክ ሲ ጋምስት በማስቹሴትስ ዩኒቬርሲቲ የአንትሮ 
ፖሉጅ ፕሮፌሰር ሲሆኑ ሉሳንጀለስ በሚገኘው በካሊፎርኒያ 
ዩኒቨርስቲ በከፍተኛ ማዕረግ የመጀመሪያ  ድግሪያቸውን፣ 
ቤከርሊይ በሚገኘው በዚሁ ዩኒቨርሲቲ የፒ፥:ኤችዲ ዲግሪያቸውገ 
አግኝተዋል፡:: በኢትዮጵያ ካደረጉት የመስክ ጥናቶች በተጨማሪ 
በአሜሪካ ስለባቡር ሠራተኞች ሰፊ ጥናቶችን አከናውነዋል:፡: 


ስለመጽሐፉ 


ይህ ጥናት በምዕራብውያን ተማሪዎች ዘንድ ብዙ ስለማይ 
ታወቅ ስለ አንድ ጥንታዊ ኢትዮጵያዊ ባህል ነው:: የቅማንት 
ሕዝብ ኮኬዥያንና የኩሽቲክ ቋንቋ የሚናገር፣ ሃይማኖቱ አረማዊ- 
ኦሪታዊ በአብዛኛው ሆኖ በመጠኑም ቢሆን አንዳንድ የክርስትና 
እምነቶችን ያካተተ ነው:: የምዕራብያውያን ሃይማኖቶች በየጊዜው 
ለውጥ ሲታይ ሃይማኖታቸው ላለፉት ሁለት ቪህ ዓመታት ምንም 
ለውጥ ሳይታይበት ቆይቷል፡፡ የሰሜንና የመካከለኛው ኢትዮጵያ 
የመጀመሪያ ሠፋሪዎች አገዎች ሲሆኑ ቅማንት የአገው አንዱ 
ቅርንጫፍ ነው:: የአስልምና ሃይማኖት ከመምጣቱ በፊት 
የቅማንት ባህል የክርስትና ሃይማኖት ተፅዕኖ ቢኖርበትም ጥንታዊ 
የእብራውያን ሃይማኖት የሆነውን የኦሪት እምነቶችን ለዘመናት 
ይዞ በመቆየቱ በምዕራባውያን የባህል ታሪክ ጥናት ልዩ ትኩረት 
ሊሰጠው የሚገባ ነው:፡: 


የቅማንት አርሶ አደሮች በአውሮጳና በአሜሪካ ዘመናዊ 
ሥልጣኔ ሳይለወጡ በውስጥ ተፅእኖ ባህሉ እንዴት እንደተለወጠ 
የሥነ ሕዝብ ተመራማሪዎች (አንትሮፖሎጅስትን) ልዩ ትኩረት 
የሚስብ ሆኗል:፡: በሌሎች ሕብረተሰቦች እንደደረሰው ሁሉ 
የምዕራባውያን ሥልጣኔ ባይወረስም በኢትዮጵያ የአማራው ሕዝብ 
ወሳኝ የሆነ ተፅእኖ ስላደረሰበት የአማራ ባህልን በመቀበል አማራ 
(አማሃራይዝድ) እየሆነ መጥቷል:: ይህ ሁኔታ የተጀመረው 
በ13ኛው መቶ ክፍለዘመን መሆኑ ቢታወቅም የባህሳላሳቸውና 





የሃይማኖታቸው ሥርዓት ከሌላው ሕዝብ ጋር አንዳይገናዥ አጥር 
ሆኖ በመቆጣጠሩ እስካሁን ሙሉ በሙለሉ- ሳይዋሃዱ ቆይተዋል፡፡ 


ዶክተር ጋምስት ለምዕራባዊው ዓለም የባህል ታሪክ ጥናተ 
ተመራማሪዎችና በዓለም ስላሉት ባሕሉች ጥናት ፍላጐት ላላቸው 
የሥነ ሕዝብ ተመራማሪዎች ሁሉ ጠቃሚ ጥናት አቀርበሃል:: 
ደራሲው እራሳቸው በሥነሥርዓቶች ላይ ተካፋይ በመሆንና 
በቅርብ ከጉዳዩ ጋር ግንኙነት ያላቸውን ግለሰቦችን ዙሮ 
በመከታተል ገለልተኛ አቋም በመያዝ ያቀረቡት ጥናታዊ ጽሑ 


ስለቅማንት ባህል ግልፅ የሆነ ግንዛቤ እንዲኖረን እንደሚያዶ() 
አሙን ነው:: 


ሯ 3 ጆርጅና ሉዊስ ስፒንደር 








መቅድም 

«ቅማንት፣ አረማዊ-ኦሪታዊ ኢትዮጵያዊ ገበራ» የተሰኘው 
ይህ መጽሐፍ በጐንደር ከተማ ዙሪያ ስለሚገኘው የአገው ሕዝብ 
ቅርንጫፍ አንዱ ስለሆነው ስለቅማንት “ኀብረተሰብ ባህልና ታሪክ 
በሰፊው ያስረዳል:: መጽሐፉ በመስክ ጥናት ላይ ተመስርቶ 
ከአርባ በላይ የሚሆኑ መጻሕፍትን በማገናዘብ በኘሮፌሰር 
ፍሬደሪክ ሲ ጋምስት "ገከር ()ርጠ381, ላ ኮ888ከ - 11ርከ(6[ር ኮርጳ58ክ1(ሃ 
| [[ክ6ዞ8" በሚል ርዕስ እ.ኤ.አ. በነሐሴ ወር 1969 ዓ.ም 
ከተጻፈው መጽሐፍ የተተረጐመ ነው:: ስለ ቅማንት ሕዝብ ካሁን 
በፊት ከተጻፉት መጽሐፍትም ሆነ አጫጭር ሥነጽሑፎች የበለጠ 
በተሟላ መልክ ሚዛናዊነትን ጠብቆ የተዘጋጀ በመሆኑ በተለይ 
ስለዚህ ሕዝብና በአጠቃላይ ደግሞ ጉረቤቱ ስለሆኑት በሰሜናዊ- 
ምዕራብ ኢትዮጵያ ጥንታዊ ሕዝቦች አሠፋፈር፣ ባሕልና ታሪክ 
ግንዛቤ ለማግኘት ጠቃሚ መሆኑን ለመግለጽ እወዳለሁ:: ምንም 
እንኳን መጽሐፉ ከተጻፈ ወዲህ ቅማንትን ጨምሮ በአጠቃላይ 
በኢትዮጵያ ሕዝቦች ላይ ከፍተኛ ለውጦች የተከሰቱ መሆኑ 
ባይካድም የመጽሐፉ የባሕልና የታሪክ መዘክርነቱ ሕያው 
እንደሆነ ይቆያል፡: 


የመስክ ጥናቱ የተካሄደው እንደ እ.ኤ.አ. ከ1964 ዓ.ም 
ጀምሮ ለአሥራ አራት ወራት ያህል በጉንደር አካባቢ በሚገኙ 
የቅማንት ማዕከል በነበሩት በከርከርና በጭልጋ ከአርባ በላይ 
የሚሆኑ ኅብረተሰቦችን  ያካትታል፡ ከዚህም በስተቀር 
በቤጌምድርና ሰሜን ተበታትነው የነበሩትን የአገው ቅርንጫፍ 
የሆኑትን ፈላሻዎችንና፣ በጎጃም የሚገኙትን አዊያን፥ እንዲሁም 
በጣና ኃይቅ አካባቢ ያሉትን ወይጦዎችን ጥናቱ  ሳይዳስስ 
አልቀረም: ስለቅማንት ሕዝብ ባሕልና ታሪክ በተቻለ መጠን 
ተሟልቶ የቀረበውን ይህን ጥናታዊ ጽሑፍ በማቅረባቸው 
ለደራሲው ያለኝን አክብሮት በዚህ አጋጣሚ እገልጻለሁ:፡: 


ይህ መፅሐፍ ለሕትመት እንዲበቃ በሃሣብም ሆነ 
በማንኛውም ረገድ የረዱኝን በውጭ አገር የሚኖሩትን ወንድሜን 
አቶ ዘውዱ ቦጋለንና ከእሳቸው ጋር በመሆን ከልብ የተባበሩኝን 
አቶ ነጋሲ ታፈረንና አቶ ፀጋ ጣሰውን፣ እንዲሁም ሌሎቹን 
ን ፌር እኀቶቼን በመጀመሪያ ደረጃ ከልብ አመሰግና 
ዋለሁ፡፡ 


[1] 





ያላቸውን ውስን ጊዜ መስዋዕት አድርገው ረቲቁን 
በማንበብና አስፈላጊውን የቋንቋ እርማት በማድረግ የረዱንን 
ጓደኛዬን መምህር ሀብተሥላሴ ደምሴንና ሰለመጽሐሩ 
የበኩላቸውን ምክር  የለገሙኝን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ 
የሳይኮሎጅ ረዳት ኘሮፌሰር ዶክተር ተካ ዘውዴን ሳሳመሰግን 
አላልፍም፡:: ከዚህም በተጨማሪ በመጽሐፉ ቅንብር በኩል የቴክኒክ 
ድጋፍና ምክር የሰጡኝን የኢተርናሽናል የልማት አማካሪ 
ድርጅት ዋና ሥራ አስኪያጅ ዶክተር ዳኘው እሸቴንና የእድ 
ጽሁፉን በኮምፒውተር በመጻፍ የረዳችኝን ፀሐፊያቸውን ወይዘሪት 
ትሬዛ ባዩን ከልብ አመሰግናለሁ:፡: 


ባዩ ቦጋለ ላቀው 
አዲስ አበባ 
1993 


ማውጫ 


ደራሲውና መጽሐፉ 
መቅድም 


ምዕራፍ አንድ፣ መግቢያ 


መሬቱ 
ቅማንት ገበሬ ነው? 
የኅብረተሰቡ ትስስር ምክንያቶች 
የቅርብ ግንኙነት 

ጥንታዊ ሀገር ጎብኝዎች 


ምዕራፍ ሁለት፣ የአገው ባህል 
ታሪክ ፈጣን እድገት 


ቅድመ-ታሪክ 

ኢትዮጵያዊ ሥልጣኔ 

የኢትዮጵያዊ ሥልጣኔ ወደ ደቡብ 
ስለመስፋፋቱ 

የባህል ግንኙነት በአገው ሕዝብ 
ላይ ያስከተለው ስሜት 

ባላባታዊ መንግሥት በኢትዮጵያ 
ስለማቆጥቆጡ 

አዲሲቱ ኢትዮጵያ 


ምዕራፍ ሦስት፣ የቅማንት 
ሕብረተሰብና አሠፋፈሩ 


መልክአ-ምድር 

በቅማንትና በኢትዮጵያ ያለው ትስስር 
ኀብረተሰቦች 

መኖሪያ ሠፈርና ቤታቸው 


ቅዱስ ቦታዎች 


ምዕራፍ አራት፣፥፡ አረማዋ-ኦሪታዋ 
ሃይማኖት 


ሃይማኖትና ቅማንት 

የጥንታዊ የአገው ሕዝቦች ሃይማና'ት 
የጭልጋን ወምበር ለመጉብኘት የተደረገ ጉዞ 
ስለዓለም አመለካከትና መሠረታዋ አሴቶች 
የቅማንት አማልእክት 

ሠ ይጣን 

ተቀተሳውስት 


ምዕራፍ አምስት፣፥ ከቅማንት 
አማልክትና ከቅስናው ዓለም ውጭ 
ያሉ መናፍስትና ባ ለማሉቻቸው 


ዛር፣የግለሰብ ውቃቢ 
ጥንቆላ፣አሰማትና ትንበያ 


ምዕራና ሰስሰድስት፡፤ የፖለቲካ አደረጃጀት 


የአዘውንቶች ሸንጎ 
መካከለኛው የፖለቲካ ሥልማን 
ወምበሩ የመጨረሻ ዳኛ ነው 


ምዕራፍ ሰባት፣ ማኅበራዋ አደረጃጀት 


ባለአንድ ሐረግ የዝምድና መዋቅር 

የግራና ቀኝ የትውልድ አደረጃጀትና 
መሬት ይዞታ 

የቅማንት የዝምድና ስም አጠራር 

ማኀበራዊ (የፈጠራ) ዝምድና 

ማኅበራዊ ትስስር 


ምዕራፍ ስምንት፣ ዓመታዊ 
. ኢኮኖሚያዊና ሃይማኖታዊ ጥረት-ግረት 


ምርት በቅማንት ኤኮኖሚ 

በቅማንት ኤኮኖሚ የሀብት ስርጭት 

የሥራና የዕረፍት ቀናት 

አመታዊ የሥራና የሃይማኖት 
እንቅስቃሴ ዑደት 


ምዕራፍ ዘጠኝ፣፤ የምዝግና ሰዎች 
የሕይወት ዑደት 


በሴት የወር አበባና በመጫትነት ወቅት 
የተከለከሉ ነገሮች 
የልጅ ልደት 
ቀኖና፣ ወደቅማንት ኅብረተሰብ 
አባልነት ለመሸጋገር 
የሚደረግ ሥርዓተ-ቅዳሴ 
ልጅ አስተዳደግ 
በልጆነት የሚገኝ ልምድ 
በወጣትነት ሙያዊ ሥልጣን 
አልባሳትና ጌጣጌጥ 
ጋብቻና የጉርምስና ጊዜ 
በጋብቻ ወቅት የሚደረግ የሀብት ዝውውር 
የባህል (ሲቪል) ና ሃይማኖታዊ ጋብቻ 
የመልኬና የከበቡሽ ጋብቻ 
ጐልማሳነትና የትዳር ሕይወት 
ክቡር የሆነው የአዛውንትነት ማዕረግና .«ካሣ› 
ለቅሶ፣ ለሙት የሚደረግ አሸኛኘት 
ተዝካር፣ ሁለተኛው የቀብር ሥነሥርዓት 


ምዕራፍ አሥር፣ ባህላዊ ለውጥና ቅማንት 
የመጀመሪያው ወደ አማራነት የመለወጥ 


ገፅ 


ሂደትና ሕብረ-ማኀበራዊ መቻቻል 
ከፍተኛው የባሕል ለውጥ ሂደትና 
የማኅበራዊ ድንበር የመቆጣጠሪያ 
ስልቶት መፈረካከስ 
የፍፃሜው አማራ የመሆን (አምሃራይዜቭሸን) 
ሂደት 
ባህላዊ ለውጥ በአማራነት (በአምሃራይዜሽን) 
ዋቢ መፅሐፍት 


ገፅ 


186 


19ዐ 


195 
197 
20] 


ምዕራፍ አንድ 


መግቢያ 


የመጀመሪያዎቹ የሰሜንና የመካከለኛው ኢትዮጵያ 
ሠፋሪዎችና የኩሽ ቋንቋ ተናጋሪ የአገው ሕዝብ አካል የሆነው 
የቅማንት ሕዝብ ብዛቴ ከ20 000 እስከ 25 ((› ይደርሳል፡፡ 
የቅማንት መሬት ተብሎ የሚታወቀው የሚገኘው በደጋው 
ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ከአባይ ወንዝ መነሻ ከሆነው ከጣና ኃይት 
በስተሰሜን ከብዙ መቶ ዓመታት በፊት የጥንታዊ ኢትዮጵያ ዋና 
ከተማ በነበረችው በጐንደር ከተማ ዙሪያ ተከልሎ ሲሆን፣፤ [አየሩ 
ጠባይ ወይና ደጋ ነው:: 


የቅማንት ሕዝብ በመንደሮች በአንድ ሳይ ተሰብስቦ 
የሚኖር አይደለም፡: ግድግዳቸው ጨፈቃ ሆኖ በጭቃ የተመረገ፣፤ 
ጣሪያቸው ክብና ባለጉልሳት የሣር ቤትች ከአገሩ ዳር አስከዳር 
በግጦሽና በእርሻ ቦታዎች ላይ ተበታትነው ይገኛሉ:: በአንድ 
አካባቢ ከአንድ እስከ አራት የሚሆኑ መኖሪያ ቤቶች ተበታ 
ትነው የሚገኙ ቢሆንም ሕብረተሰቡ በማኀ በራዊ ኑሮው በቅርብ 
የተሳሰረ ነው:: 

መሬቱ 

የቅማንት አገር የመሬት ዕይታ በየወቅቱ ተለዋዋጭ ነው:: 
በዝናብ አዘል ደመና ሰማዩ በሚሸፈንበት በክረምቱ ወራት ያገሩ 
አካባቢ ደብዛዛ ሆኖ መሬቱ ረግረጋማና ወንዞቹ አፈሩን 
በመሸርሸር በጣም ደፍርሰው በአደገኛ ሁኔታ ሲደነፋ ማየት 
የተለመደ ነው:: ከክረምቱ ወቅት ቀጥሎ የታረሱት መሬቶች ሁሉ 
በሰብል  ስለሚሸፈኑ አካባቢው በሙሉ ወደ አረንጓዴነት 
ይለወጣል፡: በደብዛዛ ሰማያዊ የኑግ አበባዎችና ደማቅ ብጫ አደይ 
አበባዎች በለምለም ሣር ታጅበውና ተሸፍነው የሚታዩት ጋራዎች 
ዓይንን ይማርካሉ፡: በበጋ ወቅት ደግሞ ወንዞች እንደኩል በጠራ 
ውሃ ይሞላሉ፡፡ 


የበጋው ወቅት እየተቃረበ ሲመጣ መሬቱ ይደርቃል፡ 
ወንዞችም ይጐድላሉ፥ ሰብሎችም ሲጐመሩ አካባቢው ቢጫማ 


ወርቅ በሆነ ሕብረቀለም አሸብርቆ ይታያል:፡: በስፋት 
ተንሠራፍተው የላይ መደባቸው በክፍት ቀይ ወይም በነጭ አበባ 
ያጌጡት የግራር ዛፎች በደማቅ ሰማያዊ ጠፈር ተከልለው 
የሚታዩበት ወቅት ነው:: ዘግየት ብሎ በበጋው ወትት ሰብሉ 
ሲሰበሰብ የእርሻ መሬቶች ባዶ ደረቅና ወደ ቢጫማነት ተለው 
ጠው የግጦሸ ሣር ብቻ ይታያል:: ወንዞች ደርቀው አልፎ አልፎ 
ሳይደርቁ የቆዩት የወንዝ ኩሬዎች ደግሞ እንደገና ጉዞአቸውን 
ወደ ጣና ኃይቅ ለመቀጠል በጉጉት የሚጠባበቁ ይመሰሳለ፡፡፡ 


ከቅማንት አገርና ከሌሎች አካባቢዎች በሚወርዱ ድፍርስ 
ወንዞች የሚመገበው የጣና ኃይቅ፥ ውሃው ሞልቶ ተርፎ ለም 
አፈር በመሸከም ከሚወርደው ከአባይ ወጦንዝ ጋር በመዳበል የአንድ 
ማይል ጥልቀት ያለውን ሸለቆ በመሰንጠቅ አባይ እየተምዘገዘገና 
እየስገመገመ ወርዶ ከነጭ አባይ ጋር በመቀላቀል በረሃማውን 
የሱዳንና የግብፅን መሬት ከረዥም ጉዞ በኋላ አቋርጦ ወደ 
ሜዲተራንያን ባሕር ይገባል፡: 


የቅማንት መሬት ለም ቢሆንም ገበሬው የሚኖረው ከአጅ 
ወደ አፍ ነው:: ኢኮኖሚው የተመሠረተው በግብርና ላይ 
እንደመሆኑ ሞፈርና ቀንበር በእርሻ በሬዎች በመጠቀም በማረስ 
ከሚገኘው ምርት በተጨማሪ ከብት በማርባት ኑሮአቸውን 
ይደጉማሉ፡::  እህል፣  ጥራጥሬ፣ የቅባት እህልና ለምግብነት 
የማያገለግሉ ከሥራ-ሥር የሚገኙ ሰብሎች የኢኮኖሚያቸው 
አውታር ሲሆኑ፣፤ አንዲያውም አንዳንዶቹን የሰብል ዘሮች ጥንት 
ከአምስት ሺህ ዓምታት በፊት የቅማንት ጥንታዊ ትውልዶቻቸው 
ለመጀመሪያ ጊዜ ያሳመዷ ቸውና ሲጠቀሙባቸው የቆዩ ናቸው:: 


ቅማንት ገበሬ ነው? 


ቅማንቶች አርሶ አደሮች ናቸው:: ይህንን ሊያሰኝ 
ያስቻለው እርሻ እያረሱ ከሚያመርቱት የሚተርፋቸውን በገበያ 
ላይ በመሸጥ ግብር በመክፈል ከላይ እስከ ታች ለተዘረፈጋው 
የኢትዮጵያ የአስተዳደር መዋቅር እንዲንቀሳቀስ አስተዋጽኦ 
ስለሚያደርጉ ነው:: የኢትዮጵያ ሥልጣኔ በሚዲተራንያንና 
በቅርብ ምሥራቅ አካባቢ በቅድመ ኢንዱስትሪ ዘመን ከስድስት 
ቪህ ዓመት በፊት በምዕራብ እስያ የእርሻ አብዮት ከተከሰተ በኋላ 
ወደ ደቡብ ቀስ በቀስ እየተስፋፋ የመጣው የሥልጣኔ ተቀጽሳ 


አካል ነው:: ነገር ግን ይህ ዓይነት ሥልጣኔሄ ወደ ኢትዮጵያ 
ሊሰራጭ የቻለው ከሦስት ሺህ ዓመት በፊት ትንሽ ቀደም ብሎ 
እንደሆነ ይታወቃል፡:፡: 


በዚህና በሌሎሉች ምክንያቶች የቅማንት ሥልጣኔ እኛ ካለን 
ዘመናዊ የኢንዱስትሪያል ከተማ ሥልጣሄ አስቀድሞ የነበረውን 
የኀብረ ተሰብ ሥልጣኑ የሚወክል ነው:: ቅማንትን ማጥናት 
ማለት ብዙ ጥናት ያልተካሄደበትንና ባልታወቀችው ኢትዮጵያ 
የተካሄደውን የባህል ለውጥ ሂደት አንድናውቅ የሚረዳን 
ከመሆኑም በላይ በመካከለኛው ምሥራቅና በሰሜን አፍሪካ 
የአስልምና ሃይማኖት ከመምጣቱ በፊት የነበረው የክርስቲያን 
ሥልጣኒኋጢ ሳይጠፋ የቆየበትን ብቸኛ አካባቢ ለማወቅ የሚያስችለን 
ይሆናል:: ከሁሉም በላይ ደግሞ ቅማንትን ማጥናት ማለት 
ከብዙዎቹ ኀብረተሰቦች መካከል አነስተኛ አርሶ አደሮች 
በሚካሄደው ዓለም አቀፍ ዘመናዊ ሥልጣኔና የኢንዱስ ትሪዎች 
እድገት ተፅፅኖ" ሳይለውጣቸው እንዴት አንደቆዩ ለማወቅ 
ይረዳናል፡: አሁንም ቢሆን ትማንት ጉልህ የሆነ የባህል ለውጥ 
እያደረገ መሆኑ ቢታወቅም ለውጡ የምዕራባውያንን የባህል 
ናሙና የተከተለ ሳይሆን በአካባቢያቸው የሚኖረው የአማራ ገበሬ 
የባህል ለውጥ ሂደቶችን የተከተለ ነው:፡: 


የቅድመ ኢንዱስትሪ ሥልጣዬ ማኅበራዊ ኑሮ የበለጠ 
ውስብስብና በቴክኖሎጅ ኋላቀር ከሆኑት  አዳኞች፣ ፍራፍሬ 
ለቃሚ ዎችና በጓሮ እርሻ ከሚተዳደሩት ማኅበረሰብ በጣም የላቀ 
ነው:: የከተሞች መቆርቆር የሥነ-ጽኩፍ ማቆጥቆጥ በማረሻ 
ማረስ፣ ብረት ማቅለጥ፣ የመታሰቢያ ሕንፃዎች መገንባት ዓይነተኛ 
መገለጫዎች ሲሆኑ፣ ቢያንስ ሁለት የኀብረተሰብ መደቦች 
ይኖሩታል፡፡: የኀብረ ተሰብ መደቦች ይኖራሉ ስንል በአንድ በኩል 
"ታላቅ ባሕል" ያለው ኀብረተሰብ የተባለው ባህሉ ያደገውና 
የነቃው በከተማ ነዋሪ የሆነው ክፍል ሲሆን ሌላው ደግሞ 
"አነስተኛ ባህል" ያለው ገጠሬውን አርሶ አደር የእጅ 
ሙያተኛውን ወይም በሂደት "በታለቁ ባህል" ሊታቀፉ 
ያልቻሉትን የከተማ ነዋሪዎችን ያጠቃልሳላል፡: 


በፖለቲካ የተደራጀ ሥልጣኔ ወደ መንግሥት ወይም 
መንግሥታት በሚለወጥበት ወቅት ሥልጣን የያዘውና የነቃው 
ክፍል ሌሎች ያልነቁትን አንደገበሬው ያሉትን ኅብረተሰቦች 


3 


፦ ፻9፡፡1፡፳፡6፡፡፡‹9‹፡‹: 
.- 9889 


, 
መቻ 





ተቆጣጥሮ ይመራል፡ ያስተዳ ድራል፡:: በአፀፋው ደሣሞ ገበፊ› 
ከዞሀብቱና ከጉልበቱ ለገዥው መደብ ማበርከት ሣዴታ አለበት፡ 


በፖለቲካሖው› በኩል ቅማንት ባለፉት ስድስት መሥዮ 
ዓመታት የራሳቸው የሆነ የገበፊ መደብ ባላቸው በአማራ”ና 
በትግሬው የገዥ መደብ ሥፒ ሲተዳደር ቢቆይም በማይናቶ ደረጃ 
የራሱ የሆነ የ-፦ስጥ የፖለቲካ ነፃነት ነበረው:: ይህም በመሆኑ 
የራሱ የሆነ በተለያየ እርከን የተደራጀ የሃይማኖትና የፖለቲካ 
ሥርዓት ይዞ እስከ |]9ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሳይለወጥ ቆይቷል፡፡ 
አሁንም ቢሆን ይኸው ሥርዓት በተመናመነ ሥልኩ ተጥሏል፡፡ 
ቅማንትን አንድ ላይ አስተሳስርና አተራርቦ ያቆየው ሥርዓት 
በሦስት እርከን የተከፈለ ነው:: በትደም ተከተል ለመግለጽ ያህል 
የመጀመሪያው በዝቅተኛ ደረጃ የሚገኘው የአዛውንቶች ሸንጉጐ፤ 
በመካከለኛ ደረጃ የሚገኘው ከፍተኛና ዝቅተኛ ቀሳውስት ስብስብ 
አና በመጨረሻ ደግሞ ቁንጮው ላይ የሚገኘው የሃይማኖትና 
የፖለቲካ የበላይ የሆነው «ወምበር› ናቸው፡: በከፍተኛ ደረጃ 
የሚገኘው ወምበሩ የአማራውን ባላባታዊ አስተዳደር የበላይነት 
ይቀበላል፡፡ በክርስቲ ያኒቱ ኢትዮጵያ የነበረው ባላባታዊ ሥርዓት 
በምንም ዓይነት ሳይለወጥ እስካሁን የቆየ ሲሆን በክርስቲያን 
አውሮጳ ተንሠራፍችቾ ከቆየው ባላባታዊ (ፊውዳል) ሥርዓት ተመሳ 
ሳይነት ያለው ነው:: 

የኀብረተሰቡ ትስሰር ምክንያቶትተ 

የቅማንት መኖሪያ ቤቶች ተበታትነው የሚገኙ ቢሆንም 
የአነሱ ብቻ የሆነው ልዩ የፖለቲካ ሥርዓትና ከቤተሰብ አልፎ 
ክሌሎች ኅብረተሰብ ጋር ያላቸው የጠበቀ ግንኙነትና ዝምድና 
ሁሉም በአንድ ላይ ተሳስረውና ተቀራርበው አንዲኖሩ 
አድርጐአቸቐቸዋል፡፡ የአያንዳንዱ ቤተሰብ የአባትን የዘር ሐረግ 
ተከትሎ የ“ደረገው የዘር ቁጠራ ወደሳይ እየተራዘመ ሄዶ 
የዋናው የዘር ግንዳቸውና አንዱን ከሌላው ጋር በመጨረሻ ከሚያገ 
ናኛቸው የጉሣ መሥራች ከሆነው ባህላዊ ጀግና አባት ላይ 
ይደርሳል:: የቅማንት ጐሣዎች ልዩ ልዩ ሐረግና ዘርፎች ሲኖሩ 
ዋቸው ወደላይ አየወጣ ሲሄድ ከሁለት ታላላቅ የዘር ክፋዮት 
(ቡድኖች) ላይ ያርፋል፡: ይህም መሠረታዊ የሆነ ማኅበራዊ የጐሣ 
ኅብረተሰብ እንዲመሠረት ምክንያት ሆኖአል፡: ሁሉም ቅማንት 
ከአንደኛው የዘር ክፋይ ላይ ብቻ ስለሚደርስ በጋብቻ ሕጋቸው 
መሠረት አንዱ ከሌላው የዘር ሐረግ ጋር ሊጋባ ይችሳላል፡: 


4 


የቅማንት ሃይማኖት ጥንታዊና ልዩ ልዩ ፅምነቶችን 
ያካተተ ሃይማኖት በመሆኑ የተለየና ትኩረትን የሚስብ ነው:: 
በሰሜን ማዕከላዊ ኢትዮጵያ የአስልምና ሃይማኖት ከመምጣቱ 
በፊት በቅደም ተከተል የተከሰቱ ሦሰት ዓይነት ሃይማኖቶች 
ነበሩ:: ከሁሉም በጣም ጥንታዊዋ የሆነው የጥንት አገዎች በተለያየ 
መልክ ያመልኩት የነበረውና አስከቅርብ ጊዜም የአሁኖቹ የአገው 
ሕዝቦች ያምኑበት የነበረው አረማዊ-አገው እየተባለ የሚታወቀው 
ሃው:: ሁለተኛው ደግሞ ከሁለት ቪ ዓመት በፊት በሰሜን 
ኢትዮጵያ የተሠራጨው የአብራውያን ሃይማኖት (ኦሪት ) 
ሲሆን ሦስተኛው ደግሞ ከቅርብ ጊዜ ጀምር' ማለትም ከአንድ 
ቢህ ስድስት መቶ ዓመት በፊት የተስፋፋው የኢትዮጵያ 
ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ሃይማኖት ነው:: የክርስትናን ሃይማኖት 
ከኢትዮጵያ ሕዝቦች አንድ ሦስተኛው ያመልከዋል፡፡ 


የቅማንት ሃይማኖት በአብዛኛው አረማዊ-አገው ሲሆን 
በተጨማሪም የአብራዊ (ኦሪት) ሃይማኖት እምነትን በውስጡ 
ያቀፈና በመጠኑም ቢሆን አንዳንድ የክርስቲያን አምነቶችን 
ያካተተ ነው:: በመሆኑም የቅማንት ሃይማኖት አረማዊ፦ኦሪታዊ 
ነው እንላለን:: በቅማንት ሃይማኖት ያለው የኦሪት አምነት ይዘት 
ባለፋት ሁለት ቪ ዓመታት የአብራውያን ሃይማኖት እየተለዋወጠ 
ና አየተሻሻለ የመጣ ቢሆንም አስካሁን ሳይለወጥ ጥንታዊነቱን 
አንደያዘ  ይገኛል:: የቅማንት ' ጉረቤት የሆነው በአገውነቴ 
የሚታወቀው “የኢትዮጵያ ጥቁር እስራኤላዊ» እየተባለ 
የሚታወቀው ፈላሻ ሲሆን ከፍ ብሎ የተገለፀውን ዓይነት የኦሪት 
ሃይማኖት አምላኪ ነው:፡: 


ምንም አንኳን ፈላሻዎች በአንድ አምላክ ብቻ ነው 
የሚያምኑት ቢባልም በሂደት ከሌሎች አምነቶች ወስደው ወደ 
ራሳቸው ሃይማኖት ያዋሃዷቸው እንዳሉ ስለምንረዳ የፈላሻን 
ሃይማኖት ሙሉ በሙሉ ኦሪታዊ ነው ለማለት ስለማያስደፍር 
አረማዊ-ኦሪት ነው የምንለው:፡: 


የቅርብ ግንኙነት 


አራት መቶ ሃምሣ ሺ እስኩዌር ማይል ስፋት ያላት 
ኢትዮጵያ በዉስጧ ከሰባ በላይ የቋንቋ ዓይነት የሚናገሩ በግምት 
ከሃያ ሁለት ሚሊዮን ሕዝብ በላይ የሚኖርባት አገር ስትሆን፣ 


5 





የቅማንት ሕዝብ ከሌሉቹ ጉረቤት ከሆኑት ሕዝቦት ጋር ያለውን 
ግንኙነት መመልከት አስፈላጊ ይሆናል:: ጥናቱ የተካሄደው ጥንት 
የሀበሾች ሀገር (አቢሲኒያ) እየተባለ ይጠራ በነበረው በሰሜን እና 
በማዕከላዊ ሰሜን ደጋማው የኢትዮጵያ ከፍል ነው:: ይህ አካባቢ 
ሀበሾች እየተባሉ የሚታወቁ የሦስት ዋና ብሔረሰቦች መናሪየ 
ነው:: ለመግለጽም ያህል የፖለቲካውን የበሳይነት የያዘው ቱጥሩ 
እስከ ፍሩ, 000000 የሚደርሰው አማራ፤ ከአማራው ጋር የሚዛመደው 
የፖለቲካውን መድረክ የሚጋራው ቱጥሩ 1,500,000 የሚሆነው 
ትግሬ እና ጥንታዊና የመጀመሪያው የአብዛኛዉ የአገር ክፍል 
ሠፋሪዎች የነበሩት በአሁኑ ጊዜ ቁጥራቸው ተመናምና' 25().0(( 
የሚደርሰው የአገው ሕዝብ ሲሆን ቅማንት የአገው አንዱ 
ቅርንጫፍ  ነው:: እነዚህ ሦስት ሕዝቦች ምንም እንኳን 
የመጀመሪያዎቹ ሁለቱ ሴማዊ ቋንቋ ተናጋሪ፤ ሦስተኛው ደግሞ 
በመሠረቱ የኩሽ ቋንቋ ተናጋሪ ቢሆኑም ሁሉም ዝርያቸው አንድ 
ሆኖ የጋራ የሆነ የባህል ሥረ-መሠረት ያላቸው ናቸው:: በነገራችን 
ላይ ከአፍሮ --እስያ ኦምስት የቋንቋ ንዑስ ዘርፎች ሁለቱ የሴምና 
የኩሽ ቋንቋዎች መሆናቸው መታወት አለበት፡፡ 


ዝርያን በተመለከተ አብዛኛው ኢትዮጵያዊ ኮኬዢያን ሆኖ 
ሴማዊም ሆኑ የኩሽ ቋንቋ ተናጋሪዎች አንድ ዓይነት የሰውነት 
ይዘትና ቀርጽ አሳቸው:: በርግጥ ከጥቁር ዝርያዎች 
(ቡሽማኖይድስ) ጋር በመጠኑ የመዳቀል ሁኔታ ቢኖርም 
የኢትዮጵያ ውያኑን መሠረታዊ የሆነውን መልክና አቋም አለወጠ 
ውም:: የኮኬዥያን ዝርያ ያሳቸው ኢትዮጵያውያን ቀጥ ያለ፡፤ 
መካከለኛ ቁመናና ደልደል ያለ ሰውነት አላቸው:: መልካቸውን 
በተመለከተ አንዳንዶቹ ጠየም ያሉ ሌሎቹ ደግሞ የቀይ ዳማና 
ቀዮች ናቸው:: የራስ ቅላቸው በአብዛኛው ቦጠጥ ያለ ሆኖ 
አፍንጫቸው በከፊል ሠሥፋፊና አንዳንዱም ቀጥ ያለ ነው:: 
ፀጉራቸው አንዳንዱ ዞማ፣፤ ሌሎች ደግሞ ከርዳዳ. ፀጉር ያላቸው 
ይገኛሉ፡፡፡ 


አገው አማራና ትግሬ ከደጋው ምዕራባዊ ቆላማ አገር 
ከሚኖሩት ጥቁሮች ዘር የበላይ ነን ብለው የሚያምኑ በመሆኑ 
ከእነሱ ጋር ባይጋቡም በአገልጋይነት ከያዙአቸው ጥቁሮች ልጅ 
ማስወለድ ግን የተለመደ ነበር:: አማራና አገው ከአነሱ አፈጣጠ 


ርና መልክ ለየት ያሉትን ሰዎች በሚከተለው አፈ-ታሪክ ለይተው 
ያስቀምጣሉ፡፡: 


«ዲዱ ሃ ለቨ፣፡ሌር” ሰሙ/ፖ ያሟፈጥረያምፖ ወቀም ያሰው ምዕሃዕልሷ 
#/ቀ ለሐፈ፦ናራ- /ሥራ #4ሻ4 #ኋንጎፖ ለቃጥሖሑም #ማም 
4ረሪያሥፖና ጥ#ሮ፦ ፅው ፈደጠረ፣፦ 4 #ጀሃና' ዳሃ ረለዳሃ ኤረ 
ሕጎ ሥዎዕልለ ሠሥሮፉሦ #ላጳጎሦ 4ታትሃ#ሃ# ሂይ 4#ሇሳ።ዞ ሲዖያመማው 
ሷጂፖጥ ያመሰ4 ፣»ጭ ሰሥ ሆ77#ታ: ያመጨሪ?ም ሐ4 ይያሃሥ 
ምዕል 4ፖነዕታኛ ሂዜ ሠሥሮዶ #ጸማኗሮ ደረቻ ፇሪ 
4ወ፣”ሣውሥ። #ፈደሀም መሥሪ ወርቃማ ይኖ መሷፅይ ሪፆጎሥታ2" 
ዕፅው ፈጠረ፦ ይዞህ ነው ጥተ#ዘሐኛሠሥና ሊ#ሥቷዖዊቿው ፅው 
ገሃ/ሑ /ያመፇፅልለ ጳ'ፈሓዳሃቨሃ ሌሮ ዖዕሙ ፊጠራ ሥ' ራውሙ#ዎ ለጠ 
6 ሦፇሠ› ዖሟልጳ ለፈ-፦ታሪያ ልዶሥዕም ጳዖፖና”ሪ #ው፡ 


የኢትዮጵያ ሴማዊ ቋንቋ ተናጋሪዎች ከ1.500 ዓመታት 
ወዲህ በሚገባ በማስረጃ ተደግፎ የተጻፈ ታሪክ ሲኖራቸው ከዚያ 
ወደኋላም ሌላ 1,500 ዓመታት ቀደም ብሎ በሚገባ በማስረጃ 
ባይረጋገጥም በአፈ-ታሪክ የተደገፈ ታሪክ እንዳላቸው ለመረዳት 
ተችሏል፡: እንደ አገው ስላሉት የኩሽ ቋንቋ ተናጋሪ ሕዝቦቸ ግን 
የማኅበራዊና የኢኮኖሚያዊ አድገታቸው ብዙም አልተዘገበም፡: 


በማዕከላዊ ሰሜን ኢትዮጵያ በሰፊው ተሰራጭተው የነበሩት 
የአገው ቅርንጫፎች ስምንት ናቸው:: ሰባቱ:- ቅማንት፣ አዋያ፣ 
ኩምፈል፣፤ አሚሜር፣ ቢለን፣ ዳሞት አና ሀምታ በአንዳንድ በተወሰኑ 
አካባቢዎች የሚገኙ ሲሆን ስምንተኛው ፈላሻ የሚባለው የአገው 
አንዱ ቅርንጫፍ ግን በአማራው መካከል ተበታትኖ የሚገኝ 
ኀብረተሰብ ነው፡: ሁሉም የአገው ቅርንጫፎች እርስ በእርሳቸው 
የሚግባቡበት ቋንቋ ወይም ደግሞ በአንዱ ጐሣ ብቻ የሚታወቅ 
የአካባቢያቸው ቋንቋ ሲኖራቸው በአብዛኛው ሁሉም አገዎች 
አማርኛ ወይም ትግርኛ መናገር ስለሚችሉ ሁለት ቋንቋ 
ተናጋሪዎች ናቸው:: ዛሬ ሁሉም ቅማንት .«ቅማንትኛ›» የተባለውን 
የአካባቢያ ቸውን የአገው ቋንቋ መናገር አይችሉም:: አንድ 
ሶስተኛው ቋንቋውን ጥሩ አድርገው ይናገራሉ፤ አንድ ሶስተኛው 
ስለቋንቋው ምንም ዕውቀት ስለሌላቸው አማርኛ ብቻ ይናገራሉ፡: 
ሌላው አንድ ሶስተኛው ደግሞ ሁለቱንም ቋንቋዎች በማደባለቅ 
የሚናገሩ ናቸው:: 


ምንም እንኳን ቅማንት የቋንቋው መለወጥና መዳከም 
ቢያጋጥመውም ከሌሎች ጐሣዎች በተለየ መልክ የአገውን ባህል፣ 
የማኅበረሰብ ሥርዓትና አረማዊ-ኦሪታዊ ሃይማኖትን 





ስልሣ አምስት ዕድሜ ያስቆጠሩና የሦስት ትውልድ ቤተሰብ:: ብረት የሆነ 
ክንድ ያላቸው አዛውንት (በቀኝ በኩል) አገላብጠው ያርሳሉ፤ ባለቤታቸው በቀን 
ሃያ ኪሎ ሜትር ለውሃ ደርሶ መልስ ያደርጋሉ:: የጭቃና የጨፈቃውን ቤት 
ተመልከቱ፡፡ 


::. ሙጂሟጳጂ ጳጳሓዊረዋዎጦለጂክመመክክቫበ[[ቨጸጻሽሽሻበ6በበበበበበበበ6በበበበ8በ890006...........]. በሸሸ... | 


ጠብቆ የቆዬ “ኀብረተሰብ ነው:: ባህላቸው ከአማራውና ከትግሬው 
ባህል በጣም የተለየ በመሆኑ የቅማንትን ኀብረተሰብ እንዳጠና 
ምክንያት ሆናኛል፡: 


የቀማንት ሃይማኖት አረማዊ-ኦሪታዊ ሲሆን ሃይማኖ 
ታቸው ባህላቸው እንዳይለወጥ በአካባቢያቸው ካለው ጠንካራ 
ከሆነው የአማራው ባሕል ተፅዕና' እንደ አጥር ሆና' በመቆየቱ ልዩ 
የሆነውን ባህሳቸጥውን ለዘመናት በመጠበቅ በማኀበራዊ ኑር' ረገድ 
በከፊል ነፃ ሆነው መኖራቸውን አንገነዘባለን:፡ ይህ አረማዊ-ኦሪታዊ 
ሃይማኖት ኀብረተሰቡ ከሌላው ጉሣ ጋር እንዳይገናኝ አግዶት 
አስከ 1880ዎቹ ቢቆይም፣ ከዚያ ዘመን ጀምሮ በግዳጅ የአማራን 
ባሕል እንዲቀበሉ በመደረጉ አጥር ሆኖ' የቆየው የሃይማኖት 
ድንበር በመጣሱ ባህሉ እአየተለወጠና አየተመናመነ መጥቷል፡: 
የባህል ለውጡ አሁንም  የተጠለ ሲሆን የሃይማኖቱም ተከታዮች 
ብዛት እየቀነሰ በመምጣቱ ከአረማዊ-ኦሪታዊ ሃይማኖት ጋር 
ተሳስሮ የሚሄደው ማነኀነበራዊ ኑሮ በአማራው ባህል ተሸርሸር' ይህ 
ልዩ ባህል ሊጠፋ ከመጨረሻው ደረጃ ላይ ደርሷል፡፡ 


ለዘመናት ተፅዕኖዎቹን ሁሉ ተቋቁሞ ወደ አማራነት 
ሳይለወጥ አስከ አለፈው ምዕተ-ዓመት እንዴት እንደቆየ የረዱትን 
ሁኬቤታዎች በዚህ ጥናት ሳይ እአንመለከታለን፡:፡: በአሁኑ ወቅት 
አምስት መቶ ያህል አረማዊ-ኦሪታዊ ቅማንቶች አሉ፡: በብዙ 
ቪዎች የሚቆጠሩት ግን ኦርቶዶክስ ክርስቲያን ቢሆኑም በአምነ 
ታቸው ውስጥ የጥንቱ ሃይማኖት ይዘት አልጠፋም:፡: በዚህ ጥናት 
ላይ የምናያቸው የጥንት ባህላዊ ይዘት በአሁኑ ጊዜ በቅማንት 
ባህል ባይታይም ይህ ሁኒታ ሊከሰት የቻለው ከመቼ ጀምሮ 
እንደሆነ ግምታዊ ጊዜ ለመስጠት ጥረት ይደረጋል፡፡ 


ጥናቱ የቅማንትና አባቱ የሆነው የአገው ባህል ከጊዜ 
ወደጊዜ በምን ምክንያት እየተለዋወጠ አንደመጣ ይጠቁማል፡: 
አንዳንድ የሰው ዘር ጥናት ምሑሮች የባህልን ለውጥ ሲያጠኑ 
አውሮጳውያን ከመምጣታቸው በፊት የባህል ለውጥ ሊኖር 
እንደማይችል አድርገው በዘልማድ ግምታዊ አስተያየት ይሰጣሉ፡፡ 
ለመጥቀስም ያህል ሆመር በርኔት «የአውሮፓና የአሜሪካ ጣልቃ 
ገብነት ከጥንት ጀምሮ ሳይለወጥ የቆየውን የአገሬውን ሕብረተሰብ 
ባሕል አናጋው::›» (1965:216 )›:፡ ከዚህ ቀደም ብሎ ደግሞ ራልፍ 
ቢአልስ ሲጽፍ ‹«‹የመስክፍ የቲዎሪ ጥናቶች በተለይ ስለባህል 


9 
ዘበ” 
-- ባሽ ዴን -4 


<‹ኒ 





በእንካ-በእንካ የለውጥ ጠባይ አውሮጳውያን በሌሉበት የተከሰተ 
ከሆነ ስለባህል ለውጡ ልዩ ትኩረት መስጠት ያስፈልጋል› 
ይላል፡: (1953 618 ) በዚህ መጽሐፍ ውስጥ የባሕል ለውጥ ሂደትን 
ስናጠና ከጥንት ጀምሮ በኢትዮጵያ ባሉት የተለያዩ ሕዝቦት 
መካከል የባህል  አንካ-በአንካ ልውውጥ እንደነበረ ለመገንዘብ 
ይቻላል፡: ነገር ግን በኢትዮጵያ የባህል ለውጥ የአውሮጳ ባህል 
አነስተኛ ሚና እንኳን አልተጫወተም:: ስለዚህ ጉዳይ የአገውን 
የባህል ታሪክ በሚቀጥለው ምዕራፍ በምናይበት ጊዜ በዝርዝር 
እንመጣበታለን፡:: 
ጥንታዊ ሀገር ጐብኝዎች 

በ16ኛውና በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመናት የፖርቱጊዝ 
ቀሳውስት፣ ጦታደሮችና ዲፕሉማቶች ኢትዮጵያን በጉበኙብት 
ጊዜ አንዳንድ ቁምነገሮችን ስለአገው ሕዝብ በጽሑፋቸው የጠ 
ቃቀሱ ቢሆንም በተለይ ሰለ ቅማንት ሕዝብ ያነሠሥበት ጊዜ 
የለም:: በ18ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ነበር አውሮጳውያን ከጻፏቸው 
ጽኩፎች ስለቅማንት አንዳንድ ሁጌታዎችን ማወቅ የተጀመረው: 


በግንባር ቀደም ሀብታምና በጣም ግዙፍ የሆነው 
የስኮትላንድ ተወላጅ ጀምስ ብሩስ ነበር አስደሳችና ተነባቢ 
በሆነው መጽሐፉ አ.ኤ.አ 1]770 ዓ.ም ቅማንትን ከውጭው ዓለም' 
ጋር ያስተዋወቀው:፡: «የአባይን ምንጭ ለማግኘት የተደረገ ጉዞ› 
በሚለው መጽሐፍ ሰለኢትዮጵያ አምስት ቅፆችን የያዘ መጽሕና፡ 
የጻፈ ሲሆን አንድ ገጽ ያህል ስለቅማንት ሲያትት «ቅማንት 
ከፈላሻ ጋር ተመሳሳይ የነበሩ....... » እና...... “ከፈላሾች ጋር አንድ 
ዓይነት ቋንቋ የሚናገሩ.......› በማለት ጽ፳ፏል:: (1790፤4፣275)፡፡ 
ብሩስ በተጨማሪ ቅማንቶች በ1]600ዎቹ ዓ.ም በአፄ ፋሲል ዘመን 
መንግሥት በክርስትና ሃይማኖት የተጠመቱ ቢሆኑም ክርስትናን 
አጥብቀው ስላልያዙ በወቅቱ የራሳቸውን ጥንታዊ ባሕል ይዘው 
ይንዙ አንደነበርና የክርስቲያን ባሕርይ የማያሳዩና ነርስቲያኖችን 
አንደረክሱ አድርገው ይመለከቱ እንደነበረ ይገልፃል፡፡ 
(1790፡4፤275)፡፡ ቅማንቶች በዚያ ዘመን በክርስትና ሃይማኖት 
ተጠምተው ነበር የተባለው የብሩስ አባባል ወደ ኢትዮጵያም 
በመጡ ሀገር ጎብኝዎች ያልተገለጸ በመሆኑ ትክክል ነው ብሎ 
ሙሉ በሙሉ ለመቀበል ያዳግታል፡፡ በ1600ዎቹ ዓ.ም በክርስትና 
ሃይማኖት የተጠመቱ ቅማንቶች እንኣኳን ቢኖሩ ቁጥራቸው 


10 


አነስተኛና ምንአልባትም አፄ ፋሲል በአዲስ መልክ በቆረቆሯት 
ዋና ከተማቸው በጎንደር አካባቢ የሚኖሩት ሳይሆኑ አይተርም:: 


ቀጥሉ ኢትዮጵያን የጎበኘው አውሮጳዊ ቴሰ ሳሙኤል 
ጐባት «በአቢሲንያ የሦስት ዓመት ቆይታ› በሚለው መጽሐፉ 
እንደገለፀው ቅማንት በአንድ እግዚአብሔር እንደሚያምኑና ነገር 
ግን ስለሃይማኖታቸው ሲጠየቁ በቀልድ መልክ አሻሚ መልሰ 
ይሰጣሉ ይላል፡: (1834፤364) ጐባት ከብሩስ የተለዩ ጠለት ያለ 
ጥናት ባይኖረውም ቅማንት የራሳቸው ቄስ እንደነበራቸው 
ይናገራል:: በጐባትና ከብሩስ እንዲሁም ከሌሎች አውሮጳውያን 
ጹሑፎች ለመረዳት የተቻለው ቅማንቶች ሃይማኖታ ቸውን 
በሚስጢር እንደሚይዙና ማንም ወገናቸው ያልሆነና «የረከሰ» ሰው 
ስለዕምነ ታቸው እንዳያውቅ በንቃት ይከላከሉ አንደነበር ነው፡፡ 


በ1830ዎቹ ዓ.ም. ኤድዋርድ ሩፔል የተባለ የጀርመን 
ተመራማሪ እንደጻፈው «ስለሃይማኖታቸው የተሟላ መረጃ ማግኘት 
አልተቻለም» ይላል:: ሩፔል በተጨማሪ እንደገለጸው ቅማንቶች 
አረማዊ እንደነበሩ ነገር ግን ከሥረ-መሠረቱ አዩሁዳዊያን /ድውስ/ 
እንደነበሩና ቀደም ብሎ በነበሩት ምዕተ-ዓመታት በክርስቲያኖችና 
በኦሪት ሃይማኖት ተከታዮች በተካሄዱ ጦርነቶች ምክንያት 
የኦሪታዊ እምነታቸው እየቀነሰ መምጣቱን ያወሳል፡: 
(1840፤2፣148)]::።:: በተጨማሪም የቅማንት ሃይማኖት አረማዋ- 
ኦሪታዊ መሆኑን  ገልሷል:: ሩፔል እንደጠቆመው ቅማንት 
ኦሪታዊነቱ እየቀነሰ የመጣው ቀስ በቀስ ከጊዜ በኋላ መሆኑንና 
ለዘመናት በይበልጥ አረማዊ በመጠኑ ደግሞ ኦሪታዊ እንደነበረ 
ነው የምንገነዘበው:: ይህ አገር ጐብኝ የቅማንት ሃይማኖት ምሥጤ 
.ራዌ መሆኑን ባለመገንዘብ ቅማንቶች የተለዩ ዓመት በዓል 
እንደሌላቸውና ፆም እንደማይፆሙ አድርጐ አሳሳች የሆነ 
አስተያየት ሰጥቷል፡: በሀተታው ላይ አንድ የሕብረተሰቡ አባል 
ሲሞት ስለሚደረገው የቀብር ሥነሥርዓትና ስለጠላ ግብዣቸው 
ግን ሳይጠቅስ አላለፈም:፡: 


በመጠኑም ቢሆን ስለቅማንት ተጨባጭነት ያለውን 
ጥናታዊ ጽሑፍ የምናገኘው ጆሃን ማርቲን ፍላድ ከተባለ የጀርመን 
ሚሲዮናዊ ነው:: ፍላድ በኢትዮጵያ ከፈላሻዎችና ከቅማንቶች ጋር 
ለብዙ ዓመታት የኖረ በመሆኑ እሱና የሥራ ባልደረቦቹ በርካታ 
የሆነ- ፈላሻዎችን በክርሰትና ሃይማኖት ያጠመቁ ቢሆንም 


11 





ቅማንቶችን ግን ማጥመቅ  አልተሳካላቸውም፡: እንዲያውም 
ሚሲዮናውያን  ጥለውላቸው የሄዱትን መጽሐፍ ምንነቱን 
ባለመረዳት በማዕከላዊ የቅማንት አገር ከአንድ መቶ ዓመት በኋላ 
ከተደበቀው ቦታ አገኘሁት:: 


ቅማንቶች በራሳቸው ቋንቋ የተጻፈ አንድ ምስጢራዊ 
የጥንቆላ መጽሐፍ አንዳ ላቸው ጐንደር ከተማ የሚኖሩ በሥ'ራኑ 
ሊረዱኝ ጉጉት ያደረባቸው አንዳንድ አማራዎች ባይነግሩኝ ናሮ 
ስለመጽሐፉና በመጽሕፉ ዙሪያ ስለነበረው አጓጉል ግንዛቤ 
ጭራሹኑ ተዳፍኖ ይቀር ነበር:: በአነሱ አባባል ይህ መጽሐፍ 
ከተገኘ ስለቅማንት ሃይማኖት ትክክለኛ ገጽታና ስለዓለም 
ስለአላቸው አመለካከት ማወቅ እንደሚቻል ነበር፡: እኔም በበኩሌ 
ቅማንት የሚናገረው የኩሽ ቋንቋ ስለሆነ በምንም ዓይነት ኩሸ 
የራሱ የሆነ ሥነጽሁፍ ስለሌለው ቅማንትን በራሳቸው ቋንቋ 
የተጻፈ መጽሐፍ ሊኖራቸው እንደማ ይችል ነግሬአቸው ነበር፡፡ 
አንዲሁም አንድ የኀብረተሰብ የመስክ ጥናት ሊሟላ የሚችለው 
የኀብረተሰቡን ዕለታዊ ተግባርና ኑሮ በቅርብ በመከታተል፤ 
በመመልከትና አብሮም በመሳተፍ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ በቂ 
ግንዛቤ ማግኘት እንደሚቻል በመገንዘቤ ስለሚስጥራዊው መጽሐፍ 
«ፍለጋ» ትኩረት አልሰጠሁትም ነበር፡፡ 


በመጨረሻም አንዳንድ ቅማንቶችን መጠጥ በመጋበዝና 
ተደጋጋሚ ጥያቄዎችን በማቅረብ መጽሐፍ ከተደበቀበት ቤትና 
ቦታ ላይ ደረስኩ:: ከዚያም ቅማንቱ ሽፋኑን አንስቶ አንድ 
አምስት በስምንት አጥቅ (ኢንች) የሆነ የሻገተ መጽሔት 
አስረከበኝ፡፡ ማንበብና መጻፍ የማይችሉት ገበሬዎችና ቀሳውስት 
ከበውኝ ስለሁኔታው ተገርመው ሲንጫርዕጩ የመጽሐፉን አርእስት 
ሳነበው «አን አደራ ያሱስ ክርስቶስ ኳደሰው ዋንጋል ሳፋው ሳና 
ኳድሰው ማርኮስ» የሚል ሆኖ ተገኘ:: ትርጉሙ፣ «መጽሐፍ 
ቅዱስ፤ ቅዱስ ማርቆስ እንደጻፈው» ነው:: ይህ መጽሐፍ 
(ምናልባትም መሰሎቹ በቅማንት አካባቢ ተደብቀው ሊሆን 
ይችላል) የፍላድ ተከታዮችና ጓደኞቹ የሆኑት ሚስዮናውያን 
ከጀርመንኛ ወደ አገዋዊ ቅማንትኛና የፈላሻ አገው ቋንቋ 
የተረጐሙት ትንሽ መጽሐፍ ሆኖ ቪየና በሚገኝ የግዕዝን ፊደላት 
ማተም በሚችል አሳታሚ ድርጅት የታተመ መሆኑን ተረዳሁዑ፡፡ 


12 


ፍላድ በትማንት ሀገር በኖረበት ወቅት ሴቶች በወር አበባ 
ጊዜ ማድረግ ስለማይ ገባቸው የተከለከሉ ነውሮች፥ በከፍተኛ 
ደረጃ ስላሉ ተቀሳውስትና በድግና 'ደን/ አካባቢ ስለሚካሄደው 
ክብረ-በዓልና ሥርዓተ-ቅዳሴ ሳይዘግብ አላለፈም:፡፡ (1866 |9)፡፥: ይህ 
ፀሐፊ ፈጽሞ ተጨባጭነት የሌላቸውና ሊታመኑ የማይችሉ አፈ- 
ታሪኮችን በመጠኑም ቢሆን በከፊል ወደ ማመኑ ደረጃ ተቃርቦ 
ነበር:: ከነዚህም ተረቶች መካከል በቅርብ ዘመዳሞች የግብረ-ሥጋ 
ግንኙነት እንደሚደረግ አንድ ሰው ወደ ሞት አፋፍ ሲደርስ 
የተፈጥሮ ሞት ከሚሞት ይልቅ ቴስ ተጠርቶ አንገቱን እንዲቆርጥ 
ወዘተ የመሳሰሉት ተቀባይነት የሌላቸው አሉባልታዎች 
ይገኘብታል፡፡ (1866 18) ነገር ግን ሚስዮናዋዊው ፍላድ ቅማንት 
ማንኛውንም የሃይማኖት ሥነሥርዓት ሚስጥራዊ በሆነ መንገድ 
ከነሱ በስተቀር ማንም ሌሳ ሰው ሳያውቀውና ሳይሰማው 
የሚከናወን በመሆኑ ለዚህ መሰረተቢስ ለሆነ ሠይጣናዊ አስተያየት 
ምክንያት ሳይሆን  እንዳልቀሪራ በኋላ መገንዘቡን ያስረዳል፡፡ 
የአሱንም እግር ተከትሎ የመጣው ሄንሪ እስተርን የተባለው 
ሚሲዮናዊ ቅማንቶች ስለሃይማኖታቸው ምንም ዓይነት መረጃ 
እነደማይሰጡ ነው የሚየዖጠናክረው:: በተወሰነ ጊዜ ግን ወደ ቋጥኝ 
ሄደው ሚስጢራዊ አምልኮት አንደሚያካሄዱ ገልጂል፡: 


ሌላው ኢትዮጵያን የጐበኘ ማርቲን ሾን ሐውግሊን የተባለ 
ጀርመናዊ ነው:: አንደ ሐውግሊን አገላለጽ በቅማንትና በአማራው 
የገዢ መደብ መካከል የማኀበራዊና የፖለቲካ ትስስር እንደነበርና 
ከቅማንት ልማዳዊ አፈ-ታሪኮች አንደተገነዘበም ጽ፳ፏል፡:: በማከልም 
«ቅማንቶች በታማኝነታቸውና በጀግንነታቸው ምክንያት ንጉሠ 
ነገሥቱ አጅግ በጣም ብርቅዬ ባለሚሎቻቸውና የቤተሰቦቻቸው 
ጠባቂ ያደር ጓቸዋል» ይላል፡፡ (1868 256) 


በቅማንቱና በአማራው የአመራር መደብ ጋር የነበረው 
የፖለቲካና የወታደራዊ ትብብር የተጠናከረ የቅርብ ግንኙነት 
በመፍጠሩ የንጉሠ ነገሥቱ ቋሚ ዋና ከተማ የሆነችው ጐንደር 
በቅማንት መሬት መሐል ላይ በ1]620ዎቹ ዓ.ም. እንድትመ 
ሠረት ማስቻሉን ሐውግሊን ገልጾታል፡: እንዲያውም አብዛኛው 
ክርስቲያን አማራ ከሚያስበው በላይ የቅማንት ባለማሎች 
በፖለቲካው ውስጥ ምን ደረጃ እንዳላቸው በግልጽ ስለሚያውቁና 
እንደ አማራውና ትግሬው ባላባቶች የክልል ሥልጣን ፈላጊዎችና 
የሥልጣን ተቀናቃኝ ባለመሆናቸው የአማራው ነገሥታት 


13 


በትቅማንቱ ላይ የበለጠ እምነት ጥለውባቸው እንደነበረ ነ: 
የአማራውና የቅማንቱ መተባበር ቅማንት ጥንታዊውን አረማዊ- 
ኦሪታዊ ሃይማኖቱን እንደያዘ እንዲቆይ ረድቶታል፡:: ሌሉት 
ኦሪታዊ የአገው ሕዝቦች ለብዙ መቶ ዓመታት በተካሄዱ ደም 
አፋሳሸ በሆኑ ጦርነቶ ትች ቀስ በቀስ በአማራው ሲደ መሰሱ 
ቅማንቶችን ግን ለጊዜው ሃይማኖታ ቸውንና ባህላቸውን እንደያዙ 
በሰላማዊ መንገድ በፍላጐታቸው ክርስትናን እንዲቀበሉ ተዋቸው:: 


በ1860ዎቹ ዓ.ም ወደ አፄ ቴዎድሮስ የተላከው የእንግሊዝ 
ቡድን አባል የነበረው ሆርሙዝድ ራሳም ደግሞ ሲገልጽ «ከአፄ 
ቴዎድሮስ በስተቀር በማንኛውም ጊዜ ቢሆን አንድ የሃበሻ ንጉሥ 
እንደ ቅማንቶች ያለ ታማኝ፤ ባለሟሎች አግኝቶ አያውቅም» 
ይላል፡:  (1865፤1፣209)::- ቅዱስ ቦታዎች ናቸው ብለው 
በሚያምኑባቸው ድግናዎች (ደኖች) ስለሚደረገው ሥርዓተ-ቅዳሴ 
ሲያብራራ «ሃይማኖታቸው ልክ በሶሪያ እንደሚገኙት አንሳሪስ 
ሕዝብ እጅግ በጣም ሚስጥራዊ ነው፥ በክርስቲያኑም ሆነ 
በእስልምናው ዓለም ያልታወቀ ሥርዓተ-ቅዳሴና ሥነሥርዓት 
ያካሄዳሉ» በማለት ዘግቧል፡፡ (1869፣1፣ 209)፡:: 


ለሁለት መቶ ዓመታት ያህል ስለቅማንት በአውሮጳውያን 
የተሰጡትን ተባራሪ የሆኑ አስተያየቶችን በማሰባሰብና የራሱን 
የመስክ ጥናት በማካሄድ ፍሬድሪክ ሲሙንስ የተባለ አሜሪካዊ 
የጂኦግራፊ ምሁር ነበር ሠፋ ያለ ጥናት ያካሄደው:: እ.ኤ.አ 
ከ1953-1954 ባለው ጊዜ በቤጌምድርና ሰሜን ጠቅላይ ግዛት 
ሰለሚገኙት ቅማንቶች ያደረገው ጥናት ያለንን እውቀት 
አዳብሯል:: ወደፊት እንደሚገለፀው «ሰሜናዊ ምዕራብ ኢትዮጵያ 
(በ1960)» የሚለው አስደሳች ጥናታዊ መጽሐፍ ነበር ስለቅማንት 
የመስክ ጥናቴ መሠረታዊ መመሪያ የሆነን፡፡ 


ብዙውን ጊዜ አንድ የሥነ-ሕዝብ ተመራማሪ የመስከ ጥናት 
ለምን እንደሚ ያካሂድ ዓላማውን ጥናቱ ለሚካሄድበት ኀብረተሰብ 
አስረድቶ ተቀባይነት ለማግኘት አንደሚቸገር ግልጽ ነው:: 
በተለይም ለምዕራ ባዊው ዓለም ባህል ተጋልጠው ለማያውቁት 
ለቅማንት ገበሬዎች እውነትነቱ የማይታበል ነው፡: ማንበብና 
መጸፍ ስለማይችሉ ፀጉረ-ልውጦች የሚያደርጉትንና በተለይ 


አጥጊው በጽሑፍ ለማስፈር የሚያደርገውን ጥረት ሁሉ በጥርጣሬ 
ይመለከቱታል፡:: 


በተማረው ክፍል በእጅ የተጻፉ ታሪካዊ ሥነ-ጽሑፎች 
በቤተክርስቲያን ውስጥ ይቀመጡ ስለነበር እኔም ስለቅማንትና 
ጐረቤት ስለሆኑዋቸው አማራና ፈላሻ ታሪክና ባህል መጽሐፍ 
እንደምጽፍ  አስረዳሁ:: በጉዳዩ ላይ ላለመተባበር ሲያቅማሙ 
ሲሙንስ የጻፈውን መጽሐፍ አውጥቼ ሌሉች አውሮጳውያን 
ከጻፉት አንዱ መሆኑን ሳሳያቸውና የቅማንት፣ የፈላሻና የአማራ 
ሰዎች ፎቶግራፎች  መኖራቸውን፣ እንዲያውም. አንዳንዶቹ 
በአጋጣሚ የራሳቸውንና የሚያውቋቸውን ሰዎች ፎቶግራፎች 
በተመለከቱ ጊዜ በተመሳሳይ ሁኒታ አስቀድሞም ይኸው ዓይነት 
ጥናት መካሄዱን በመገንዘባቸውና በሰዎችም ላይ ምንም ዓይነት 
እንከን አለማጋጠሙን በማመዛዘን ሊረጋጉና ሊተባበሩኝ ቻሉ፡፡ 


በሲሙንስ አገላለጽ «‹እምነታቸውና ሥነ-ሥርዓታቸው 
ምስጢራዊ ስለሆነው» (1960 30) ስለቅማንት ማንነት ከማወቃ 
ችንና የዕለት ተዕለት ተግባራቸውን አያከናወኑ ኑሮአቸውን 
እንዴት እንደሚመሩ ከማየታችን በፊት ስለቅማንትና ጥንታዊ 
ቅድመ-ቅድመ-አያት ስለሆነው የአገው ሕዝብ ታሪካዊ አመጣጥ 
እንመለከታለን፡:፡: 





ምዕራፍ ሁለት 


የአገው ባህል ታሪክ 
ፈጣን እድገት 


የአገው ቅርንጫፍ ስለሆነው የቅማንት ሕዝብ ታሪክ 
ለማወቅ እንዲረዳን የአገው ሕዝቦች የባህል ታሪክ አኣድገት 
እንደመን ደርደሪያ እንደሚከተለው በአጭሩ. ተቀተርቦአል፡፡ 
በመሠረቱ - ስላለፈው ጥንታዊ የኢትዮጵያ ታሪክ ብዙም 
አልተጻፈም:: ስለሀገሪቱ ቅድመ-ታሪክና ታሪክ አንዳንድ በጣት 
ሊቆጠሩ የሚችሉ አጠቃላይ ሥራዎች ቢኖሩም. ኣገው 
በማዕከላዊነት ስለነበረው ታሪካዊ ድርሻ አንዳቸውም ከሞላ ጐደል 
እንኳን አይገልጹም:: 


ቅድመ.ታሪክ 


በ5,000 ዓመተ ዓለም እና ምናልባትም ከዚያ በፊት 
ቡሸማኖይድና  ኮኬዥያን የተባሉት የሰው ዘሮች በደጋማው 
ኢትዮጵያና በአካባቢው በአዳኝነትና በፍራፍሬ ለቃሚነት ይኖሩ 
ነበር:: የኮኪዥያን አዳኞችና ፍራፍሬ ለቃሚዎች የነበሩት 
ያለጥርጥር ቅማንትን ጨምሮ በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ያሉት 
የኩሸ ቋንቋ ተናጋሪ ሕዝቦች ጥንታዊ ዘረማንዘራቸው እንደነበሩ 
እንረዳለን፡:፡: 


የዕዕፃዋት ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ምንም አንኳን 
ዕፅዋትን በማለማመድ ጥንታዊት ኢትዮጵያ ሙሉ በሙሉ 
ብቸኛዋ አገር ባትሆንም ሰብሎችን በማለማመድና በማሠራጨት 
ከፍተኛ ድርሻ ነበራት፡: በሰሜንና በማዕከላዊ ኢትዮጵያ አሁን 
ያለውን የአገው ሕዝብ አሠፋፈር ስናጠና ሰብልን የማለማመድንና 
ማሠራጨትን ሥራ ሲያከ ናውኑ የነበሩት ቡሸማኖይድ ሳይሆኑ 
የጥንት የኩሸ ቋንቋ ተናጋሪ ሕዝቦች መሆናቸውን እንገነዘባለን፡፡ 
ጥንታዊ አገው ከሌላ አገር በስርጭት የደረሰውን ስንዴና ገብስ 
የመሳሰሉትን የተለያዩ ሰብሎችን ያመርት እንደነበረና እነሱም 
በአካባቢያቸው የሚገኙትን መበላት የሚችሉ ሌሎች ሰብሎችን 
በማለማመድና አገልግሎት ላይ በማዋል የታወቁ ነበሩ:: ለመጥቀስ 
ያህል ጤፍና ዳጉሣ፣ እንዲሁም የቅባት እህል የሆኑትን ኑግና 


16 


ተልባን አለማምደው ያሰራጩት አገዎች ናቸው:: የአዝእርትና 
የአትክልት ማልማት ዘዴ ከክርስቶስ ልደት ከ3,000 ዓመት በፊት 
በጥንታዊ አገዎች ዘንድ የታወቀ ሲሆን እንስሳትን ማለማመድ 
ደግሞ ከክርስቶስ ልደት ከ2000 ዓመት በፊት ከኑቢያኖች 
እንደተማሩ ታውቋል:፡: 


ዕፅዋትን የማለማመዱ ዘዴ ለኢትዮጵያ  ከኬዥያኖች 
በቡሸማኖይዶች ላይ የባህል የበላይነትን ሳያቀዳጃቸው አልቀረም፡፡ 
በመሆ ኑም ሕዝባቸውም እየበዛ በመሄዱ አካባቢያ ቸውን 
በመቆጣጠር ጥቅም ላይ በማዋል፥ ሕዝቡን አደራጅተው ለጦርነት 
ለማዘጋጀት ምቹ ሁኔታ ስለተፈጠረላቸው የቡሽማ  ኖይድ 
ዝርያዎችን በአብዛኛው ከአካባበ ያየፃቸው አንዲሰደዱ ሲያደርጉ 
አንዳንዶቹ ደግሞ በተለያየ መልክ በባሕል ለውጥና በመዳቀል 
ተውጠው እንዲቀሩ ሆኖአል፡: 


ከ1ዐዐዐ ዓመተ ዓለም ቀደም ብሎ የደቡብ አረቢያ ሕዝቦች 
ባሕላቸውን ይዘው ወደ ሰሜናዊ የአገው አገር አካባቢ 
ከመምጣታቸው በፊት የኩሽ ቋንቋ ተናጋሪዎች መላ ኢትዮጵያን 
ተቆጣጥረው አንደ ነበርና እንዲያውም ወደ ደቡብ በመስ ፋፋት 
ድንበርተኛ ወደሆኑት አሁን ኬንያ፣ ኡጋንዳና ታንዛኒያ እየተባሉ 
ወደሚጠሩት አገሮች ሳይቀር መሠራጨ ታቸው የታወቀ ነው:: 


ኢትዮጵያዊ ሥልጣኔ 


ከክርስቶስ ልደት በፊት ከ2000 ዓመተ ዓለም መጨረሻ 
ላይ አነስተኛ ዝናብ በነበረባት የመን በመስኖ የአርሻ ኤኮኖሚ 
ላይ የተመሠረተ ሥልጣኔ ነበር፡: ከ1000 ዓመተ ዓለም በኋላ 
በደቡብ አረቢያ ከሚገኙ አገሮች እየተነሱ አንዳንድ ጐሣዎች 
ከተከዜ ወንዝ በስተሰሜን የሚገኘውን ደጋማውን የኢትዮጵያ 
ክፍል ቅኝ ግዛት ማድረግ ጀመሩ፡: ይህም ሂደት ለ1000 ዓመት 
ያህል ሳይቀጥል አልቀረም፡፡: በዚያን ጊዜ ከደቡብ አረቢያ የመጠ 
“ት ሕዝቦች የተገናኙት አስቀድሞ ሠፋሪና ነዋሪ ከሆኑት የአገው 
ጥንታዊ ቅድመ-ቅድመ-አያቶች ጋር ነበር፡: 


የደቡብ አረቢያ ባህልና የጥንታዊው አገው ባሕል 


በመቀሳቀላቸው ሦስተኛ ባህል ሊፈጠር ችሏል፡:: ነገር ግን ጠቅላሳላሳ 
ውሕደት ስላልተከሰተ ነባሩ ባህልም ሆነ ከደቡብ አረቢያ የመጣው 


17 





አንዱ ሌላውን ጨርሶ ሳይደመስስ የየራሳቸውን የባህል ትውፊት 
በመያዝ ቆዩ:: የማኀበራዊና የባህል እድገት በዚህ ዓይነት መዳቀል 
ምክንያት አንድ ደረጃ ከፍ በማለቱ «ኢትዮጵያዊ ሥልጣኑ» 
እያልን የምንጠራው አቆጥቁጦ ወደ ደቡብ በመዛመቱ ኢትዮጵያ 
የጥንታዊ ሥልጣኑ በር ከፋችና ማዕከል ሆነች:፡: 


የደቡብ አረቢያ ሕዝቦች ለኢትዮ ጵያዊው ሥልጣኔ ብዙ 
አስተዋፅኦ አድርገዋል፡: ለመጥቀስ ያህል:- የጥሬ ካብ ሥራ፤' 
የሐውልት ሥራ፤ ከእርከን ጋር የተያያዘ የመስኖ ሥራና 
ምናልባትም ማረሻና ቀንበርን ማስተዋወቅ የመሳሰሉት ከብዙዎቹ 
ጥቂቶቹ ናቸው:: በተጨማሪም ውስብስብ የሆኑ የማኀበራዊ 
አደረጃጀት ስልት በተለይም በመጀመሪያው ምዕራፍ ሳይ 
የተገለጸው ባለሁለት መደብ ማኀበራዊ ተቋም፣ ማለትም በአንድ 
በኩል የነቃውን ክፍል ያቀፈው .ባለ ታላቅ ባህል» እና በሌሳ 
በኩል ደግሞ አርሶ አደሩንና ሌሎች ዝቅተኛ የሕብረተሰብ 
ክፍሉችን ያጠቃለለው «ባለ ትንሸ ባህል» እየተባለ የሚታወቀውን 
አደረጃጀት የደቡብ አረቢያ ሕዝቦች ይዘውት የመጡት ሥርዓት 
ነው:: ከሁሉም በላይ ልቆ የሚታየው አስተዋፅኦ ደግሞ የጽሑፍ 
ፊደላትን ማስተዋወቃቸው ነው:: ምንም እንኳን የደቡብ አረቢያ 
ሕዝቦች ቁጥራቸው አነስተኛ ቢሆንም ቋንቋቸው ወይም ደግሞ 
የእነሱን ቋንቋ የተካው ግዕዝ  ባለሥነጽሑፍ ቋንቋ ሰለነበሩ 
ከሌሎች ቋንቋዎች ሁሉ የበሳይነትን ሊቀዳጅ ችሷል፡፡ 


ጥንታዊ የአገው አባቶችም ቢሆኑ ለኢትዮጵያ ሥልጣኑ 
ብዙ አስተዋፅኦ አድርገዋል፡: አብዛኛው የሕዝብ ክፍል ሰለነበሩ 
አሁን የምናየው ኢትዮጵያዊ የአነሱን ልዩ የሰውነት መልክና 
ቅርጽ እንዲይዝ ሆኖአል:: በተጨማሪም በግብርናው ሥልጣኔ 
በኩል ጥንታዊ አገዎች የአደረጉት አስተዋፅኦ በቀላሉ የሚገመት 
አይደለም:: በደቡብ አረቢያ ቀደም ብሎ የሚታወቁትን ስንዴና 
ገብስ አንዲስፋፉ ከማድረጋቸውም በላይ ሌሎች ለምግብነት 
የሚያገለግሉ መሠረታዊ የሆኑ አገር በቀል ሰብሎችን 
በማለማመድ እንዲሠራጩ ያደረጉት አገዎች ናቸው:፡: 


ቀጥሎ በነበሩት መቶ ዓመታት ብዙ የሥልጣኔ ማዕከሎች 
ተመሥርተው ነበር፡:: ከክርስቶስ ልደት ወዲህ በጣም ሥልጣኔ 


ተስፋፍቶ የነበረው ግን የሃይማኖት ሐውልቶች በብዛት ተሠርተው 
በነበሩበት በአክሱም ከተማ ነበር:: የኦሪት ሃይማኖት እምነት 


18 





ከደቡብ አረቢያ አስቀድሞ ወደ ኢትዮጵያ ተሠራጭቶ የነበረ 
ቢሆንም የኢትዮጵያ አክሱማዊ መንግሥት ገዥ በነበረው በንጉሥ 
ኤዛና ዘመነ መንግሥት በአራተኛው መቶ ክፍለ ዘመን ክርስትና 
ወደ ኢትዮጵያ በመግባቱ የክርስትና ሃይማኖት በአክሱም ከተማ 
ነዋሪዎች ከተጠናከረ በኋላ በስፋት በገጠሪቱ ኢትዮጵያ ገበሬዎች 
ስር ሊሰድ ትሏሷል፡፡ 


ከጊዜ በኋላ ግን ኢትዮጵያ በደቡብ አረቢያ ይዛው 
የነበረትውን ግዛቷን በፋርስ መንግሥት በመነጠቋ ሥልጣፍነዋ 
እየተዳከመ መጣ:: የእስልምና ሃይማኖት እየተስፋፋ በመምጣቱ 
ወደ ሜድተራኒያን፤ አረቢያና ምሥራቅ አፍሪካ ወደአሉ የንግድ 
ማዕከሉት የሚደረገውን የኢትዮጵያውያን የንግድ አንቅስቃሴ 
ተገታ፡: ከሌላው ዓለም ጋር የሚያገናኛት የቀራት አንድ በር 
ደግሞ በ8ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኩሽ ቋንቋ ተናጋሪ የሆኑት 
የቤጃ ጐሣዎች ተነሥተው አክሱምን በመውረር ከሌሎች የኑቢያ 
ክርስቲያን መንግሥታት ጋር የነበረውን መንገድ በመስበር 
በመዝጋታቸው ግንኙነት ተቋረጠ፡: የመጨረሻው ወድቀት ደግሞ 
አዲሱን ኢትዮጵያዊ ባህል ያልወደዱት አንዳንድ የአገው ሕዝቦች 
በአመፅ መነሣሣት ነበር:: (ይህንን በሚቀጥለው ንዑስ ክፍል 
እናየዋለን) ፡፡ ኤድዋርድ ጊቦን በኢትዮጵያ ስለተከሰተው ጠቅላላ 
ሁኔታ ሲገልጽ፣ ‹«‹በሃይማኖት ጠላቶቻቸው ዙሪያውን ተከበው 
ዓለምን እረስተው፣ ዓለምም ራሷ እነሱን አረስታቸው ኢትዮጵያ 
ውያን ለአንድ ሺ ዓመት ያህል አንቀላፉ» በማለት 
ይደመድመዋል፡፡ 


ኢትዮጵያዊ ሥልጣኔ 
ወደ ደቡብ ስለመስፋፋቱ 


ኢትዮጵያዊው ሥልጣኔ ተመናምኖ ተዳከመ እንጂ ጨርሶ 
አልወደመም ነበር:: በቤጃዎችና በእስልምና ኃይሎች የተከበበው 
ተራፊው የኢትዮጵያ ሥልጣኔ ኃይሉን በመካከለኛው የኢትዮጵያ 
ደጋማ ደልዳላ አካባቢ እንደገና ማጠናከር ጀመረ፡: እ.ኤ.አ. በ900 
ዓ.ም. አካባቢ የሰሜኑ ሕዝብ በከፊል ተከዜን ተሻግሮ አገዎችን 
እየገፋ መስፈር ቀጠለ:፡: ቀጥሎም ለረዥም ዘመናት የአገውና 
የሴም ቋንቋ ተናጋሪዎች በአንድ ላይ በመኖራቸው ምክንያት 
በመካከላቸው መዳቀል ተከተለ፡:: ከሁለቱ ሕዝቦች የኢትዮጵያዊ 
ሥልጣኔ መሥራች ስደተኞች በወታደር ኃይል በይበልጥ የተጠ 


19 


ናከሩ ስለነበሩ ተፅዕና ማድረግ በመቻላቸው የሁለቱ ከ'ዘዞትጉ 
መሳል በመፋጠኑ ወሕደት በሂደት በመከሰቱ 
‹የመደመሪያጡዙ አማራ»› (ነሮቶ-አማራ) ብተ አለ፡፡ ተከዜን 
ሳይሻገሩ አዚያው የቀሩ ት ኢትዮጵያውያን ደግኖ" የአሁናቱ፥ 
የትግሬ ሕዝብ ቅድመ-ቅድመ-አያቶች ነበሩ፡፡ 


የመጀመሪያው አማራ «ባለትልቅ ባህል»ና  “ባለተንሸ 
ባህል-› ተብለው በሚታወቁት ሁለት መደቦች የተከፈለ ነበር! 
ኃይሉን በከፍተኛ ፍጥነት እያጠናከረ ኋላቀር የሆኑትን አገምት 
በቁጥጥሩ ማድረጉን ተጠለ:: ከተከዜ በስተደቡብ የነበሩት አገዎ?፥ 
ከጥንታዊው አማራ ሕብረተሰብ ጋር በመተላ ቀላቸ” 
የማኀበራዊና ባህላዋ ለውጥ በማስከተሉ ቀጣዩ ክስተት የሁለት 
ሕዝቦች ውሕደት ሆነ:: ውሕደቱም የአማራው አካል የሆነ” 
ሦስተኛው ዓይነት ባህል እንዲፈጠር ረዳ፡:: ምንም እንኳን ብዛት 
ባለው የአማራ ሕዝብ ቢከበቡም ይህ የባህል ውሕደት ሲካሄድ 
ቅማንቶችና አንዳንድ ሌሉች አገዎች ማንነታቸውንና ባህላቸውን 
ጠብቀው የኖሩ አልጠፉም:፡፡ 


የባህል ልውውጡ በእንካ-በአንካ ቢሆንም የጥንታዊ አማራ 
ባህል የበላይነቱን መያዝ ቻለ:: በዚህም ምክንያት ቋንቋው የአገው” 
ቅሪት ሳይለየው ሴማዊ ሆኖ ሃይማኖቱ ደግሞ በጊዜው የአረማዊ- 
ኦሪታዊ  አምነቶችን ያካተተ የክርስትና ሃይማኖት. ነበር፡፡ 
በግብርናው ረገድ አማራው በአብዛኛው የሚያመርታቸው 
ሰብሎች በአገዎች የተላመ ዱትን የእህልና የአታክልት ዓይነት 
ሆነ:: የመጀመፈያው የአማራ ባህል ከጥንታዊው አገውና ከደቡብ 
አረቢያ ከመጡት ተስፋፊዎች ባህል ጋር አስቀድሞ የተዳቀለ 
ሲሆን ዘግየት ብሎም በዘመናት ሂደት በተጠናከረ ሁኔታ 
ክአገዎች ጋር በሁለተኛ ደረጃ የባህል ውሕደቶች እንደተካሄዱ 
እንገነዘባለን፡፡: 


አገፇች ከጥንታዊው አማራ የተማሩት የቴክኖሎጂና 
የአደረጃጀት ስልት አካባቢውን መቆጣጠር ስላስቻላቸው ቀደም 
ብሎ ቅድመ-አያቶቻቸው ሳይጠቀሙበት የቀረውን የመሬት 
ሀብት መጠቀም አስቻላቸው:: ባለማረሻ ሞፈርና ቀንበር ሌሎች 
የብረት መሣሪያዎ ችንና የአርሻ ዘዴዎችን ተግባራዊ በማድረግ 
ሠፋፊ መሬቶችን ማረስ ጀመሩ፡: የተሻለ ጥልቅ እርሻ በማረስ፣ 
ረግረጋማ ቦታዎችን በማድረቅና የመስኖ ሥራንም በመጠቀም 


20 





ክረምት ከበጋ ማምረት በመቻላቸው ምርት  ተትረፈረፈ፡፡ 
የቴክኖሎጂ ለውጥና የተፋፋመ የኢኮኖሚ ዕድገት የሕዝብ 
ብዛትን አስከተለ፡:: ይህም በተቃራኒው ብዙ ደና'ች እየተጨ 
ፈጨፉ ወደ አርሻ መሬት በመለወጣቸው የደጋማይቱ ኢትዮጵያ 
የደን ሃብት ተመና መነ:: ደኖች በመጨፍጨፋቸውና ረግረጋማ 
ቦታዎች ስለደረቁ በመጠኑም ቢሆን ኑሮአቸውን ለመደጉም 
ይታደኑ የነበሩት የዱር አንስሳት አብረው ጠፉ፡:: የአማራው 
ቴክኖሎጂ ባስከተለው የአካባቢው ለውጥ ምክንያት ወደ ድሮው 
ዓይነት ኑሮአቸው አገዎች መመለስ ስላልቻሉ ቀስ በቀስ ባህላቸው 
እየተለወጠና እየተዋጠ ከአዳኝነትና ከኋላቀር የጓሮ አታክልት 
አልሚነት ወደ ገጠሬ ገበሬነት ተሸጋገሩ፡: 


የባህል ግንኙነት 
በአገው ሕዝብ ላይ ያስከተለው ስሜት 


የአንድ አገር ተወላጅ ነባር ሕዝብ አንድ ሌሳ ቡድን 
በኃይል ተፅዕኖ ሲያደርግበት የሚሰጠው ምላሸ  ይኖራል፡: 
አንዳንድ ጊዜ በዝምታ ሁኒታዎችን ተቀብሎ ወደ አንድ አካባቢ 
ራሱን  ያገላል፤ያሥ፤ ሌላው ደግሞ የመጣውን ላለመቀበል ራሱን 
አደራጅቶ እንደገና ተጠናክሮ በመታገል ከተፅዕኖው ነፃ ሆኖ 
ሥልጣን ለመያዝ ይፍጨረጨራል፡: አማራው ተከዜን ተሻግሮ ወደ 
አገው አገር ጣልቃ በመግባቱ ባህላቸው የተለወጠውም ሆነ 
ያልተለወጠው አገዎች የተቃውሞ አንቅስቃ ሴዎች ማድረጋቸው 
አልቀረም:: ይህ ዓይነቱ እንቅስቃሴ ነበር ከተከዜ በስተሰሜን 
የነበረውን ኢትዮጵያዊ ሥልጣኑ ለመጨረሻ ውድቀት የዳረገው:: 
በአፈ-ታሪክ የታወቀችው ንግሥት ዮዲት (ጉዲት) የተባለችው 
ፈላሻ አገው የጦር መሣሪያ በማንሳት ከአማራውና ከትግሬው 
ኃይል ጋር ከዘጠነኛው እስከ አስራ አንደኛው ምዕተ ዓመት 
በተደረጉት የትጥቅ ትግሎች ከተካፈሉት የአገው የጦር መሪዎች 
አንዷ ሆና በምሳሌነት ትጠቀሳለች፡: 


አብዛኛውን የኢትዮጵያ ክፍል በመቆጣጠር አገዎች መቼ 
ሥልጣን እንደያዙ የታሪክ ማስረጃዎች በግልጽ ባያስረዱም የላስታ 
አገዎች  የዛጉዌን  ስርዎ-መንግሥት አብዛኛውን ጥንታዊት 
ኢትዮጵያን እ.ኤ.አ ከ1127 እስከ 1270 ዓ.ም ድረስ መግዛታቸው 
የተረጋገጠ ነው:: በዚያ ዘመን ኢትዮጵያ በደንብ የተደራጀ 
መንግሥት ያላትና ግዛቷ ሰሜንንና- ማዕከላዊ. ደጋማውን 


21] 


የኢትዮጵያ ክፍል ያካተተ ነበር:: አንዳንድ ጽሑፎችና  አፈ- 
ታሪኮች አገዎች ከዚህ ቀደም ብሉ ሥልጣን ይዘው እንደነበር 
ያስረዳሉ፡: ይህም በአገው እንቅስቃሴ ጊዜ የአማራውና የትግሬው 
ኃይል ቀስ በቀስ አየተሸረሸፈ መጥቶ በመጨረሻ መገርሰሱን 
የሚያስገነዝብ ነው:: 


አገው ሥልጣኑን በጨበጠበት ወቅት የትግሬውና 
የአማራው ሥልጣኔ ወደ «ጨለማ ዘመን› ገባ:: ብዙም ባይታወቅ 
የኤኮኖሚው ተቋም ተንኮታኩተ፥ በከተሞች ተቋቁመው የነበሩ 
ታላላቅ ገበያዎች ፈራርሰው ግብይት በየመንደሩና በየሜዳው ሆነ' 
ከተሞችም የአውሬ መፈንጫ ሆኑነ:: የአማራውና የትግሬው 
“ታላቁ ባሕል» ተብሎ የሚታወ ቀውም ሆነ ማቆጥቆጥ የጀመረው 
ቴክኖሎጂ ተሽመድምዶ ወደ ገጠሬነት ተለወጠ፡:: በመሆኑም 
የውስጥና የውጭ ግንኙነቶች ተቋርጠው ጉሰኝነት ተስፋፋ፡ 
በዚያን ዘመን ነበር ኢትዮጵያዊው ሥልጣኔ በአብዛኛው ጭራሽ 
የጠፋው ወይም የፈራረሰው:: 


ባላባታዊ መንግሥት 
በኢትዮጵያ ስለማቆጥቆጡ 


እ.ኤ.አ. በ1270 ዓ.ም አካባቢ አማራው አመፅ አስነስቶ 
የመጨረሻውን የዛጉዌ ስርዎ” መንግሥት ንጉሥ በመገልበጥ 
የመካከለኛውን ክፍለ-ዘመን የኢትዮጵያ ሥልጣነ-መንግሥት በእጁ 
አስገባ:: ይህ የተሳካ እንቅስቃሴ ሥልጣን ወደ ጥንታዊ 
የኢትዮጵያ ባህላዊ መሪዎች እንዲመለስ በማድረጉ የመጀመሪያው 
የማዕከላዊ ዘመን የኢትዮጵያ ባላባታዊ አገዛዝ መንግሥት 
ተመሠረተ:፡፡: ይህ ባላባታዊ አገዛዝ «በጨለማው ዘመን» አቆጥቁጦ 
በመካከለኛው ዘመን ደግሞ በሰፊው ተንሠራፍቶ አዲሲቱ 
ኢትዮጵያ እሰከ ተመሰረተችበት አስከ 1890ዎቹ ዓ.ም. -ድረስ 
ቆየ:፡: 


መሠረቱን በከተማ ያደረገ ንጉሣዊ አገዛዝ በተረጋጋ መልክ 
አገዛዙ እንዲቀጥል ለማድረግ የተሻሻለ ዘመናዊ አስተዳደር፣ 
የመገናኛ ተቋምና የወታደራዊ ቴክኖሎጂ ዕድገት 
እንደማያስፈልገው እሙን ነው:: ይህን ዓይነት መሻሻል ማምጣት 
ግን በጠላቶቿ ለተከበበችው እንደ ኢትዮጵያ ላለችው ድሃ አገር 
በጣም አስቸጋሪ ነበር:: ስለዚህ የአገሪቱን አንድነት ለመጠበቅ 


22 





ሲባል ንጉሣዊዉ ዙፋን ከአንዱ ቦታ ወደሌላው ቦታ መዘዋወር 
የሚችል ወታደራዊ ሠፈር (ካምኘ) እንዲሆን ግድ ሆነ፡:: በአውሮጳ 
የነበረውን ባላባታዊ ሥርዓት የተመለከትን አንደሆን ባላባታዊ 
ግዛቶች በመንግሥት መልክ ተደራጅተው ማፅከላዊ መንግሥት 
ፅቃዎችን ማከፋፈልና ልዩ ልዩ አገልግሎቶች ይሰጣቸው ነበር፡ 
ቤተክርስቲያንና መንግሥት አንዱ ሌላውን እየረዳ በፖለቲካውና 
በሃይማና ታዊ መሪዎች መካከል ትብብር አንደነበረም አንረዳለን፡፡ 


አገው በአማራው ሥልጣን ላይ በተነሳበት ወቅት 
"አማራውን ባህል አልተፀዛ፦ም ነበር:: ክርስትና ክብር ያለውና 
የሥልጣኔ ምልክት በመሆኑ እየተስፋፋ በመሄዱ የውሕደቱ ሂደት 
እያዘገመ ቀጠለ:: ከዚህም በስተቀር አገውና አማራ የሚያመልኩት 
የክርስትና ሃይማኖት የጥንታዋውን አረማዋና-ኦሪታዊ አንዳንድ 
እምነቶችን ያካተተ ስለነበር ክርስትና በፍጥነት እንዲስፋፋ 
ረድቷል፡: አማራው ሥልጣን ከያዘ በኋላም የሁለቱ ሕዝቦች 
የመቀላቀል ሂደት በፍጥነት ቀጥሎ የቀሩት አገዎች ደግሞ 
እንደገና በአማራው የገዥ መደብ ሥር ወድቀው በገጠሩ የግብርና 
ኑሮአቸውን ተያያዙት:: በአንዳንድ አካባቢዎች የባህል ለውጡ 
በጣም ቀስ ያለ ነበር:: እንዲያውም አንደቅማንት ያሉ አንዳንድ 
የአገው ቅርንጫፎች ብዛት ባለው የአማራ ሕዝብ የተከበቡ 
ቢሆንም ጭራሹኑ ሳይለወጡ ቆዩ:: ጥቂት አገዎች ከአማራው ጋር 
ተቻችሎ በመኖር ውሕደቱን በመግታት ልዩ የሆነውን የራሳቸውን 
“ትንሽ ባህል» ይዘው ሲቆዩ ከቅማንቶች በስተቀር ሌሎች አገዎች 
በመሣሪያ ሳይቀር አማራውን በመቃወም ለአራት መቶ ዓመታት 
ያህል ሲታገሉ ቆይተዋል፡፡: 


መካከለኛው ዘመን አየገፋ ሲሄድ የአማራው ሕዝብ ብዛት 
አየተበራከተ በመም ጣቱ መሪነቱን ጨበጠ: የአገው ሕዝብ 
በብዛት ብልጫ ስለነበረው በመጀመሪያ የባህል መቀላቀሉን ሂደት 
ደግፎት ነበር፡: ነገር ግን የሕዝብ ብዛቱ እየቀነሰ በመምጣቱ 
ተፅዕኖ የማድረሣ ኃይሉ ስለተዳከመ፣ የባህል ለውጡ ቀስ በቀስ 
የአማራና የአገው ባህል መቀላቀል በአንካ-በአንካ መሆኑ ቀርቶ 
"አገዎችን በአማራ ጨርሶ መዋጥን (ውህደትን) አስከተለ፡፡ የባህልና 
የሃይማኖት ጨርሶ መዋጥ ሁኔታ በ15ኛው ክፍለ ዘመን የተከሰተ 
ሲሆን ሂደቱን «አማራ መሆን» (አምሃራይዜሽን) አንለዋለን፡: 


23 





ደጋው ኢትዮጵያ እ.ኤ.አ በ1527ዓ.ም በእስላሞችና ቀጥሉ 
ደግሞ የምሥራቅ የኩሽ ቋንቋ ተናጋሪ አንዱ በሆነው የኦሮሞ 
ሕዝብ ተጠቅቶ ነበር:: በተጨማሪም በዚያን ጊዜ አማራው 
ባህላቸው  ካልተለወጠው ጎራ ከሚገኙት አገዎች ጋር ፋታ 
በማይሰጥ ጦርነት ተጠምዶ ቆየ:: በ13ኛው መቶ ክፍለ ዘመን 
አማራው ሥልጣኑን እንደገና አደላድሎ ከያዘ በኋላ ኢትዮጵያ 
ከምዕራቡ ዓለም ጋር ግንኙነት ተጀምሮ ነበር:: በልዑል ሃነሪ "- 
ናቢጌተር- ዘመን የመርከበኝነት ቴክኖሎጅና ከመስፋፋቱም 
በስተቀር ለክርስቲያን መስዋዕ ትነት ለመክፈል የፖርቱጊዞች ወት 
በመነሳሳቱ ከኢትዮጵያ ጋር ግንኙነት እንዲጀመርና ተጠናክሮም 
እንዲቀጥል በር ተከፈተ:: እ.ኤ.አ በ1540 ዓ.ም. ወታደራዊ 
እርዳታ ከፖርቱጋል ተልኮ በኢትዮጵያ ከፍተኛ ጥፋት ያደረሰው 
የሙስሊሞች ወረራ (የግራኝ መሐመድ ወረራ) እንዲገታ 
ረድቷል:: ፖርቱጊዞች ጠብመንጃን ስላስተዋወቁዋቸው በየጊዜው 
እየተነሱ የሚያስቸግሩትን አገዎች አማራው እንዲያንበረክክላቸው 
ከማስቻሉም በላይ ድንበራቸውን ከእስላሞች ለመከላከል የሚያበ 
ቃቸው አስተማማኝ ሁኔታ ተፈጠረላቸው:: ቀጥሎም በአማራው 
ክልል የነበሩት የኦሮሞ ሕዝብ በአማራው የባላባታዊ አገዛዝ ሥ'ር 
ወድቀው አብዛኛው የአማራን ባህል እንዲከተሉ ተደራ”፡፡ 
በ1630ዎቹ ዓ.ም የፖርቱጊዝ ቀሳውስት በሮማው ቤተክርስ 
ቲያንና መሠረቱ በአሌግዛንድሪያ በሆነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ 
ቤተክርስቲያን ሃይማኖት ተከታዮች መካከል ብጥብጥ በመነሣቱ 
የኢትዮጵያ መሪዎች ጀስዊቶችን በማግለል የፖርቱጊዞችን ተፅዕኖ 
ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ እንዲቆም አደረጉ:: 


አዲሲቱ ኢትዮጵያ 


አ.ኤ.አ. በ]1630ዎቹ ዓ.ም ቋሚ ርዕስ ከተማ የሆነትው 
ጎንደር በቅማንት መሬት ሳላይ ተመሠረተች:ቋ: ፖርቱጊዞች 
ከመባረራቸው በፊት ለጐጉንደር ግንባታ  የአርኪቴክትና 
የምሕንድስና ሥራ አስተዋፅፆ አድርገዋል:: ከአክሱም ወዲህ 
ጎንደር የመጀመሪያ ቋሚ መዲና ሆና ልትመሠረት የቻለችው 
አማራው በአጠቃላይ የፓለቲካውን የበሳይነት በመያዙና 
ቅማንቶችም ይህን ያህል ተቃውሞ ባለማሳ የታቸው ነበር:: 
በመሆኑም ጎንደር እስከ እ.ኤ.አ 1880ዎቹ ዓ.ም ድረስ የኢትዮጵያ 
ዋና ርዕስ ከተማ ሆና ቆየች:: 


24 


በ1870ዎቹና በ]880ዎቹ ዓ.ም ግብጽና የሱዳን ማኅ ዲስት 
(ደርቢሾች) ኢትዮጵያን ለመውረር በሞከሩ ጊዜ አፄ ዮሐንስ 
አራተኛ ሀገሪቱ በቅኝ አገዛዝ ሥር እንዳትወድቅ ተከላክለዋል፡፡: 
ቀጥሉም እ.አ.አ ከ1889 አስከ 1]913ዓም ኢትዮጵያን የገዙት 
ዳግማዊ አፄ ምኒሊክ አውሮጳውያን ሀገሪቱ ውስጥ ገብተው 
ለመያዝ የሚያደርጉትን ሙከራ ጣሊያኖትን አድዋ ላይ 
በማያዳግም ሁኒታ ድል በመምታት የነበራቸውን የትን አገዛዝ 
ምኞት አንኮታኮቱት:: ምኒልክ ግዛታቸውን ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ 
በማስፋፋት አዲስ አበባን የመናገሻ ዋና ከተማ አድርገው 
በመቆርቆር የምዕራባዋያን  ዘመናዋ የከተማ ኢንዱስትሪና 
ቴክኖሎጂ በአገሪቱ እንዲታወቅ  አደረጉ:: በምኒልክ ዘመነ 
መንግሥት ነበር ኢትዮጵያ ተስፋፍታና አድጋ ዘመናዊ የሆነ 
የኢትዮጵያ መንግሥት የተቋቋመው:: 


በአሁኑ ወቅት ባሉት በቀዳማዊ አፄ ኃይለሥላሴ ዘመነ 
መንግሥትም ለውጥ በፍጥነት እየተራመደ ነው:: ምንም አንኳን 
እ.ኤ.አ ከ1936 እስከ 1941 ዓ.ም በንጉሠ ነገሥቱ አገዛዝ ዘመን 
ኢትዮጵያ ዘመናዊ መሣሪያ በታጠቁው በጣሊያን ወታደራዊ 
ኃይል በቅኝ አገዛዝ ሥር ብትቆይም ዛሬ አገሪቱ በዘመናዊ 
አስተዳደር መልክ ተደራጅታ የሀገሪቱ የኢንዱስትሪና የሥልጣኔ 
መሠረት ይሆናል ተብሉ ሠፊ የትምህርት ኘሮግራም ስለተዘረጋ 
ቀስ በቀስ ኢትዮጵያን ወደ ኃያል ዘመናዊ ሀገር ያሸጋግራታል 
ተብሉ ይታመናል፡:፡ 





ላ 
ኃ6 ከ/የ3የቦ:3! ፍ፡ ቅ. ም 
ሚሚ: ታህኮ[ኗ ኑመሥ 





25 





ምዕራፍ ሦስት 
የቅማንት ኅብረተሰብና አሠፋፈሩ 


ጥናቱ የተካሄደባቸው የቅማንት ኅብረተሰቦች ግንኙነታቸው 
ከእርስ በእርሳቸው ጋር ብቻ ሳይሆን በአካባቢያቸው ከሚኖረ”። 
የበላይነት ካለው የአማራ ኅብረተሰብ ጋርም ነው:: የቅማንት 
ኅብረተሰብ ከአማራው ሕዝብ ጋር ስላለው ትስስር በዚህ ምዕራፍ 
የሚገለጽ ሲሆን በተጨማሪም ስለቅማንት ቤተሰብና የሃይማኖት 
ሥርዓት ይታያል፡:: ስለቅማንት አገር (መሬት) ግልጽ የሆነ ግንዛቤ 
ማግኘት ስለሚገባ በቅድሚያ ስለመልክአ- ምድሩ አእንመለከታለን፡፡ 


መልክአ-ምድር 


ኢትዮጵያ ብዙ የተለያየ የአየር ጠባይ ያለው የመልክ 
ምድር አቀማመጥ ያላት ሲሆን በጣም የታወጦቀው ግን ደልዳላው 
የደጋ ክፍል ነው:: የእንቁላል ቅርጽ ያለወ' የደጋ ክፍል ከሰሜን 
ወደ ደቡብ ምዕራባዊ አጋማሽ 900 ማይል፣ ከምሥራቅ ወጦደ 
ምዕራብ ደግሞ ሰፊ በሆነው አቅጣጫ በኩል 500 ማይል ርዝመት 
አለው:: ከባሕር ወለል አማካይ ከፍታው 7000 ጫማ ሆኖ ደጋው 
አገር ከደቡብ በኩል በስተቀር ዙሪያውን ቀጥ ባለ ገደሳ-ገደል 
የታጠረ ነው:: በደቡብ በኩል ግን ቀስ እያለ እያሽቆለቆለ 
የሚወርድ ጉራንጉር መልክአ-ምድር ነው ያለው:: በደጋው ዙሪያ 
ሠንበሌጥ ሣር የሚያድግበት፣ በክረምት ወራት ደግሞ ረግረጋማ 
የሆነ መሬት፣ በከፊል ደግሞ መለስተኛ ምድረ በዳና ጩርሶ 
ምድረ በዳ የሆነ መሬት እንደቀለበት ከብቦት ይገኛል፡: ሜዳዎች፣ 
ሰንሰለታማና ደልዳሳ ተራራዎች የዚህ ክፍል መልክአ-ምድር ዋና 
ዋናዎቹ ገፅታዎች ናቸው:: አንደተከዜና አባይ በመሰሉ ጉድጓዳ 
ሸለቆዎች፣ ሌሎች ወንዞችና በመቶዎች የሚቆጠሩ ትናንሽ 
ጅረቶች ደጋው ኣ»ፍል የተሸነሸነ ነው:: የዝናቡ ወራት ከሰኔ እስከ 
ጥቅምት ወር የሚጠናከር ሲሆን በየዓመቱ ከሠላሣ እስከ ሰማንያ 
ኢንች ዝናብ በአካባቢው ይጥላል፡: 


ይህ የተቆራረጠ መልክአ-ምድር፣ ምሽግ የመሰሉት ገደሳላ- 
ገደል፣ በጊዜ ብዛት በወንዞች ሽርሸራ የተፈጠሩት ጉራንጉሮችና 
ሸለቆዎች ለዘመናት የውስጥና የውጭ ግንኙነቶችን ገድበው 
እንደቆዩ  እንረዳለን:: መልክአ-ምድሩ ግድግዳ ሆኖ በመቆየቱ 


26 





ከውስጥም ሆነ ከውጭ፥ በወጦረራም ሆነ በስደት ወይም በሌላ 
መልክ የባህል መቀላቀልና ውሕደት እንዳይፈጸም እንቅፋት ሆኖ 
ቆይቷል፡፡ በሌላ መልኩ ደግሞ ይህ ሁኒታ ኢትዮጵያ ለዘመናት 
ታሪኳንና ነፃነቷን ጠብቃ፥ በአካባቢው ራሱን የቻለ የፖለቲካ 
ኃይል ሆና አንድትቆይ ያስቻላት ከመሆኑም በሳይ የተለያዩ 
የኅብረተሰብ ክፍሎች የተለያዩ ባህሎቻቸውን ይዘው አንዲኖሩ 
ረድቷቸዋል፡:: በእርግጥ ባለፈው አንድ ቪህ ዓመት ሌሎች 
ሕዝቦችና ባህሎቻቸው የደ ጋውን አጥር ጥሰው ሠርገው በመግባት 
በአገሩ የተንሸራሸሩ ቢሆንም የባህል መቀላቀል አንዲደረግ 
የአገሪቱ መልክአ-ምድር አላስቻለም:: 


የቅማንት አገር (መሬት) በሰሜናዊ ምዕራብ ደጋማው 
ጉራንጉር በኩል ከጣና ሃይት በስተሰሜን 18 ማይል ርቆ የሚገኝ 
ሲሆን ከፍታው ከባሕር ወለል ከ4000 እስከ 10000 ጫማ 
ይደርሳል:: ወርድና ስፋቱን ስንመለከት ደገሞ ቅርጽ በሁሉም 
በኩል እኩል ባይሆንም በግምት 30 ማይል በ50 ማይል ይሆናል፡: 


የቅማንት አፈ-ታሪክ እንደሚነግረን ድሮ የመጀመሪያዎቹ 
ሰፋሪዎች ሲመጡ መሬቱ በደን የተሸፈነ እንደነበር፣ ነገር ግን 
ዛፎች እየተጨፈጨፉ መሬቱ ለዘመናት ሲታረስ በመኖሩ አሁን 
አገሩ ስለተራቆተ ሰብል ከተሰበሰበ በኋላ በበጋው ወራት የገጠጠ 
ጠፍ መሬት መስሎ ይተያል:: አልፎ አልፎ ግን እንደግራር፣ 
ወይራ ብሳና፣ ዋርካ ዶቅማ የመሳሰሉት ዛፎች በአካባቢው 
አሉ: እንዲሁም አንዳንድ የማይታረሱና የሃይማኖት ሥነሥርዓት 
የሚካሄድባቸው ድግናዎች ተጠብቀው የቆዩ የተፈጥሮ ደኖች 
አሉአቸው:: በቆላማው አካባቢ በተሻለ ሁኒታ በርካታ ዛፎች 
በተለይም ግራር በብዛት ይታያል፡:: በአስራ ዘጠነኛው መቶ ዓመት 
መገባደጃ ላይ ከአውስትራሊያ የመጣው የባሕር ዛፍ ዝርያ 
ተሰራጭቶ በአንዳንድ መኖሪያ ቤቶች አካባቢ ለግንባታ ሥራ 
የሚያገለግሉ ከሃያ እስከ ሰላሣ የሚሆኑ ዛፎች ማየት የተለመደ 
ነው:: 


አአዋፍን በተመለከተ ኃይለኛ ዓይን ያላቸው ጭልፊቶች 
በቅማንት መኖሪያ አካባቢ ትልቁን ቀይ ክንፋቸውን ዘርግተው 
ከፍ ብለው ሲያንዣብቡና አስፈሳጊም በሆነ ወቅት ምግብ ፍለጋ 
ወደ መሬት በመወርወር ከመቅጽፈት አይጥ ወይም ጥንቸል በጥፍ 
ራቸው አንጠልጥለው ሲሄዱ ይታያሉ:: በሌላ ጊዜ ደግሞ 


27 


ከትላልቆቹ ጆፌ አሞራዎች ጋር በሞተ አንስሳ አስከሬን ላደ 
ሲፋተጉ ይውላሉ:: በቀይ፤ በቢጫ፣ በሰማያዊና በአረንጓዴ ተሰተ 
ደመና ቀለም ያሸበረቁ ትናንሸ  አአዋፋት በዛፎት “ስጥ 
ሲሽሎኮሉኩና በመሬት ደግሞ ሲያኮበኩቡ ማየቱ ድንት ትርኢተ 
ነው:: 


ወደ ምዕራቡ ዳርቻ ካልሆነ በስተተር አጥቢ ትላልቅ አሠራ 
እንስሳት በቅማንት መሬት አካባቢ አይገኙም፡: ጠፍ በሆኑ ሰፋፊ 
ቦታዎች ሚዳቋ ቢገኝም ድኩላ፤ አነር፤ ምስጠ-በል (አውጥ) ፡ 
የዱር አሳማና ባለነጠብጣብ ጅብ በጣም ውስን በሆነ ቦታና ጊዜ 
ይታያሉ፡፥ በዓለም ብርትዬ ከሆኑት የዱር እንስሳት አንዱ የህሃ” 
ዋልያ በጣም ከፍ ካለውና ጉራንጉር ከሆነው በቅማንት ሰማና ና 
ክፍል እንደሚገኘኝ ይነገራል:: 


በቅማንት አካባቢ በጣም በብዛት የሚገኘው የዱር እንሰሳ 
ደግሞ ዝንጀሮ ነው:: ሕዝቡ ዝንጀሮዎችን እያሳደደ በድንጋይ 
ስለሚወግገራቸው የሞተ ዝንጀሮ በየቦታው ማየት የተለመደ ነው፡፡ 
«ሰብሳችን ስለሚያወድ ሙብን እኛም ተከታትለን 
እናወድማቸዋለን» የሚል አስተያየት ነው ከሕዝቡ የሚሰማው፡፡ 


በአካባቢው ሦስት ዓይነት የዝንጀር ዝርያዎች ይገኛሉ፡፡ 
አንደኛው ዓይነት ዝንጀሮ አይን የሚማርክ መልክ ያለው 
ባለጥቁርና ነጭ ቀለም፥፤ ለስሳሳ ፀጉር ያለውና ባለነጭ ጭራ ጉሬ" 
ነው:: ጉሬዛ ፍራፍሬና ቅጠለ-በል ሲሆን አብዛኛውን ጊዜ በዛፎችና 
በጫካ ውስጥ ተደብቆ ስለሚውል አልፎ አልፎ በአጋጣሚ ነው 
የሚታየው:: ሁለተኛው ደግሞ በብዛት የሚታየው ጦጣ የተባለው 
የዛፍ እንስሳ ነው:: ነገር ግን በአሁኑ ጊዜ አብዛኛው ዛፍ ተቆርጦ 
ያለቀ በመሆኑ ጊዜውን የሚያሳልፈው ሰብል በማውደም ነው:: 
ሦስተኛውና የመጨረሻው የዝንጀሮ ዝርያ ጉራንጉር በሆነው ቆላማ 
አካባቢ የሚገኘው ግመሮ የሚሉት ዝንጀሮ ነው:: ብዙውን ጊዜ 
በመንጋ የሚታይና በአውራጃው ከሚገኙ ማንኛውም የገጠሬ ውሻ 
ቁመናው የገዘፈ ነው:: በመሆኑም ከተነኩ መልሰው በከፍተኛ 
ብዛት በመሰባሰብ ለማጥ ቃት ስለማይመለሱ ገበሬው እነዚህን 
የዝንጀሮ ዝርያዎች መራቅ እንጂ በድንጋይ ለመውገር 
አይደፍርም:፡: 


28 


በበ.ፖእ ወሠሪ-ት በዓሣ “ጪሟርቤዜክ ት ፡ በዝናቡ ወሪ-ት ደግሞ 
ከአንድ እስከ ሁለት ጫማ አርዝማኔ ባላቸው ዓሣዎች ወንዞች 





ስለሚሞሉ አርጃኖ (ዓሣበል) በተባለው እንስሳ ይዘወተራሉ፡፡ ዓሣው 
ናይል ፐርች የተባለው ዝርያ ሲሆን ወንዞች በሚሞሉበት 
በክረምት ወራት ከጣና ሐይቅ በመነሣት ወንዞችን ተከትሎ ወደ 
ቅማንት አካባቢ ይመጣና- እንቁላሉን ጥሎ የክረምቱ ወራት 
ማለቂያ ላይ እንደገና ተመልሶ ወደ ጣና ይወርዳል፡: 


ምንም እንኳን የቅማንት መሬት ድንጋያማና ወጣ ገባ 
ቢሆንም አፈሩ የእሳተ ጉመራ አመድ.-ቀመስ በመሆኑ በጣም ለም 
ነው:: መካከለኛ የሆነ ጥሩ የአየር ጠባይና ከሚያዚያ ወር እሰከ 
ጥቅምት ወር ድረስ የሚጥለው ዝናብ 50 ኢንች ስለሚደርስ 
ለግብርናው ሥራ በጣም የተስተካከለ ሁኒታን ይፈጥራል:: ሁለት 
የዝናብ ወቅቶች አሉ:: አንደኛው የበልግ ወራት (ትንሹ ዝናብ) 
በሚያዚያ ወር ዝናብ ይጥላል:: አንዳንድ ጊዜም ከየካቲት ወር 
ጀምሮ እስከ ግንቦት ወር ድረስ የሚጥልበት ወቅት አለ:: ከጥቂት 
ዓመታት ወዲህ ግን የበልግ ዝናብ እየቀረ ነው:: የግንቦትና የሰኑ 
ወራት ብዙውን ጊዜ ድርቅ ቢሆንም በሁለተኛው የዝናቡ ወቅት 
በሐምሌና በነሐሴ ወራት ዶፍ ዝናብ  ይወርዳል:: የአብዛኛው 
የቅማንት መሬት አማካይ የአየር ሙቀት ከ60" እስከ 70" ዲግሪ 
ፋራንሃይት ስለማይበልጥ አካባቢው የማይቋረጥ የፀደይ ወትት 
ያለው ይመስላል:: 


አንቀላፍተው የነበሩት ትናንሸ ወንዞቸ በክረምት ወቅት 
በጣም በደፈረሰ ውሃ ተሾመው መደንፋት ይጀምራሉ:: ያኔ 
ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ መሄድ አስቸጋሪ ስለሆነ የውስጥ 
ግንኙነት ሁሉ ይቋረጣል:: ይህንንም በመገንዘብ በክረምቱ ወቅት 
የአረማዊ-ኦሪታዊ- ሃይማኖታዊ ሥነሥርዓቶች አከባበር እቅድ 
አይኖርም፡:: በዚህ ወቅት ሰማዩ ይጠቁራል፣ ተራሮችና ሸለቆዎች 
ደብዛዛና ቡናማ ገጽታ  ይኖራቸዋል:: በክረምቱ አጋማሸ ላይ 
የተዘራው ሰብልና የተፈጥሮ - ሣር - ማቆጥቆጥ ይጀምራል:: 
ከመስከረም ወር ጀምሮ ሰማዩ ጠርቶ ፀሐይ ሙቀትዋን ስትለግስ 
አካባቢው በሙሉ በአረንጓዴ ምንጣፍ የተሸፈነ ይመስላል:: 
ከዚያም ተቋርጦ የነበረው ግንኙነት እንደገና ተስተካክሎ የሰብል 
ስብሰባ ወቅት ይመጣል:: የበጋው ወቅት እየተቃረበ ሲመጣ 
የአገሩ አካባቢ ወደ አቧራማና ቡናማ ቀይ ይለወጣል:: ይህም 
ሁኔታ የበልጉ ዝናብ እስኪመጣ እንዳለ የሚቆይ ይሆናል:: 


30 


የቅማንት የአካባቢ ሁኒታ ከአብዛኛው የኢትዮጵያ ደጋ 
ክፍል ጋር የሚመሳሰል ስለሆነ አንደሚከተለው በተለያዩ ዞኖች 
ተመድቦ እናገኘኝዋለን:: 


1. ቆሳ:- ከባሕር ወለል መነሻ እስከ 7000 ጫማ ከፍታ ላይ 
ይገኛል:: ከሞቃታማነት እስከ ማቃጠል የሚደርስ 
የአየር ጠባይ ያለውና ብዙውን ጊዜ በበሸታ የሚጠቃ 
ነው:: በክረምት ወቅት አንዳንድ አካባቢዎቸ ዝናብ 
ያገኛሉ:፡: ዝርያውና- መሠረቱ የሰሜንና ማዕከሳዊ 
ኢትዮጵያ የሆነው ጤፍ፣  ዘንጋዳ፣ ዳጉሣና- ጥጥ 
የአካባቢው መሰረታዊ ምርቶች ናቸው:: 


ሀ. በረሃ የሚባለው ከቆላማ ቦታዎች ሁሉ በጣም 
ሞቃት የሆነው ነው:: ቶሎ የሚያድግ ሣር 
የሚገኝበትና ለሰደድ እሳት (ቋያ) የተጋለጠ መሆኑ 
ን ለጤን ነት እጅግ በጣም አደገኛ አካባቢ 


ለ. ምድረ-በዳ:: እውነተኛው ሙሉ በሙሉ በረሃ የሆነ 
አካባቢ ነው:: በረሃ የምንለው ግን መለስተኛ ምድረ- 
በዳነት ጠባይ ያለውን ነው:: 


2. ወይና ደጋ:: ከ6000 እስከ 9000 ጫማ ከፍታ ላይ 
የሚገኝ አካባቢ ነው:: አየሩ መካከለኛ ሞቃትና 
ቅዝቃዜ ያለው ሲሆን እንደ ቀይ ጤፍ፤ ስንዴ፣ ገብስና 
አተር ይመረትበታል፡: 


3. ደጋ: ከ8000 እስከ 15000 ከፍታ ላይ ይገኛል፡: 

የአየሩ ጠባይ ከቦታ ቦታ የሚለያይ ቢሆንም 
በአብዛኛው ቀዝቃ ዛና ብርዳም ነው:: ዋናው 
የአካባቢው ሰብል ገብስ ቢሆንም እንደ ምስር፣ ተልባ፣ 
ባቄላ የመሳሰሉት ይመረታሉ:: አልፎ አልፎ ውርጭ 
ሰብሉን ሊያጠቃ ይችላል: ጮቄ የሚባለው ደግሞ 
በዚሁ ዞን በ12000 እስከ 15000 ከፍታ ላይ የሚገኘው 
የመጨረሻው ብርዳም የደጋው ቁንጮ ነው:: እርሻ 
አይታረስበትም ሆኖም በመጠኑ ለከብቶች ግጦሽ ይጠ 
ቀሙበታል:: ራስ ዳሸንና የጉና ተራራዎች ትክክለኛ 
ወካይ ምሳሌዎች ናቸው:: 


31 





የተገለፁት ከፍታዎች በሚገባ የተለኩ ሳይሆን ሰዞናት 
መለያ አንዲረዳ ተብሎ በአየሩ ጠባሀ፤ በሚያበቅሉት አዝርዕትና 
ሰዎች ባላቸው ግንዛቤ ላይ የተመሠረተ ነው:: ይህም በመሆኑ 
አንድ ደጋ ወደ ወይናደጋ ሲወርድ ወደ ቆላ ወረድኩ ይሳል 
ምክንያቱም እሱ ከተለማመደው አየር ጠባይ ሞቃት ሆ"' 
ስለሚያገኘው ነው:: በእርግጥ ቆለኞች የእነሱ አካባቢ «ከሌላው 
ዓለም የተሻለ ነው› ብለው የሚያምኑ አሉ ብሎ ደፍሮ መናገር 
ባይቻልም ይህን ግን እውነት ነው ብሎ የሚቀበሉ ቆለኞች አይጠ 
ፉም፡: አብዛኛው የቅማንት ሕዝብ የሚኖረው በወይና ደጋወ 
አካባቢ ሲሆን ከፊሎቹ ደግሞ በቆላና በደጋ ይኖራሉ፡፡ 


በቅማንትና በኢትዮጵያ ያለው ትስስር 


የቅማንት ሕብረተሰብ ከጥንት ጀምሮ ከአበሻ ጋር ተሳስር' 
ተሰባጥሮ፣ ከዚያ ቀጥሎም በአስተዳደርና በኢኮኖሚ ሰንሰለት 
ከኢትዮጵያና ከሕዝቧ ር ተቆራኝቶ የኖረ በመሆኑ ግንኙነቱ 
ጥንታዊ ነው:: ዛሬ በሌሎች የኢትዮጵያ ጐሣዎች ሳይም 
እንደሚፈፀመው ሁሉ የአማራውና የትግሬው ባላባታዊ የገዥ 
መደብ ቅማንቱንም ተቆጣጥሮ እያስገበረ ይገኛል፡፡ 


ይህ | የባላባታዊ አቋም ቀስ በቀስ ወደ ዘመናዊ 
ኢንዱስትሪያል የከተማ አስተዳደር እየተሸጋገረ ቢሆንም ቅማንቶች 
በአሁኑ ወቅት በዝቅተኛው ፊውዳላዊ የሥራ ደረጃ ስለሚገኙ 
ቀጥታ ግንኙነታቸው ከባላባታዊ የአስተዳደር ወኪል ጋር ነው:፡: 
ዝቅተኛ የሆኑት የቅማንት አካባቢ የአስተዳደር ሥራዎች በባህል 
ለውጥ ወደ አማራነት በተለወጡ ወይም በጦር ሜዳም ሆነ ወይም 
በሌላ መልክ ከአማራው ጋር የተቆራኙ የቅማንት ሹማምንት 
የተያዙ ናቸው:: 


በኢትዮጵያ አምስት የመንግሥት የአስተዳደር እርከኖች 
አሉ:: እነሱም:- ንጉሠ ነገሥታት፣ ጠቅላይ ግዛት፤ አውራጃ፣ 
ወረዳና ምክትል ወረዳ በመባል ይታወቃሉ:: እስከ 1850ዎቹ 
ዓም የንጉሠ ነገሥታቱ መናገሻ ዋና ከተማ ሆና የቆየችው 
ጐንደር አሁን ደግሞ የቤጌምድርና ሰሜን ጠቅላይ ግዛት ዋና 
ከተማና የ13000 ነዋሪዎቿ የገበያ፤ የሃይማኖትና የትምህርት 
ማዕከል ናት:: ጐንደር በአየር ከሌሎች ዋና ከተሞች ጋር 
ትገናኛለች ፡:: በየብስ ደግሞ ከከተማው ወደ ሰሜንና ወደ ደቡብ 


32 





በሚወስደው የጠጠር አውራ ጉዳና አማካይነት. ግንኙነት 
ታደርጋለች፡፡ 





ከአዘዞ ወደ ጭልጋ የሚወስደው መንገድ ጓንግ ወንዝ አካባቢ ሲታይ፡: አካባቢው 
ቆላማ ነው:: 


33 


የቅማንት ሕዝብ መኖሪያ አካባቢ በጓንግ ወንዝ ከሁለት 
የተከፈለ ነው::- ከአንዳንድ የአነጋገር ዘይቤዎችና ባህሳዊ 
ሥነሥርዓቶች አፈጻጸም በስተቀር ተመሳሳ ይነት አሳቸው:: ይህም 
አከፋፈል በቅማንት የሃይማኖትና ፖለቲካ አደረጃጀት ታዋቂነት 
የነበረውና በተተኪው የአማራው ባላባታዊ አስተዳ ደርና በአዲሲቱ 
ኢትዮጵያ የአውራጃዎች ድንበር አከላለልም ተቀባይነት አግንት 
ተግባራዊ የሆነ ነው:: በመሆኑም ግማሹ የቅማንት መሬት 
በጐንደር አውራጃ ሥር ሆኖ አመራሩን ከጉንደር ከተማ የሚቀበል 
ሲሆን ሌላው ደግሞ በጭልጋ አውራጃ ሥር ሆኖ በምስራቁ ክፍል 
ት አይከል ከተባለችው አነስተኛ ከተማ አመራሩ 
ያገኖል:፡: 


የቅማንትን ሕዝብ ከሌላው ጋር የሚያስተሳስረው ሌሳው 
ጉዳይ ደግሞ የአካባቢው የገቢያ ሥርዓት ነው:: የቅማንት ሕዝብ 
የሚያመርታቸውን የግብርና ውጤቶች ከፊሉን እቃ በእቃ በኦካ 
ባቢው ካለው ሕብረተሰብ ጋር ይለዋወጣል፥ ቀሪውን ደግሞ 
ጐንደር ገቢያ ወስዶ ይሸጣል:: በጐንደር ዙሪያ የሚኖሩ የከርከር 
ቅማንቶች ጭልጋ ካሉት ቅማንቶች የበለጠ ከጉንደር ከተማ ሕዝብ 
ጋር ይገበያያሉ፡:: ባለፉት ሰላሣ ዓመታት ለጐንደር ከተማ የተሸጡ 
“ት የእርሻ ውጤቶች አልፎ ተርፎ ወደ ሌሎች የኢትዮጵያ ዋና 
ከተሞቸ ገበያዎች ይተላለፉና ከብሔራዊ ፍጆታ የሚተርፈው 
ቀሪው ደግሞ ለዓለም ገበያ የሚቀርብበት ጊዜ አለ:: በ19ኛው 
መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ ሳይ በተፋጠነ መልክ በባህል ለውጥ 
ወደ አማራነት የመለወጡ ሂደት እየተጣደፈ በመጣበት ወቅት 
ቅማንቱን ወደ ብሔራዊ ጥልፍልፍ ውስጥ የሚያስገባ ሦስተኛውና 
መሠረታዊ የሆነ ሁኔታ ተፈጥሯል: ይኸውም የኢትዮጵያ 
ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሰትሆን በአሁኑ ጊዜ በማንኛውም 
የቅማንት ኀብረተሰብ ውስጥ ቤተክርስቲያንና ቀሳውስቱ ስር 
በደዋል:፡: 


ኅብረተሰቦች 


ጥናቱ የተመሠረተው በከርከርና በጭልጋ በሚገኙ ሁለት 
ኀብረተሰቦች ሳላሳይ በተደረገ የመስክ ጥናት ነው:: ሁለቱ ቦታዎች 
በአረማዊ-ኦሪታዊ ሃይማኖትና በፖለቲካ ማዕከልነታቸው የታወቁ 
ከመሆኑም በላይ ሁሉንም የቅማንት ማኅበረሰብ ይወክላሉ:: ከርከር 
በወይናደጋነቷ የታወቀች ቢሆንም በስተሰሜን በኩል ቆለኛና ደገኛ 


ን4 





ቅማንቶቸ የሚኖሩበት አካባቢ አለ:: ጭልጋ ደግሞ በወይናደጋና 
በቆላው ዞን አይመደባል:: ጣሊያኖች እንደለኩት በክርከር 
የመጨረሻ ከፍ ያለው ቦታ ከባሕር ወለል 8873 ጫማ፣፤፣ 
ዝቅተኛው ክፍል ደግሞ 65060 ጫማ ነው:: ጭልጋ የመጨረሻው 
ከፍተኛ ቦታ ከባሕር ወለል 6732 ጫማ ነው:: (ኮንሶዚዮኒ 
ቱሪስቲካ ኢታሊያና !9:28፣232፣362)፡:: 


አስቀድሞ እንደተጠቀሰው ቅማንቶች የሚኖሩት 
በተበታተኑ ሠፈራዎቸ ሲሆን የከርከርና የጭልጋ ሁኔታም ከዚህ 
የተለየ አይደለም፡: በእርሻ ላይ ያሉት ሠፈራዎች ከአንድ እስከ 
አራት የሚደርሱ ቤቶች በአንድ ላይ ያሉበትና በተመሳሳይ ሁኔታ 
ሌሎች ቤቶችም ከ200 ሜትር እስከ 3000 ሜትር በሚደርሰ 
አንዱ ከሌላው ተራርቀው ይገኛሉ፡:: በመሠረቱ መንደር የምንለው 
ከ10 እስከ 20 የሚደርሱ ቤቶች ጠፍ በሆነ ቦታ ሳይ ተሰብስበው 
የተገኙ እንደሆነ ነው::- በቅማንት ኀብረተሰብ ግን ይህ 
አይታወቅም:: ጆርጅ ፒ. መርዶክ እንዳለው የቅማንት ሕብረተሰብ 
ቤተሰቦች አንዱ ከአንዱ ተራርቆ በከፊል በመገለል በጉርብትና 
የሚኖሩ እንጂ በመንደር የተሰባሰቡ አይደሉም፡:  በከርከርና 
በጭልጋ እንዲሁም በሌሉች ቦታዎች እንደሚታየው ሁሉ የታረሱ 
መሬቶች፣ ያደሩ መሬቶች፣፤ የግጦሽ መሬቶችና ቁጥቋጦዎች 
በረድፍ ሥነሥርዓት ይዘው ይገኛሉ፡፡ በእነዚህ ቦታዎች ደግሞ 
አልፎ አልፎ ጣልቃ ገብ ሆነው አሠራራቸው በተለይ የቅማንቶች 
ስልት ነው ተብለው የታወፋት የአንቁሳል ቅርጽ ወይም ክብ 
የሆነ፣ ግድግዳቸው ጨፈቃና የጭቃ ምርጊት ሆኖ የሣር ክዳን 
ቤቶች ይታያሉ፡: በአጭሩ በኀብረተሰቡ መካከል ያልተያዘ ሰፊ 
ቦታ አይገንም፡: 

አንዱ “ኀብረተሰብ ከሌላው ኀብረተሰብ ሰው ሠራሸ በሆኑ 
ወይም የተፈጥሮ ድንበሮች ተከልለው ይገኛሉ፡: ቅማንቶች 
በጥንታዊ ባህላቸው መሠረት ርስታቸውን ተካፍለው ይኖራሉ፡፡ 
ይህም ሁኔታ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከተቋቋሙት የቤተክርስቲያን 
ሥነሥርዓትና ከመንግሥት የአስተዳደር ተወካዮቸ ጋር የሚያጋጭ 
አይደለም፡፡ ሁሉንም ቅማንት ደግሞ አስተሳስሮ የቆየው በአንድነት 
ላይ ሆነው የሚያከብሩት የአረማዊ-ኦሪታዊ ሃይማኖት ክብረ-በዓል 
ነው:: 


ዝርዝር ጥናቱ የተካሄደው በሰንሰለታማ ተራራዎችና 
ገደላገደል ተከፋፍለው በከርከር በሚገኙ ሦስት ንዑሰ ኀብረተሰቦቸ 


35 


ላይ ነው:: ዋናው ጥናት የተካሄደበት በተለይ ከርከር ኣንቸው 
ሚካኤል ይባላል:: ይህ ቦታ የጥቁር አባይና የተከዜ ወንዞች 
ተፋሰሶች መለያና መሸቨጋገራያ በር መሆኑ ይታወቃል፡፡: ወደ 
ጐንደር የሚወስደውና የሁለቱንም ወንዞች ተፋሰስ የሚያሸጋግራው 
የእግር አውራ ጉዳና አሁንም ከዘመናት አገልግሉት ከኋላ በዚህ 
አልፎ ይሄዳል፡:: የከርከር ሕዝብ ብዛት እ.ኤ.አ. በ1965 ዓ.ም. 
2640 ሲሆን በተለይ የአንቸው ሚካኤል ሕዝብ ደግሞ 650 
ነበር:: የደቡብ ምሥራቅ የከርከር ጫፍ ከጉንደር ከተማ በእግርም 
ሆነ በተሸከርካሪ ጣሊያኖች በሠሩት መንገድ ስድስት ማይል ወጦ" 
ብሎ ይገኛል፡: (በመጽሐፉ የመጀመሪያው ሽፋን ያለውን ርታ 
ይመልከቱ)፡: የእዋ ትንጂ ኮልስዋገን መኪና ከአሁን በፊት ሌሳ 
መኪና አይቶት ስለማያውቅ አንዳንዴ እየተነዳች፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ 
በግፊና በሸክም ነበር መንገዱን ያገባደደችው:: መንገዱ ሁለት 
ማይል ተኩል ያህል ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ከሄደ በኋላ ወዶ 
አንቸው ሚካኤል እሩቡን ያህል እንደዘለቀ ይቋረጣል: ከዚህ 
መንገድ ተገንጥሎ 12 ማይል ያህል ሰሜናዊ ምዕራብ አቅጣጫን 
ተከትሎ የሚሄድና ከከርከር ሰሜናዊ ትሪያንግል ጫፍ የሚገናኝ 
መንገድ ይገኛል፡: ሌላው በጣሊያኖች ተሰርቶ ለብዙ ዘመን 
ከተተወ በኋላ እ.ኤ.አ. በ1965 ዓ.ም. ተጠግኖ በበጋው ወራት 
አገልግሎቱ እንዲቀጥል የተደረገ መንገድ አለ: ምንም እንኳን 
እነዚህ የመገናኛ መስመሮች ቢኖሩም ከከርከርና ከሌሎች ቦታዎች 


ወደ ጉንደር የሚደረጉ ግንኙነቶች በእግር፣ በአህያና በበቅሎ 
ነው:: 


ዝቅተኛው የመንግሥት አስተዳደር እርከን የከርከርና ዋሳጅ 
ምክትል ወረዳ ሲሆን በአማራና በቅማንት ሹማምነት ይመራል፣ 
ነገር ግን በከፍተኛ ደረጃ ያሉት የወረዳውና የአውራጃው ጽሕፈት 
ቤቶች ጉንደር ከተማ ነው የሚገኙት:: 


ሁለተኛው ጥናት የተካሄደበት ቦታ ደግሞ ከከርከር 
በሕዝብ ብዛት ይበልጣል፡:: ከጐንደር ወደ ደቡብ አቅጣጫ ለ6 
ማይል ያህል በአውራ ጉዳና ከተጓዙ በኋላ እንደገና ወደ ሰሜን 
አቅጣጫ አነስተኛ መኪና በሚያስኬድ መንገድ ጉዞ በመቀጠል 
የጓንዋንግ ወንዝን ተሻግሮ የጭልጋ ማዕከል ይገኛል፡: ወንዙ 
በሚቀንስበት ወራት የመንግሥት ላንድሮቨር መኪናዎችና የአንድ 
ነጋዴ የጭነት መኪና ስለሚመሳለሱበት በመጠኑም ቢሆን መንገዱ 
ደህና ነው:: የጭልጋ ኀብረተሰብና የጭልጋ ወረዳ ድንበሮች እዚህ 


36 





ላይ ይገጣጠማሉ:: ለጭልጋ ወረዳ፥ አውራጃና ለአካባቢው 
የአስተዳደርና የገቢያ ማዕከል ሆነው የሚያገለግሉ ሁለት ከተሞች 
ቅርብ ለቅርብ ይገኛሉ:: እነዚህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የተቆረቆሩት 
ከተሞች በአብዛኛው በቅርብ ጊዜ የመጡ ነዋሪዎቻቸው ቅማንት 
ያልሆኑ ቢሆንም ከዚህ ላይ ሊነ የቻሉት ስለጭል.› ኀብረተሰብ 
የተሟላ ግንዛቤ እንድናገነ ስለሚረዳ ነው:: «ጭልጋ» የሚለው 
ስያሜ ከመሠረታዊው የቅማንት ሕብረተሰብ ይዞታ አሁን ሰፋ 
ያለ በአማራው መንግሥት የተፈጠረ የአስተዳደር ዘርፍ ነው:፡: 


ከሁለቱ ትናንሽ ከተሞች ላቅ ያለው አይከል የአውራጃው 
አስተዳደር ማዕከል ናት:: ከተቆረቆረች 35 ዓመት የሚሆናት 
ይህች ከተማ 800 ያህል ሕዝብ ይኖርባታል፡። በመንግሥቱ 
ጽሕፈት ቤት ግቢ ውስጥ ጥንታዊ የአማራ ዓይነት የድንጋይ 
ቤቶች አሉ፡:: የአካባቢው የጥንት ዓይነት ቤቶች ቅርጻቸው አራት 
ማዕዘን ግድግዳቸው እንጨትና ጭቃ የሆኑ የቆርቆሮ ክዳን 
ባላቸው ዘመናዊ ቤቶች እየተተኩ ነው:: በአዲስ መልክ ከተሠሩት 
ቤቶች መካከል በርካታ መሸታ ቤቶች፣ አንድ ምግብ ቤት፣ 
ሱቆች፣ አንድ አነስተኛ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤትና ከጉንደር 
ከተማ ጋር የሚያገናኘው የስልክ ቤት የመሳሰሉት ይገኘብበታል፡፡ 
የጭልጋ ወረዳ የአስተዳደር ማዕከል የሆነችው ሠራባ ደግሞ አንድ 
መቶ ያህል ሕዝብ የሚኖርባት መንደር ናት:: ከተመሠረተች ሃያ 
ዓመት የሚሆናት ይህች መንደር ቁጥራቸው አነስተኛ ከሆነው 
ዘመናዊ ቤቶችና በኮንክሪት ከተሠራው አንድ አንደኛ ደረጃ 
ሮት ቤት በስተቀር ሌሎቹ የጥንት ዓይነት የሣር ቤቶች 
ናችው:: 


ከከርከር በስተሰሜን በቅርቡ የአስተዳደርና የገቢያ ማዕከል 
ሆና የተመሠረፈ ተችው ትክል ድንጋይም በአዲሱ ስልት የተሠሩ 
ሕንፃዎች አሏት:: አይከል፣ ሰራባና ትክል ድንጋይ ብቻ ናቸው 
በቅማንት አካባቢ የሚገኙት አነስተኛ ከተሞች፡:ነ: የቤት 
አሠራራቸው ከጥንቱ የአካባቢው የቤት አሠራር ዓይነት የተለየ 
ነው:: ከነዚህ ከተሞች በስተቀር በሌሎች የቅማንት አካባቢዎች 
አዲሱ የቤት አሠራር አይታወቅም:: 


በአይከልና በሠራባ መካክል የብሔራዊው ሕዝባዊ ኑሮ 
እድገት ሚንስቴር ጣቢያ ይገኛል:: በሠራባ የሚገኘው አንደኛ 
ደረጃ ትምህርት ቤት በዘመናዊ የምዕራባዊ አርኪቴክቸርና 


37 





ዲዛይን፤ እና በውጭ ሀገር ፋብሪካ በተመረቱ ቁሳቁሶች (ከቀርቀር 
ክዳን በስተቀር) የተሠራው በቅማንት አካባቢ የሚገኘው ብቸኛ 
ሕንፃ ነው:: 


መኖሪያ ሠፈርና ቤታቸው 


እንደ ብረት የጠነከሩት የስልሳ ዓመት አዛውንቱ የአት 
ረዳ ቤት ዓይነተኛውን የቅማንት ቤት ይወክላል:: አንድ ሺ ጫማ 
አለፍ ብሎ ደግሞ የታናሽ ወንድማቸው የአዮ ቤት ይገሻል፡: 
የአቶ ረዳ ቤተሰብ፣ ሁልጊዜ ደስተኛና ወፈር ያሉትን ሃምሣ 
ዓመት ዕድሜ ያላቸውን ባለቤታቸውን ወይዘሮ አዳነችን፤ የሃያ 
ዓመት ዕድሜ ያለውን ሉጋና ያላገባውን ልጃቸውን መልኬንና 
የአልጋ ቁራኛ የሆኑትን የሰማንያ ዓመት ሽማግሌ አባታቸውን 
አቶ አየነውን ያካትታል:: ዕድሜያቸው እንደቅደም ተከተሳቸው 
ሠላሣ አምስትና ሠላሣ ዓመት የሆነው ደንዳና ልጆቻቸው ነጋሽና 
ቢተው ሚስት አግብተ«፦ ጉጆ በመውጣት ከአባታቸው ቤት ኦጦ 
ገብ ቤት ሠርተው /ኖ“ራሉ:: ይህ በእርሻ መካከል የተመሠረተው 
ሠፈራ ሶስት ተቀራርበው የተሠሩ ቤቶችንና ለልዩ ልዩ 
አገልግሎት የተሠሩትን ትናንሽ ጐጉጆዎችን ያጠቃልላል፡፡ 


እንደሌሎች የአገሬው ቅማንት ቤቶች የአቶ ረዳ ቤት 
ግድግዳው ጩጨፈቃና በጭቃ የተመረገ ሆኖ ጣራው የሣር ክዳን 
ነው:: ሁለት ዓይነት የጣሪያ ቅርጽ በቅማንት ሀገር የተለመደ 
ሲሆን በብዛት የሚገኘው የእንቁላል (ሽሙልሙል) ቅርፅ ያለው 
ነው:: ሌላው ደግሞ እምብዛም በብዛት ባይታይም ክብ የሆነው 
የጣራ ዓይነት ነው:: የአቶ ረዳና የቢተው ቤቶች የእንቁሳል ቅርፅ 
ያላቸው ሲሆን አስራ አምስት በሃያ አራት ጫማ በሆነ ቦታ ላይ 
አርፈዋል:: የነጋሸ ቤት ግን ክብ ሆኖ መሀል ለመሀል ዙሪያውን 
22 ጫማ ነው:: ጣሪያውም የእአንቁሳል ቅርጽ የሚመስለው ቤት 
ሁለት ምሰሶዎቸ ብቻ ሲኖረው ክብ የሆነው ግን መሀል ላይ 
የተተከለ አንድ ወጋግራ (ምሰሶ) ወይም ቤቱ ትልቅ ከሆነ አራትና 
ከዚያም በላይ የሆኑ ወጋግራዎች (ምሰሶዎች) መሀል ለመሀል 
ዙሪያውን ይቆማሉ:: ክብ የሆነው ቤት ሾጣጣ ጣሪያና አንድ 
ጉልላት ሲኖረው ሸሙልሙል ቅርጽ ያለው ቤት ደግሞ በዚያው 
ልክ ቅርፁን ይዞ ወደሳይ ከፍ ይልና በመጨረሻ ላይ ሶስት ጫማ 
ስፋት ያለው ድምድማት ይኖረዋል:፡: ሁለቱም ዓይነት ቤቶች 


ለአየርና ለብርሃን ማስገቢያ ጭምር እንዲያገለግለ ከቋሚ እንጨት 
ጋር በማጠፊያ የተያያዘ አንድ የእንጨት በር ብቻ አላቸው:: 


አቶ ረዳም ሆኑ ሌሎች ግለሰቦች ባለ ሁለት ምሰሶው ቤት 
የበለጠ ተወደዳድነት አንዳለው ይናገራሉ፡:: ምክንያቱም ቤቱ ሰፋ 
ያለ ቦታ እንዲኖረው ከማስቻሉም በላይ አነዚህ ሁለት ምሰሶዎቸ 
ቤቱን በሶስት እኩል ቦታዎች በመክፈል ለአገልግሉት ምቹ 
ስለሚያደርጉ ነው:: የመጀመሪያው ሲሶ አቶ ረዳና ወይዘሮ አዳነች 
አንግዳ ያስተናግ ዱበታል፣ ምግብ ይበላበታል፤ የእጅ ሥራ 
ይሠራበታል፣፤ ለመኝታም የገለግላል:: ዋናው ምድጃም የሚገኘበት 
በዚህ ክፍል ውስጥ ነሀ›-:: ባለሶስት ጉልቻ ከሆነው ምድጃ 
የሚነሳው ጭስ ጥቀርሻ የጠገበውን የሣር ክዳን ጣራ እየሰረገ ወደ 
ውጭ ይወጣል፡:: የሚቀጥለው የቤቴ ሲሶ ደግሞ ለክምችት 
የሚያገለግሉ ከጭቃና ከእበት የተሠሩ ቁመታቸው አስከ አምስት 
ጫማ የሚደርስ ጐታዎች አሉ:: ወደ በሩ ያሉት እነዚህ ሁለቱ 
ሲሶዎቸ በአጠቃላይ .‹‹ወለል» ተብለው የሚታወቀው ክፍል ነው:፡: 
ሶስተኛው ሲሶ ደግሞ ጨለም ያለውና «ማጀት» ተብሎ የሚጠ 
ራው ነው:: ወይዘሮ አዳነች በዚህ ክፍል ነው ምግብና ጠላ 
የሚያዘጋጁት፡:: ለእንግዶች ከሚዘጋጀው ቡናና ምግብ በስተቀር 
ቤተሰብቡ የሚበላው ምግብ ብዛቱንም ሆነ ጥራቱን ጎረቤት 
አንዳያየው ማጀት ውስጥ ነው የሚዘጋጀው:: 


የቤት እቃዎችንና ቁሳቁሶችን በተመለከተ አልጋ፤ 
ወንበሮችና በጥልፍልፍ ጠፍር የተሠሩ ሶፋ-መሰል አግዳሚ 
ወንበሮች የመሳሰሉት ይገኛሉ፡፡: እነዚህ እቃዎች በአቶ ረዳና 
በልጆቻቸው የተሠሩ ናቸው:: አንዳንድ ቤቶች ደግሞ ለመኝታና 
ለመቀመጫ የሚያገለግሉ መደቦች አሏቸው:: የአንጨት ሙቀጫ 
ከነዘነዘናው በያንዳንዱ ቤት የሚገኘ ዕቃ ነው:: ወይዘሮ አዳነችና 
የልጆቻቸው ሚስቶች ጥራጥሬ፤ ለምግብ የሚሆኑ ቅባትና እህል 
የሚወቅጡበት ሙቀጫና በተጨማሪም የድንጋይ ወፍጮ ተተክሎ 
ከነመጁ ይገኛል፡፡ ዳቦና እንጀራ የሚቀመጥበትና የሚበላበት 
ሞሶብ እንደክብር የወግ አቃ ይቆጠራል፡: ሞሰቡ በሾጣጣ ክዳን 
ተገጥሞ ምግቡ በውስጡ ይቀመጣል: እንዲሁም በጥንቃቄ 
የተሠራ ምግብ በሞሶብ ሆኖ ይቀርብና እንግዶች ዙሪያውን ከበው 
ይመገባሉ፡:: አንድም ሆነ ሁለት ከእንጨት የተሠሩ ገበቴዎች 
በወይዘሮ አዳነችና በልጆቻቸው ሚስቶች የተሰፉ የተለያዩ የስፊት 
እቃዎች፣ በፈሳሻዎች የተሠሩ እንስራዎችና ማሰሮዎች፣ የቅል 


39 





ሸክናዎች፤- የልብስ ቁሳቁሶች የእርሻ መሣሪያዎችና የጦር 
መሣሪያዎች ከሚጠቀሱት የቤት እቃዎችና ቁሳቁሶች መካከል 
ናችቸው:: 


ከአቶ ረዳ መኖሪያ ቤት አጠገብ ክብ የሆነ ያልተምረገ 
ቤት የፍየሉሎች፥፤ ያህያዎችና በተለይ ደግሞ ገና ያላደጉ እንሰሳት 
የሚጠለሉበት ጋጣ አለ:: ትላልቅ እንስሳት በተለይ ከብቶች፤ 
ፈረሶችና በቅሉዎች ግን እዚያው አጠገብ በግንዲሳና በእሾሃማ 
አጥር በተሠራው በረት ውስጥ ማታ ማታ ይታጎራሉ፡: ዶሮዎች 
በዋናው ቤት ውስጥ የሚራቡ ሲሆኑ አንዳንድ ቤተሰቦች ደግሞ 
አህዮቻቸውንና ሌሎች እንስሳትን ሌሊት ሌሊት በቤት ውስጥ 
እንዲያድሩ ያደርጋሉ፡:: እያንዳንዱ ቤተሰብ በጭቃና በጨፈቃ 
የተሠሩ ክብ የሆኑ የእህል ጎተራዎች ከቤቱ ጋር በማያያዝ 
ይሠራል፡:: እንዲሁም ከቤት ውጭ የእህል ማከማቻ ክብ ጉድንድ 
ይኖራል:፡ ሚስት ላላገቡ ጎረምሳ ልጆች ለአንድ ሰው መኝታ ብቻ 
የምትሆን አራት ማዕዘን የሆነች በጭቃና በጨፈቃ የተሰራች ጎዶ 
(ስቅሎ) ማየት የተለመደ ነው:: 


የአቶ ረዳ ልጅ መልኬ ድሮ ታላቅ ወንድሞቹ ይኖሩባቸው 
ከነበሩት ጎጆዎች ቀጥሎ ትንሽ ጎጆ አለችው:: በአቶ ረዳ ቤት 
ዙሪያ ልዩ ልዩ የጓሮ ተክሎችና ቅመማ- ቅመሞች የሚተከልበት 
የታጠረ ግቢ (ጓሮ) አለ: ከዚህም በስተቀር የተለያዩ ሰብሎችና 
የቅባት እህሎች በሰፊው ታርሰው የሚዘራባቸው የእርሻ ቦታዎች 
በተለያየ ቦታ ተራርቀው በተቆራረጠ ሁኔታ ይገኛሉ፡:፡: በዚህም 
ምክንያት የአንድ ቤተሰብ እርሻ ይዞታ ኩታ-ገጠም አይደለም:: 
ሰባ በመቶ የሚሆኑ ያገቡ ወንዶች መኖሪያቸውን ከወላጆቻቸው 
አጠገብ መመሥረት የተለመደ መሆኑ ቢታወቅም ማንኛውም 
ትዳር ያለው ጎልማሳ ቢፈልግ ከአማቶቹ አካባቢ፣ ፍላጎትና 
ምርጫው ከሆነም ከወላጆቹ አጠገብ መኖሪያ ቤቱን ሠርቶ 
የመኖር ሰፊ ምርጫዎች አሉት:: 


አንድ ቤት ሠሪ አንዳንድ ጊዜ ቤት ለመሥራት ካቀዳቸው 
አማራጭ ቦታዎቸ ላይ ጭብጥ አፈር በመዝገን ወደ ጠንቋይ 
(አዋቂ) ወስዶ በማሳየት የትኛው ቦታ የተሟላ ጤንነትና ሃብት 
ሊያስከትል አንደሚችል በማስጠንቆል ቤቱ የሚሠራበትን ቦታ 
ያስመርጣል፡: እስከ 19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ማብቂያ ድረስ 
ያገቡ ሰዎች «የጢስ ግብር» ለአማራ ሹም ላለመክፈል ሲሉ 


40 





ቤታቸውን ከወላጆቻቸው አጠገብ መሥራት የተለመደ ነበር፡: 
የጋራ ቤተሰብ የምንለው አባወራውንና  ባለቤቱን፤ ያላገቡ 
ልጆቻቸውንና እንዲሁም ያገቡ ልጆቻቸውን ከነቤተሰቦቻቸው ያጠ 
ቃልላል፡፡ እንደዚህ ያለው ቤተሰብ (ሳቢጠራ) በአንድ ትልቅ ቤት 
ውስጥ የሚኖሩ ሲሆን ቤቱ ለእያንዳንዱ ቤተሰብ ለመኝታ ቤት፣ 
ለምግብ ቤት፤ ለማብሰያና ለማከማቻ እንዲያገለግል የተከፋፈለ 
ነው:: በአሁኑ ጊዜ ግን አዲስ ያገቡ ባልና ሚስት ለትንሸ 
ዓመታት ከባልየው ቤተሰብ ጋር ከኖሩ በኋላ የራሳቸውን ቤት 
ሠርተው ጉጆ ይወጣሉ:: በዚህ ዓይነት ሂደት ነጋሽና የሃያ ሰባት 
ዓመቷ ሚስቱ አልማዝ እንዲሁም አስራ ስምንት ዕድሜ ያላት 
ፀሐይ ከባለቤቷ ከቢተው ጋር አልፈውበታል:: 


የቤት ግንብታ ሥራ ሰብል ከተሰበሰበ በኋላ በበጋው ወቅት 
ተጀምሮ ክረምቱ እስኪገባ ይቀጥላል:: ሥራው በቅርብ የቤተሰብ 
አባሎች የሚከናወን ሲሆን እቅድ ማውጣትና የጉልበት ሥራው 
በአቶ ረዳና በልጆቻቸው ይሠራል:: በቅድሚያ የቤት መሥሪያ 
እቃዎች ይዘጋጁና ቤት ሊሠራ ወደ ተመረጠበት ቦታ ይወሰዳሉ:፡ 
ከዚያም ልጆቻቸው ከቆረሟቸው የተለያዩ ዛፎች ለወራጅ፣፤ 
ለቋሚና ለምሰሶ ወይም ለወጋግራ የተመረጡት እንጨቶች ተጠ 
ርበው  ይዘጋጃሉ:: የቤት ሥራው እንደተጀመረ ጐን ለጐን 
ለማገርና ለግድግዳው የሚያገለግለው ጨፈቃ በየዓይነቱ ተቆርጦ 
ይቀርባል:፡: ቀጥሎም ሴቶች ለጭቃና ለእበት ማቡኪያ የሚሆነውን 
ውሃ እንዳቀረቡ ወንዶች አቡክተው ሴቶች የቤቱን ምርጊት ሥራ 
እንዲቀጥሉ ያስረክቧቸዋል:: የቤቱ ሥራ ከቤተሰብ አቅም በላይ 
ሆኖ ባዕድ በሆኑ ሰዎች እንዲሠራ ከተፈለገ፣ አሠሪው መጠጥና 
ምግብ በቀን አንድ ጊዜም ሆነ ሁለት ጊዜ ማቅረብ ይኖርበታል:: 
ሁሉም አሁን የማይከተለው ቢሆንም በጥንቱ ልማድ መሠረት አቶ 
ረዳ ዶሮ አርደው መጠነኛ ግብዣ በማድረግ አዲሱ ቤት 
ይመረቃል:: በተጨማሪም ከግብዣው ጋር ተያይዞ «መስቂ» 
የተባለው ልዩ የተባረከ ጠሳ ከቤቱ ፊት ለፊት ይረጫል:: 


ቅዱስ ቦታዎች 


ቅዱስ ቦታዎች (ድግናዎች) ለእያን ዳንዱ የቅማንት 
ኅብረተሰብ በጣም አስፈላጊና በሕይወታቸው ወሳኝ ጉዳይ ናቸው:: 
እነዚህ ብዛት ያሳቸው ቅዱስ ቦታዎች በአማካይ ደረጃ በሚገኙት 
ቅማንት ዘንድ ከፍተኛ ግምት የሚሰጣቸው በመሆኑ የቅማንትን 
ሕብረተሰብ ከሌሎች ጉረቤት ከሆኑ ማኀበረሰቦች ልዩ 


4] 





አዛውንቱ አባወራ ጠብመንጃ አንግበው ከሚስታቸውና ከልጃቸው ጋር 
ከቤታቸው አጠገብ የተነሱት: ቤቱ ከድንጋይና ከጭቃ የተሠራ ነው:: ብዙ 
የዚህ ዓይነት ቤቶች በቅማንት አገር አይታዩም:: 


ያደርጋቸዋል፡፡ ቅማንቶች መጸለይ የሚፈልጉት ገላጣ በሆነ ቦታ 
ላይ ስለሆነ አብዛኛውን ጊዜ የጸሎት ሥነሥርዓታቸውን 
የማያካሄዱት ሠፊ በሆኑ ድግናዎች ነው፡: እነዚህ ቅዱስ ቦታዎች 
ለሁለት ፈጽሞ ለተለያዩ ዓይነት አገልግሎት ይውላሉ:: አንደኛው 


42 


ለክብረ-በዓል፤ ሌላው ደግሞ ለመቃብር ቦታ በተለይ የተወሰነ 
ነው:: ድግናዎች ጥንታዊ የባሕል ጀግኖችን ለዘለዓለም ለማስታወስ 
ታስቦ በእነሱ ስም የተሰየሙ ናቸው:: 


የክብረ በዓል ሥነሥርዓት የሚካሄደው በዓመት አንድ ጊዜ 
ለተወሰኑ ዓመት በዓላት ቢሆንም ትቅማንቶች ዘወትር ስለየዕለቱ 
ኑሮአቸው መሳካት አክብሮታቸውን ለአምሳ ካቸው በድግናዎች 
ይገልጻሉ:: ለምሳሌ አንድ ግለሰብ ሥራ ጀምር እንደሆነ 
ፍፃሜውን እንዲሠምርለት ይሳላል ወይም እንደሚፈ ጽ፳መው 
ቃል ኪዳን ይገባል:: እያንዳንዱ ኀብረተሰብ የየራሱ ድግና 
ሲኖረው ከርከር ሰባት ድግኖች ስሳሏት የመሪነቱን ሥጥፍራ 
ይዛለች:፡፡: ገላጣ ቦታ ሳይ መጸለዩ ባህላቸው ቢሆንም የጭልጋ 
ወምበር እየተባለ የሚታወቀው ከፍተኛው የቅማንት የሃይማ “ትና 
የፖለቲካ መሪ «ሸዋንግ» የሚባል ለተለያየ የጸሎት አገልግሉት 
የሚውል ቤት አለው:: ይህም የሆነበት ምክንያት ቅማንቶች 
ዙሪያውን ብዛት ባሳቸው ክርስቲያኖች በመከበባቸው የሃይማኖት 
ሥነሥርዓቱን በክፍት ቦታ ማድረግ ባለመፈለጋቸው ነው:: 


ሌላው በሁለተኛ ደረጃ መንፈሳዊ አምልኮት የሚካሄድበት 
ቦታ «ቆሌ» ወይም መንፈስ አለበት ተብሎ በሚታወት ቦታ ነው:: 
ይህ ቦታ ድግና ተብሎ ከሚታወቀው የክብረ-በዓል ቦታ በደረጃ 
ዝቅ ያለ ከአካባቢው መንፈስ (ቆሌ) ጋር ግንኙነት የሚደረግበት 
ነው ተብሎ ይነገራል፡:: ቦታው ከትልቅ ተራራ ጫፍ ሳይ ወይም 
የአንድ ገደል አፋፍ ሊሆን ይችላል፡: ብዙውን ጊዜ በእንደዚህ ባሉ 
ቦታዎች ሳይ የሚገኝ አንድ ትልቅ ዛፍ ወይም ቋጥኝን ይሆናል፡: 


እነዚህ ቆሌ አለባቸው ተብሎ የሚታመንባቸው አንዳንድ 
ቦታዎች «ምዝግና» ወይም «አደራ» (እግዚአብሔር) እና ሌሎች 
አማልእክት የሚታሰቡበት ቦታዎች ናቸው:: አምልኮት 
ከሚካሄድባቸው ቦታዎች በጣም የታወቀው ጭልጋ ውስጥ ጀልሸብቭ 
ከተባለ ቦታ አጠገብ የሚገኘው «አዳሪ ፈርዳዳ» (የእግዚአብሔር 
ፈረስ) የሚባለው ነው:: በዚህ ኮረብታማ ቦታ ሳይ አንዲት ብቸኛ 
ዛፍ ምልክት ስትሆን፣ አፈ-ታሪካቸው እንደሚያ ስረዳው በጥንት 
ዘመን እግዚአብሔር ሕዝቡን ለመጐብኘት በፈረስ ወርዶ በነበረ 
ጊዜ የፈረሱ ኮቴ ያረፈበት ድንጋይ ላይ ምልክቱን ትቶ 
እንደተመለሰ ነው የሚነገረው:: ሌሎች ቅዱስ የሆኑ ቦታዎች 


4) 





ደግሞ ምንም ዓይነት የክብረ-በዓል ሥነሥርዓት የማይደረሪሣግባ"ው 
ነገር ሣን ያለፉት ወንበሮች አስከሬን ያረፉባቸው የመታብር 
ቦታዎት ናቸው:: የመጨረሻዎቹ ሦስቱ  የከርከር ሠሥምበርት 
የተቀበሩት አበራክርና በተባለ ቅዱስ ቦታ ላይ ይገኛል፡: 





ከአይምባ ቆሌ ከና፡ተኛ ቦታ ላይ ሆኖ የሚታየው ከርከር አንቸው ሚካኤል 
በከፊል ሲታይ፤ በሁለቱ ቁንጮ ተራራዎች መካከል ከአድማስ ባሻገር ጣና 
ሐይቅ አለ:: አካባቢው ወይና ደጋ ነው:: 


44 


ከርከር ቅማይታይና (የቅማንት መሰብሰቢያ) በተባለ ቦታ አንጎኗ 
ደልዳላ ተራራ ላይ በወምበር ጃርጊ መቃብር ሳላይ በሣም ዙና 
የሆነ የወርካ ዛፍ የሚገነ ሲሆን ዛፉ የዛሬ :() ዓመት በሞቱት 
የቅማንት መሪ መቃብር ላይ ነበር የተተከለው:: በአጠገቡ የሰባት 
ሌሎች ወምበሮች መቃብር በዚሁ ኮርብታ ላይ ይገኛለ:: በተለይ 
የወምበር ጃርጊ መቃበር ላይ ያደገውን ግዙፍ ዋርካ መካን ሴቶች 
ካዩት መፀነስ እንደሚችሉ ይነገራል:: ሆኖም ከቅርቡ ዓመታት 
ወዲህ በቅማንት ቅዱስ ቦታዎች ላይ ቤተክርስቲያኖች አእየታነሃፁ 
ናቸው:: ለምሳሌ ቅማይታይና በተባለው ቦታ ላይ የከርከር 
መድኅኒዓለም ቤተክርስቲያን ተተክሉበታል:፡: የአገው የሃይ ማኖት 
ቦታዎች ባለፉት መቶ ዓመታት በቤተክርስቲያኖች እየተተኩ 
መሆኑን በግልጽ የሚያስረዳ መሆኑን እንገነዘባለን:፡፡ 


ከተቀደሱ ቦታዎች ትይዩና መገንጠያዎች ላይ የምናያቸው 
ለዘመናት የቆዩ ቅቤ የጠጡ የድንጋይ ቁልሎች ሌሎች 
የአምልኮት መግለጫ ምልክቶች ናቸው:: በእነዚህ ቦታዎች 
የሚያልፉ ቅማንቶችም ሆኑ ወይም ሌሎች ክርስቲያን የሆኑ 
የቅማንት መንገደኞች ሁሉ አረፍ ብለው ድግናው የተሰየመለትን 
የባሕል ጀግናቸውን በማስታወስ የሕሊና ጸሎት ያደርጋሉ፡: በጣም 
የተለመደው ጸሉታቸው እንዲህ የሚል ነው:- «በሠላም እዚህ 
ለመድረስ ያበቃኸኝ- ጌታዬ ምስጋና ይድረስህ፡ ወደፊትም 
ያሰብኩትን ዓላማዬን እንድታሳካልኝ እማፀንሃለሁ» ይሳል፡: ከዚያም 
መንገደኛው ከያዘው ነገር በትንሹ ቀንሶ ከክምር ድንጋይ ላይ 
ጥሎ ያልፋል፡፡: 








ምዕራፍ አራት 


አረማዋ-ኦሪታዊ ሃይማኖት 


ቅማንቶች በአንድ እግዚአብሔር ብቻ ነው የምናምነው 
የሚሉት:: ነገር ግን ሃ ይማኖታቸው የተለያዩ መለኮታዊ አምነቶት 
የታከሉበት በመሆኑ አማልእክት ነበሯቸው ለማለት ያስደናፍራል:: 
አማልእክቶቻቸው የሰማዩ እግዚአብሔርን፡፣ ቅዱሳን የባህል ደግኖ 
ችን፡ሌሎች ቅዱሳንንና ቆሌዎችን ያካትታል:: ሠይጣን አንዳለም 
ግንዛቤው አላቸው:: ለአማልእክቱ ተሳውስቱ በሕዝቡ ሰም' በክብረ. 
በዓል የደም መስዋዕት በማቅረብ ይከበራል፡፡ 

ሃይማኖትና ቅማንት 

አረማዊ-ኦሪታዊ የቅማንት ሃይማናት ትኩረትን የሚስብና 
የዚህ በቅርብ የተሳሰረ ሕብረተሰብ መሠረታዊ እምነት ነው:: ይህ 
ሃይማኖት ቅማንት ማንነቱን አውቆና ጠብቆ ከሌሎች ጉሣዎች 
ጋር ያለውን ግንኙነት በባሕል አጥር ጋርዶ እርስ በእርሱ ብቻ 
የተሳሰረ ጐሣ ሆኖ እንዲኖር አድርጉታል፡:: ማንም ትማንት 
ያልሆነ ሰው ስለቅማንት ምንነት ቢጠየቅ የሚሰጠው መሥሇልስ፣ 
«ቅማንትን ከሌሎች የኢትዮጵያ ሕዝቦች ልዩ የሚያደርገው 
ሃይማኖቱ ብቻ ነው»፣ የሚል ነው:: ስለዚህም ነው የቅማንትን 
ባህል ከሃይማኖት ጋር አጣምሮ በቅድሚያ መመርመሩ መጠነኛ 
ጠቀሜታነት ካለው  ባሕላዊ፣ ማኅበራዊም ሆነ ኢኮኖሚያዊ 
አደረጃጀትን ከማጥናት የተሻለ ሆኖ  የሚገኘው:: ሃይማኖቱ 
ዕምነትንና መንፈሳዊ ነገሮችን ብቻ የያዘ ሳይሆን በቅማንት ባህል 
ያሉ ሁሉንም መለኮታዊ (ልዕለ- ፍጡራዊ) ባሕርያት የሚያጠ 
ቃልል ነው:: 


የቅማንትን ሃይማኖት ስንመለከተው ኀብረተሰቡ የሌላ 
ባህላዊ ተፅዕኖ እንዳይደ ርስበት እንደመጋረጃ ሆነው የሚከላከሉ 
የተለያዩ ባሕርያት አሉት:: ወደ ኢትዮጵያ የመጡ የውጭ ሀገር 
ጐብንዎችም ሆኙ በአካባቢያቸው ያሉት ጉሣዎች ዘወትር 
እንደሚገልጹት ቅማንቶች የሃይማኖት ሥነሥርዓታቸውን 
የሚያካሂዱት ከእነሱ ውጭ ማንም እንዳያውቀው በምሥጢር 
ስለሆነ ከቅማንት በስተቀር ስለሃይማኖታቸው ማንም ዕውቀት 
እንዲኖረው ስለማይደረግ ሁኔታው ለዓለም «ዝግ» ሆኖ ቆይቷል፡: 
የቅማንት ዋናው የፖለቲካና የሃይማኖት መሪ የሆነው ..ወንበሩ»፣ 


46 





በከፍተኛና ዝቅተኛ ደረጃ የሚገኙ ቀሳውስትና በሃይማኖቱ 
አነስተኛ ተሳትፎ ያላቸው ግለሰቦች በአንድ ላይ ሆነው ነው 
ጥንታዊ ማህበራዊና ባሕላዊ ደንብና አረማዋ-ኦሪታዊው ሃይማኖት 
የራሱ የሆነውን ልዩ ጠባይ ይዞ ለዘመናት እንዲዘልቅ ያደረጉት፡: 


ባለፉት መቶ ዓመታት አማራው የባሕል ለውጥ 
እንዲደረግ በቅማንቱ ላይ ተፅእኖ ቢያደርግም ሃይማኖታቸው 
እንደ አጥር ቆሞ ሳያስነካቸው ማንነታቸው ተጠብቆ እንዲኖሩ 
ረድቶአቸዋል፡፡ ነገር ግን በ1880ዎቹ ዓ.ም. አፄ ዮሐንስ አራተኛ 
ቅማንት ክርስ ትናን ተቀብሉ አማራ እንዲሆን በማስገ -ደዳቸው 
ዋናው የመከላከያ ኬላቸው በመሰበሩ ሃይማኖታቸውና ባሕላቸው 
እየተመናመነ መጥቶ ብዙዎቹ የአማራን ባህል መቀበል ግድ 
ሆነባቸው:: 


ባህል ብዙውን ጊዜ ውስብስብና ከሰው ተፈጥሮ' ግንዛቤ 
ውጭ በሆነ ሁኔታ ከአካባቢው ጋር የሚለማመድ ነው ተብሎ 
ይታመናል: የቅማንት ሃይማኖትንም ስንመለከተው. የዚህ 
መሠረታዊ የሆነ ከአካባቢ ጋር በመለማመድ የሚፈጠር ውርስ 
ባሕርይ የመነጨ ባህላዊ ውርስ ነው:: ሃይማኖት እንደ ቴክኖሎጂ 
የባህል መለወጥን ማስከተል የሚችል ተፅዕኖ" አንዳለው 
ቢታወቅም: የቅማንት ቅድመ-ኢንዱስትሪያል ቴክኖሎጂ 
የአካባቢያቸውን ተፈጥሮአዊ ክስተቶች በእርግጠኛነት ለመቆጣጠር 
ካለማስቻሉም በላይ በምን ምክንያት አንደተከሰቱ ለማብራራት 
ስልቱና ዕውቀቱ ስለሌላቸው ሁሉንም ነገር ለመቆጣጠርም ሆነ 
ለማስረዳት ከመለኮታዊ ክስተቶች ጋር ያይዙታል፡: 


ቅማንቶች በተፈጥሮ መለዋወጥ ምክንያት ወይም ሌላ ምክ 
ንያት ሊሰጠው የማይችል ሁኔታ ሲያጋጥማቸው በቀላሉ ተደና 
ግጠው እጃቸውን አይሰጡም:: በአካባቢያቸው ሰለአጋጠማቸው 
ማንኛውም ክስተት እንደ ሁኔታው ሃይማኖታቸው መፍትሄ 
እንዲያስገኝሳቸው ይጠቀሙበታል፡፡ በመሠረቱ ከተፈጥሮ ቁጥጥር 
ውጭ መለኮታዊ (ልፅለ-ፍጡራዊ) የሆነ ክስተት አብዛኛውን ጊዜ 
ውጤት የለውም ብሎ መናገሩ አስፈሳጊ አይሆንም:: የታመሙ 
ሰዎች ይድናሉ፥ ሰብሉ ወቅቱን ጠብቆ ይደርሳል፥ ከብቶቸ 
ይረባሉ፣፥ በአጠቃላይ ማንም ቢሆን ክፋን ከማስታወስ ይልቅ ደግ 
ደጉን በአአምሮው ይይዛል፡: ሰብአዊ-ፍጡር አጥንትና ሥጋ 
የተላበሰ ብቻ ሳይሆን እሱን የሚቆጣጠረው የሚያስብ መንፈስና 


47 


/ 


አእምሮ ስላለው የሃይማኖት እምነትም አንዱን ያድናል ሌሳጦን 
ደግሞ ያጠወልጋል:: ዋናው ቁም ነገር ሃይማኖት ጤንነተንና 
ደህንነትን በመጠበቅ በሕዝቦች መካከል መፋጠጥን በመቀነሰ 
ሰዎች የአእምሮ ጭንቀት ሳያድርባቸው በማኀበረሰብ ተፉራ 
ጅተው  ያለጥርጣሬና ፍራቻ አንዲኖሩ ያደርጋል ከተፈጥር 
ቁጥጥር ውጭ የሆነውን ክስተት በተመሳሳይ ሁኔታ ጥልተትና 
ምጥቀት ላለው መለኮታዊ ኃይል ብንተወው ያልታጦቀው 
እንዲታወቅ ሊያደርግ ይችላል፡:: ልክ መለኮታዊ «ምክንያቶት» 
ድርጊቶች .«እንዴት› እንደተፈፀሙ መልስ እንደሚሰጡ ሁሉ 
መለኮታዊ  (ልዕለ-ፍጡር) «ምክንያቶችን» መቆጣጠር ማለት 
«ለምን› ለሚለው ጥያቄ መልስ እንደሚያስገኙ በሰው አምሳል 
በተፈጠረው በአግዚአ ብሔር የሚያምኑም ሆነ ሠይም ሌላ 
አምልኮ ያላቸው ሰዎች ያምናሉ፡: 


ቅማንቶች ሥጋዊና መንፈሳዊ በሆኑት ዓለማት ውስጥ 
የሚኖሩ ሲሆን በሁለቱ ዓለማት መካከል ያለውን ልዩነት 
ያውቃሉ፡ በግልጽ ቅዱሱን ከእርኩሱ መለየት ይችላሉ፡: ነገር ግን 
በቂ የሆኑ ተጨባጭ መረጃዎችን ለማሰባሰብ የሚያስችል ያደገ 
ቴክኖሎጂ ስለሌላቸው ለየት ያለ ሁኔታ ሲያጋጥማቸው ሁልጊዜ 
ተግባራዊ በማድረግ ረገድ ይቸግራቸዋል፡፡: 


የጥንታዊ አገው ሕዝቦች ሃይማኖት 


የደቡብ አረቢያና የኦሪት ዕምነቶች ከመምጣታቸው በፊት 
የጥንታዊ አገው ሕዝቦች ሃይማኖት ምን ይመስል እንደነበር 
ከታሪክና የአገው ትውፊቶች ሠፊ ግንዛቤ ማግኘት ይቻላል፡: 
ኋላቀር በሆነ በዝቅተኛ የግብርና ሥራ ይተዳደሩ የነበሩት 
ጥንታዊ አገዎች አማልአክት፣ በጣም ሩቅ ነው ተብሎ 
የሚታሰበውን አንድ «የሰማዩ እግዚአብሔርን»፤ ቆሌዎችን፣ 
የሰማይ መናፍስትንና የባህል ጀግኖችን ያጠቃልላል፡: አንዳንድ 
ልዩ ዛፎችና እንደ ዘንዶ ያሉ እንስሳት መመለኪያ ነበሩ፡: ብቸኛ 
ዛፎች፣፤ የተራራ ቁንጮዎችና ወንዞቸ የአማልእክት መኖሪያ 
ተብለው ስለሚገመቱ የሃይማኖት ሥነሥርዓት ይካሄድ ባቸው 
ነበር:: አንዳንድ ማስረጃዎች እንደሚጠቁሙት በጥንቱ ዘመን 
በደንብ የተደራጀ ቀሳውስት አልነበራቸውም፡: በምትኩ ግን 
ከሰማያዊው ዓለም መንፈስ ጋር የአገውን ሕዝብ እናገናኛለን 
የሚሉ ቃልቻዎች እንደነበሩ እንረዳለን:: ከዚያም ቀስ በቀስ 


48 





ሁአህኒታፀ፦ ተለውጦ በሕዝቡና በአማልእክቱ መካከል ስለመሬት 
ልምላሜና ጥሩ ዝናብ ለማግኘ ት የሚያማል ዱ ዯ ሳውስ ት ብቅ 
ማለት ጀመሩ:: አንዳንድ ጊዜም ቀሳውስቱ የፖለቲካ 
አስተዳዳሪነት ስልጣን በተጨማሪ ነበራቸው:: ይህም ሲሆን 
ቃልቻዎች ጭራሹኑ ከሥራቸው ሳይገለሉ ዝቅተኛና ይፋ ያልሆነ 
ሥነሥርዓት እንዲያከናውኑ ተትተው እስካሁንም በዚሁ መልክ 
እንደቀጠሉ ይገኛሉ፡: 


ዘሆሃየት ባሉት ዘመናት የሌሊሉች የሃይማኖት እምነቶት 
ከአገው ሃይማኖት ጋር በመዳተላቸው የሃይማናት መወራረስን 
ያስከተለ ቢሆንም አብዛኛው የአረማዋ-አገው ሃይማኖት ይዘት 
ሳይለወጥ ለዘመናት ቆይቷል:: ቅማንቶች እንደሌሎች የአገው 
ዝርያዎች የኦሪትንና የክርስቲያንን መሠረታዊ እምነቶች ሙሉ 
በሙሉ ባለመቀበላቸው ሃይማኖታቸው በሰሜንና ማዕከላዊ 
የኢትዮጵያ ደጋማው ክፍል ከሚገኙት ሃይማኖቶች ሁሉ ከፍተኛ 
የአረማዊ ይዘት ያለው ሊሆን ችላል፡: 


የጭልጋን ወምበር 
ለመጉብኘት የተደረገ ጉዞ 


በመጀመሪያው አንዱ የመስክ ጥናት ልምዴ ወንዞች 
በጐጉደለሉብበት ወቅት ዋናውን የሃይማኖትና የፖለቲካ መሪ የሆነውን 
የመጨረሻ የቅማንት ወምበር ለመጉብኘት ወደ ጭልጋ ጉዞ 
ማድረግ ነበር: ይህም ቅማንትንና ሃይማኖቱን ለማጥናት 
የመጀመሪያው አስፈላጊ አርምጃ ነበር:: ጉዞው ቀላል አልነበሬም:፡፡ 
ከረዳቴ ከዓለማየሁ ገሠሥ ጋር ወጣ ገባ በሆነው ኮረንኮንች 
መንገድ ስንጓዝ ቁጥቋጦዎችን መቁረጥ፣ ያሞጠሞጡ ድንጋዮችን 
ማስወገድ፣ ትናንሸ ኩሬዎችን በድንጋይ መሙላት፣ የተሸረሸሩ 
ጉድጓዶችንና ጉድቢያዎችን አያስተካከልን መጓዝ ስለነበረብን 
የጭልጋ አውራጃ ከተማ ወደሆነችው አይከል ለመድረስ ስድስት 
ሰዓት ፈጀብን:: ከተማው ስደርስ ልክ የተፈረደበት የጉዳና 
ወንበዴ የሆንኩ ነበር የመሰለኝ፡:: የአይከል ከተማ ሕዝብም ሆነ 
አራሴ ጭምር ያች ትንሽ ቦልስዋገን መኪና ያን ያህል አስቸጋሪ 
መንገድ አቋርጣ መሃል አገር እንዴት እንደደረሰች ነበር ማመን 
ያቃተን፡:: 











ወምበሩን ማነጋገር መፈለጋችን ገልፀን መልእክት ከላክን 
በኋላ ድንኳን ተክለን ሠፈርን:: ከሁለት ቀን በኋላ መንገዱን 
የሚያሳየን ሰው ተልኮልን ጉዞአችንን ወደ ወምበሩ መኖሪያ ቤት 
አቀናን:: በመንገዱ ዳር «የእግዚአብሔር ፈረስ» ኮቴ አለበት 
የተባለውን ድግና መሪያችን አሳየን:: ትንሸ እንደተጓዝን የወሠምበሩ 
ወንድም በሰላምታ ተቀብሎ ጃልሽቭ ወደሚገኘው የወምበሩ ቤት 
ወሰደን:: ሠፈሩ በርካታ ቤቶች ያሉበት በባሕር ዛፍና በአገሬው 
ዛፎች የተከበበ ከመሆኑም በላይ ዙሪያውን እስከ ጉልበት በሚደርስ 
ጥሬ ካብ ታጥሯል:: 


ወምበሩ ካሁን በፊት ከብዙ ምዕራባዊያንና ከባህሳቸው ጋር 
ብዙም ግንኙነት የሌላቸውና አንድም የሆሊውድ ፊልም ተመል 
ክተው የማያውቁ ቢሆንም ለእኔ ያደረጉት ትዕይንታዊ አቀባበል 
ግን በጣም ካሰብኩት በላይ ነበር የሆነብኝ፡:፡: ከረዳቴ ጋር ከሠፈሩ 
ጠርዝ ላይ ወደሚገኘው ወደ አንድ «መሰብሰቢያ» ቤት ተወስደን 
ስንገባ ሁለት ሦስተኛ የጭቃ ልስን የሆነው ግድግዳ በምሰሶዎች 
ላይ በተንጠለጠሉ ነጭ መጋረጃ ተሸፍኗል፥ የአፈረ ወለሉ ደግሞ 
ጥሩ ሸታ ያለው አርጥብ አረንጓዴ የባህር ዛፍ ቅጠል ለብሷል:፡: 
በቀሪው አንድ ሦስተኛው የግድግዳ ሥር ደግሞ በቀይ ምንጣፍ 
ያሸበረቀ መደብ አለ: ወምበሩ በሁለት ቄሶች ታድበው 
ወንበራቸው ላይ ሲቀመጡ አናትዮዋም ከእግሩ ሥር ተተቀመጡ:: 
ቁመናቸው (ከምቾት የተነሣ ሳይሆን አይቀርም) ከሌሎች ሰዎች 
ረዘም ያሉና ደልዳሳ ሰውነት ያላቸው ወምበር መርሻ ሙሉነህ፣ 
ነጭ ልብሰ ለብሰው በራሳቸው ሳላይ ነጭ ጥምጣም አድርገዋል:፡: 
ከዚህም በሳይ በወርቅ የተለበደ ደማቅ ሰማያዊ ካባ ተጎናፅፈዋል፡: 
አንደገባን ዝቅ ብለን እጅ ነሣን፥ ነገር ግን ሌሎች ሰዎች 
እንደተለመደው እንደሚያደረጉት ጉልበት ወይም ጫማ 
አልሳምንም:: አኛ ይህን ብናደርግ ወምበሩን ጨርሶ የሚያረክስ 
ስለሚሆን አይፈቀድም ነበር:፡: 


በተፈቀዱልን ወንበሮች ሳላይ አንደተ ቀመጥን ለሃይማኖት 
መሪዎቹ የጉብኝታችንን ዋና ዓላማና ስለምናደርገው የመስክ 
ጥናት  ከማስረዳታችንም በላይ በእ በኩል ስለቅማንት 
ኅብረተሰብና ታሪክ ያለኝን ግንዛቤ ገለፅኩ:: ስለኑሮአቸው ያለኝን 
የማወቅ ፍላጎት ስገልጽ በቦታው ሳይ ያሉትን የብዙ ተራ ሰዎችን 
በጎ አመለካከት ባገኝም ወምበሩ ግን ቁጥብ በሆነ አንደበት 
በማመንታት እራሳቸውን በመነቅነቅ የመስክ ሥራውን እንድቀጥል 


50 


ፈቀዱልኝ፡፡ የዚያን ቀንና በሚቀጥለው ቀን ጭምር ካደረግነው 
የረዥም ጊዜ ድርድር በኋላ የጦምበሩን መኖሪያ እንድንጎበንኝ፣ 
ደንኳናችንን ካጠገባቸው እንድንተክልና ልዩ ልዩ 
ሥነሥርዓቶችንም እንድንከታተል ተፈቀደልን፡፡: በቆይታችን ወትት 
የተለያዩ ሥነሥርዓቶችን ተከታተልን፤ የተክለከሉና ያልተከለከሉ 
ባህሎችን በጥንቃቄ ስንዘግብ ሰነበትን: ከዚህም በሰተተር ስለ 
ሥነሥርዓቶቻቸው ያለንን በጎ አመለካከት አድናቆት ለሃይማኖት 
መሪዎችና ሽማግሌዎች በመግለፃችን ከአንዳንዶቹ ጋር የልብ 
ወዳጅነት ብናተርፍም ወምበሩ ግን ገለልተኛና ግልጽ ያልሆነ 
አቋም ይዘው ቆዩ:: 


በመጀመሪያው ቀን ስብሰባችን በተደረገው ውይይት 
«ሠላብ› (ጠሳ) አና «ሟዝ› (ጠጅ) ከመጠጣቱም በላይ ቀሳውስቱ 
ሕዝቡን በጸሎት መሩ፡: የጸሎቱ ሥነሥር ዓትና በእኛና በወምበሩ 
አንዲሁም በቀሳውስቱ መካከል የሚደረገው ንግግር በቅማንትኛ 
ቋንቋ ነበር፡: ከዚያ በኋላ ለብቻችን ምግብ ተሰጠን:: ሌሎች ግን 
ቅማንት ካልሆነ እንግዳ ጋር መብላት እንደሚያረክሳቸው 
ስለሚፈሩ ከእኛ ጋር  አልበሉም፡: የፀደይ ልምላሜ ጸሎት 
በተደረገበት ወቅት ከቅማንት መሪዎች ጋር በአንድ ላይ የበላን 
ቢሆንም የተመገብንበት ሞሰብ ግን ተለይቶ ነበር፡: 


ማኅበራዊ ግንኙነቴን ከወንበሩና ከሌሎች የሃይማኖት 
መሪዎች ጋር በየጊዜው እያቀራረብኩ በመጣሁ ቁጥር 
ሰለሕልውናቸው መሠረታዊ ጉዳይ ነው ብለው ስለሚቆጥሩት 
የቅማንት ሃይማኖት ግንዛቤዬ አያደገ መጣ:: ሆኖም ያገኘኋቸውን 
መረጃዎች ስለትክክለ ኛነታቸው እራሴ ካገኘሁት ግንዛቤ ጋር 
ማስተያየትና እንዲሁም ከተራ ቅማንቶችና ከሌሎች የጎሣ አባሎች 
ከምሰበስበው መረጃ ዎች ጋር ማነፃፀርና ማመሣከር ነቦረብኝ:: 


ስለዓለም አመለካከትና መሠረታዊ እሴቶች 


የቅማንት ሃይማኖት እንደማንኛውም ኀብረተሰብ 
ሃይማኖት ሁሉ ሰለዓለም ያላቸውን አመለካከት ያንፀባርቃል፡: 
የዓለም አመለካከት በባህል በተለይም አእንደሃይማኖት፣ አፈታሪክና 
ልብወለድ በግልጽ የሚታይና የሚነገር ብቻ ሳይሆን ውስሔታዋቂ 
በመሆኑ፤ በሚገባ ለመረዳት የሚቻለው በባህል ተቋሞች ላይ 
የሚንፀባረቀውን በመለየትና የሕዝቦችን ባህል አንዱን ከሌላው 


51 








ጋር በማገናዘብ በሚደረግ ጥናት የሚገኝ ነው:: ቅማንቶት ጥንድ 
የሆነ ማኅበራዊ አደረጀጀት ስላላቸው በዚህ ሁኔታ ዓለምም 
በደግና በክፉ ተለይታ በሁለት እንደተከፈለች ያምናሉ፡፡ ለእነሱ 
አረማዊ-ኦሪታዊ ሕግጋትን መከተል ማለት በገነት ውስጥ 
ለዘለዓለም በጥሩ ሁኑታ መኖር ማለት እንደሆነ ይገነዘባሉ፡፡ 





ወምበሩን ለመጉብኘት ወደ ጭልጋ የተደረገው ጉዞ፥ ፎቶግራፉ በበጋው ወቅት 
ከጃልሸሹቭ አንድ ማይል ወደሰሜን ርቆ ያለውን የመሬት ገጽታ የሚያሳይ ነው:: 


52 





... “ዘዘዘ በመመ 


እስከተወሰነ ደረጃም ቢሆን የአንዳንድ ጉሣ ሃይማኖት 
ዮነብረተሰቡ መሠረታዊ እሴቶች ወጦይም የግብረገብ ሕግጋት ተጠ 
ብቀው እንዲቆዩ ይረዳለ:: በእርግጠኛነት ለማናገር የትማንት 
ሃይማኖታዊ እምነቶችት ከኀኅብረተሰቦች የግብረገብ ሕግጋት ጋር 
የተሳሰሩ ናቸው::- እንደቅማንት ሃይማኖት ያለ እምነት 
ከኅብረተሰቡ ገብረገብ ሕግ ውጭ የሆነ ነገር ሁሉ በተጥታ 
ወዲያውኑ መለኮታዊ የሆነ ውግዘት ሊያስከትል ስለሚትል 
የኀብረተሰብ አሴቶት ተጠብቀው እንዲቆዩ የማድረግ ኃይል 
አለው:: ለምሳሌ ከው፡ዱ የሚመጣውን የልታወጦወቀ መጥፎ ጠባይ 
እንዳይገባ ያግዳል፥ ከውስጥ ደግሞ አፈንጋጭ ሆና" የሚነሳውን 
የተለዬ ጠባይ እንዳይከሰት ይከላከላል:: እንዲሁም ሕብረተሰቡን 
በቅርብ የሚያስተሳስሩ የሃይማኖት ሥነሥርዓቶች በሚካሄዱበት 
ወቅት የግለሰቦች ሕልውና እንዲጠበቅ የኀብረተሰቡ ቅዱስነት 
እየተደ ጋገመ ስለሚሞገስና ስለሚባረክ ይህ ማጠናከሪያና ሙገሳ 
ኀብረተሰቡ እርስ በእርሱ ተሳስሮ አንዲኖር ረድቷል፡: ይህን 
በተመለከተ አንዳንድ ሥኅሥርዓቶች  እንደአስፈሳጊነቱ በዚህ 
መጽሐፍ ውስጥ አግባብ ባለው አርፅስት ተገልጸዋል፡: 


ቅማንት በተለይ ስለእግዚአብሔርና ስለነፍስ ኦሪታዊ የሆነ 
ሥር የሰደደ ጥንታዊ እምነትና አመለካከት አለው:: ሆኖም 
የአንዳንድ እምነት ሥረ-መሠረት ኦሪታዊ ሳይሆን ይችሳል፡: 
ለምሳሌ ያህል ቀዝቃዛና የሚያቃጥለው ሲያዖል ከገነት ጋር ስላለው 
ተቃራኒንት እንደሚከተለው ይገለጻል:: በእምነታቸው .«ነፍስ» 
(ፊዋ) በማንኛውም የሰውነት ክፍል እንደሚኖር፥ ሰው ሲሞት 
ነፍሱ ወደ ሰማይ እንደሚሄድና በሕይወት ዘመኑ በነበረው ጠባይ 
መሠረትም ይህች ነፍስ ወደገነት ወይም ወደ ሲዖል እንደም 
ትወርድ ነው:: ነገር ግን እንደጥን ታዊው የቅማንት ዕምነት ከሆነ 
ነፍስ ወደ ሰማይ ከሄደች በኋላ ከእግዚአብሔር ጋር እንደምትኖር 
ነበር: እንደ ወምበሩ አገላለጽ «ገነት ውስጥ ሰዎች ሥራ 
አይሠሩም፣ በጥሩ ቤት ይኖራሉ፣ ማር ሞልቷል. » ነገር ግን 
«ሷፆል ውስጥ ምግብ የለም፣፡ ሁሉም ቦታ አሳት ያለበትና በጣም 
ቀዝቃዛ ነው» የሚሉት:: 


አንድ ቅማንት ወደ ገነት አንዲገባ ከፈለገ የሚከተሉትን 
ሕግጋት መከተል ይኖርበታል፡።፡ (ለመከታተል እንዲረዳ የቅደም 
ተከተል ቁጥር ተሰጥቷል::) 1ኛ/ አትስረቅ 2ኛ/ የሰውን ሚስት 
ማማገጥም ሆነ መውሰድ የተከለከለ ነው፥ 1ኛ/ሌሎች ሠይጣናዊ 


ዓን 


ሥራዎትን አትሥራ፥ 4ኛ/ አንድ ሰው በድሉህ ከሆነ ራስክ 
አትበቀለወ›ው እግዚአብሔር እንዲበተልልህ አሰማው፤ *ሃ/አንዲተ 
ሴት አንድ ባል አንዲኖራትና አንድ ወንድ ደግሞ በአንድ ሚሰተ 
እንዲወስን፣ 6ኛ/ አንድ ሰው ጥፋት ቢያጠፋ ለባላባታዊ ገዥ ሹም 
አታሳብቅ፡ የሚሉ ናቸው:: የመጀመሪያዎቹ አራት ድንጋጌዎት 
በቅማንት ኀብረተሰቦች መካከል ግጭት አንዳይኖርና 
አንድነታቸው አንዲጠበቅ ተግባራዊ የሆኑ ጥንታዊ  ሕሃጋት 
ናቸው:: አምስተኛው ደግሞ ከክርስትና ዕምነት የተወሰደና 
ጥንታዊ ልማዶችን ለማስፀገድ የታቀደ ይመስላል፡፡ ስድስተናው 
ሕግ ደግሞ በየጊዜው እየከበበ የመጣው የአማራ ገዥ መሥደብሇብ 
መዋቅር የሕብረተሰባቸውን ድንበር ዘልቆ አንዳይገባ ለመዘክላከል 
የተነደፈ ስልት ሳይሆን አይተርም:: 


ከቅማንቶች ጋር ባደረግሁት ቆይታ ያካፈሉኝ ምሥጢር 
ቢና"ር አንድ ቀን አግዚአብሔር በፈረስ ሆኖ ይመጣና በመጨ 
ረሻው የፍርድ ቀን (ሻምሁላ) ደግና ክፉዎችን በመለየት ፍርድ 
አንደ“ሂሰጥ ነው:: ጥሩ የሆኑት በጥሩ ጠባያቸው የቅማንት 
ኅብረተሰብ ባህልን ተጠብቆ አንዲቆይ በማድረጋቸው ውለታችው 
ይከፈላቸዋል፡:: በመጨረሻው ፍርድ  (ዕለተ-ምፅዓት) የባሕል 
ጀግናቸው በሆነችው በእንተላ የክብረ-በዓል ቀን እንደሚሆን 
ሲያምኑ ይህም ክርስቲያኖች ከሚያከብሩት የደብረ ዘይት በዓል 
ጋር ይገጣጠማል: ዓርብ ሌሊት ቅማንቶች በቡድን በመሆን 
ጸለሉት በማድረሰ፤፣ ሰሙነታቸውን ታጥበው የነፃ ልብስ በመልበስ 
ለዕለተ-ምፅዓት አራሳቸውን ያዘጋጃለ:: አሁንም ቢሆን ክርስቲያን 
ቀማንቶች የደብረዘይትን በዓል በክርስቶስ ሰም ማክበር ቀጥለዋል፡: 
የጭልጋ ቅማንቶችም የልምላሜ ክብረ-በዓላቸውን የሚያከብሩት 
በዚሁ ዕለት ስለሆነ በትድመ-ክርስቲያን ዘመን ለዚህ በዓል ምን 
ያህል ከፍተኛ ትኩረት ይሰጠው እንደነበር ጠቋሚ ነው:: 

የቅማንት አማልእክት 

የቅማንት ቀሳውስት በአንድ አምላክ በአግዚአብሔር 
እንደሚያምኑ ነው የሚያስረዱት፡: ነገር ግን ይህ «እግዚአ 
ብሔር› ከብዙዎቹ ልዕለ-ፍጡራን ሁሉ የበላይ ይሁን እንጂ 
በዝቅተኛ ደረጃ ሊሎች አማልዕክት እንዳሉ ነው:: ምንም እንኳን 
አንዱ አምላክ የሌሎች አማልእክት የበላይ ሆኖ ቢገኝም በአጠ 
ቃላይ ስለቅማንት አማልአክት መነጋገር ተገቢ ይሆናል፡: ይህ 


54 


አመለካከታቸው የመነጨዐጦ የኦሪት ሃይማኖት  በትማንት 
ሃይማኖት ላይ በአሳደረው ተጽዕና' ምክንያት ሳይሆን አይተርም፡፡ 


«ምዝግና»፤የሰማዩ እገዚአብሔር:: በቅሣንት አስተሳሰብ] 
አግዚአብሔር ያታው ወነድ ሆኖ መና'ረቦ፦ በሰማይ ነው፡፡ 
ከጥ ንታዊ አገው .‹የሰማዩ እግዚአብሔር» በዕ“ነቱ የተለየ 
አይደለም፣ እንዲያውም  ኦሪታዋ-አረማዊ. ፈላሻ አገዎች 
ከሚያመልኩት የእብራውየን (አስራኤላውያን) እገዚአብሔር ጋር 
ይመሳሰላል፡፡: በጥንታዊው .የሰማዩ እግዚአብሔር› ማመን ጉልህ 
የሆነ የአረ ማዊነት እምነት ጠባይ ስላለው ቅማንቶችን ከሌሉት 
ጐረቤቶቹ ከሆኑት ሕዝቦች ልዩ  ያደርጋቸዋል፡: በአንዳንድ 
አውሮጳውያን ምሑራን ቅማንቶች በፀሕይ እንደሚያመልኩ 
ቢገለጽም ካደረግሁት የመስክ ጥናት መረጃዎች ትክክል 
አለመሆኑን ማረጋገጤን ከዚህ ላይ ሳልገልጽ አላልፍም፡: ቅማንቶች 
ፊታቸውን ወደምሥራቅ አዙረው የሚጸልዩት እየሩሳሌም በዚህ 
አቅጣጫ እንደምትገኝ በመገመት እንጂ ፀሐይ  በምሥራት 
ስለምትወጣ እሷን ለማምለክ አይደለም፡፡ 


«የሰማዩን አግዚአብሔር› ቀማንትች «አደራ» ብለው 
የሚጠሩት ሲሆን በቋራ የሚገኙ አገውኛ ተናጋሪ ፈላሻዎችም' 
በዚሁ ቃል ነው የሚጠሩት:: የቅማንቱ አደራ ስሙ «ም'ዝግና» 
ሲሆን የፈላሻዎች «አደራ» ደግሞ ቢያንስ በሁለት ስሞች ማለትም 
«ኤሎሄ› እና «አዶናይ» በመባል ይታወቃል፡: ቅማንቶች ምዝሃንና 
በየትም ቦታ ያለ፡ ፍፁም ኃያል፣ ከአሱ የተሰወረ ምንም ነገር 
በዓለም እንደሌለና ሁሉም ነገር በአርሱ የተፈጠረ እንደመሆኑ 
ሁሉንም መልሶ አንደገና አንዳልነበረ የማድረግ ኃይልና ሥልጣን 
እንዳለው ያምናሉ፡: እግዚአብሔር ሰውን በራሱ አምሳል የፈጠረ 
ስለሆነ ቅማንቶች «ምዝግና» ሰውን ይመስሳል ይሳላሉ:፡: 


የቅማንት ቀሳውስት አልፎ አልፎ ከምዝገና ጋር በቀጥታ 
ይገናኛሉ ቢባልም አብዛኛውን ጊዜ ግንኙነታቸው ቅዱሳን በሆኑ 
የባሕል ጀግኖቻቸው አማካይነት ነው:: «ቅዱስ» የሚለው ስያሜ 
«ለመላአክት» እና .«ለተቀደሱ» ወይም «ለተባረኩ» ሰዎች ወይም 
ቦታዎች የሚሰጥ ነው::ይህም ማለት የሞቱ ሰብአዊ-ፍጡር የሆኑ 
የባህል ጀግኖችን፤ መናፍስትንና መላእክትን የሚመለከት ነው:: 
አንዳንዶቹ በእነዚሀ በሁለቱ ምድቦች የሚገኙት ፍጥረታት 


5 





ምናልባት በዝቅተኛ ደረጃ የነበሩ አማልእክት (ምልኪ) ሳይሆኑ 
አልቀሩም:: 


የባሕል ጀግኖች (ምልኪ): በቅማንት አገር ማንኛውም 
የባህል ጀግና በስሙ የሚጠራ የተቀደሰ ድግና (ደን) አለው:: 
የእያንዳንዱ ጀግና ክብረ-በዓል የሚውልበት ቀን የታወቀ 
ስለሚሆን በዓመት አንድ ጊዜ በድግናው በሚደረግ ታላቅ ክብረ- 
በዓል ጥንታዊው የባሕል ጀግና ታስቦ ይውሳል:: በዚሁ እለት 
የተሰበ ሰበውን ሕዝብ ከምዝግና ጋር እንደሚያማልድ ይገመታል:: 
የአገው፣ የአማራና የትግሬ ኅብረተሰቦችም ቢሆኑ እግዚአብሔር 
ይቅር አንዲላቸው የሚያማልጳቸው አንዳንድ ኃያል የሆኑ 
መላእክት አሏቸው:: (እዚህ ላይ ሳይጠቀስ የማይታለፈው በሥጋዊ 
ዓለም ቢሆን ኅብረተሰቡ ወደ ከፍተኛ ባለሥልጣኖች አኣማላጽ 
በመላክ ለችግሩ መፍትሄ እንደሚሻ የተለመደ ባህል መሆኑ 
ነው::) የቅማንት የባህል ጀግኖች የእነዚህን ጀግኖች ጥንታዊ 
አባቶችንና የአንዳንዶችን ሚስቶችም ይጨምራል፡: 


የባህል ጀግኖች በድግናቸው ዘለዓለማዊ ኗሪ ናቸው ተብሎ 
ስለሚገመት ቅማንቶች በሃይማኖታቸው ምክንያት በጠበቀ ሁኔታ 
በቃል ኪዳን ተሳስረው እንዲኖሩ አድር ጓቸዋል፥ እንዲያውም ይህ 
ሁኔታ ከሌሎች ጉረቤት ኅብረተሰቦች ጋር ሲመዛዘን ምንም 
ተወዳዳሪ የሌለው መሆኑን አንገነዘባለን:: ለእነሱ ድግናዎች በዚህ 
ዓለምና በገነት ከሚኖረው .«ምዝግና» ጋር የሚያገናኙ ቀጥታ 
መስመሮች ናቸው:: ቅማንቶች እንደሚ ያምኑት ቅዱሣን ሰዎች 
ከልባቸው ለምዝግና ጥልቅ ጸሎት ካደረጉ ከእርሱ ጋር መገናኘት 
እንደሚችሉና ከዚህ ዓለም እንደሚሰውሩ ይናገራሉ፡:: ይህንን 
ሁኔታ ለማስረዳት የሚሞክሩ ብዙ አፈ-ታሪኮች አሉ:: የባሕል 
ጀግኖች ድግና ከገነት ጋር ግንኙነት ያላቸው ከመሆኑም በላይ 
ማንኛውም ቅማንት ምዝገና እጅግ በጣም በቅርብ እንዳለና 
ሃይማኖቱም በጥልቅ ስሜት መመለክ እንዳለበት ያምናል:: 


የጥንት ተረቶች (ምልኪ) ባህል ገላጭና ተጨባጭ 
ሁኒታዎችንና ተፈጥሮአዊ ክስተቶችንም ለማስረዳት የሚሞክሩ 
የተቀደሱ አፈ-ታሪኮች ናቸው:: የቅማንት አፈ-ታሪኮች ሕዝቡን 
ካለፈው ጥንታዊ ዘመንና ከመጀመሪያው የቅማንት አገር ሠፋሪ 
የባሕል ጀግና ትውልድ ጋር የመገናኛ መስመሮች ናቸው:: ይህም 


56 





እስከአሁን የመሬት የይገባኛል ጥያቂ ለሚያተርቡት ደጋፊ 
ማስረጃ ሆኖ እየቀረበ ነው:: ለምሳሌ የጭልጋው ወምበር አሥራ 
አራት ትውልድ ወደኋላ በመቁጠር እስከ ትውልዱ የባህል ጀግና 
ይደርሳል፡፡ እነዚህ የጥንት ተረቶች ለኅብረተሰቡ አንድነትና ጥበቃ 
አይይ የሆነውን ሃይማኖታዊ ግብረገብነት የሚያጠናክሩ 
ናቸው:: 


የቅማንት አፈ-ታሪክ ጥንታዊና የመጀመሪያው የባህል 
ጀግና ከሆነው ከአይነር (ያነር) ይጀምራል:: ስለአይነር ብዙ ስለማይ 
ታወቅ ብዙ አፈ-ታሪክ አወቴቱዎች የእሱ ልጅ የሆነውን አይደርኪን 
ይተካሉ፡፡: እንደ ልጁ አይደርኪና እንደ የልጅ ልጁ ክብርዋ፣ 
አይነር «የመጀመሪያው ቅማንት በኢትዮጵያ» ተብሎ ይታወቃል፡፡ 
አንዳንድ መረጃ ሰጭዎች የእብራውያንን የዘር ሐረግ በመምዘዝ 
አይነር የከንዓን የልጅ ልጅ የኖህ ልጅ የሆነው የካም አራተኛው 
ልጅ መሆኑን ይገልጻሉ:: እንደ አንዳንዶቹ አፈታሪክ ደግሞ 
የከንዓን ልጅ አርዋዲ ወደ ኢትዮጵያ እንደመጣ የሚያስረዱ 
ሲሆን ሌሉች አፈ-ታሪኮች ደግሞ የአርዋዲ ልጅ አይነር ነው 
በመጀመሪያ የመጣው ይላሉ:: ነገር ግን የአይነር ሚስት አንተላ 
እየተባለች ትጠራ እንደነበር ሁሉም ይተማመናሉ፣ ይስማማሉ፡:: 
(ቁጥር አንድ ቻርትን ይመልከቱ) ፡: 


እንደ አፈ-ታሪካቸው በሰባቱ የድርቅ ዘመን (ከሰባት ዓመቱ 
በመጽሐፍ ቅዱስ ከተጠቀሰው የረሃብ ዘመን ጋር ለማጣቀስ ሊሆን 
ይችላል) የአይነርና የአንተላ ልጅ አይደርኪ ዝናብ እንዲዘንብ 
ሕዝቡ ተራራ ሳይ ተሰብስቦ ወደ ምዝግና እንዲጸልዩ ይነግራል:: 
ጸሎታ ቸውን ጨርሰው ወደቤታቸው ከመድረሳቸው በፊት ዝናብ 
ይጥልና ከሰባት ዓመት በፊት የተዘራው አህል በቅሎ ለምርት 
ደረሰ ይባላል:: በዚህ መልክ የቅማንት ቀሳውስት ዝናብ እንዲጥል 
ጸሎት ያደርጋሉ:: ቅማንቶች የድርቁን አፈ-ታሪክ ደጋግሞ 
በመናገር ሃይማኖታቸው ፍቱን እንደሆነ የሚያስገነዝቡ ሲሆን፣ 
ይህም ሁኔታ በእያንዳንዱ የቅማንት አእምሮ ውስጥ እንደሠረፀ 
ነው:: የአይደርኪን ባለቤት አንዞኮናን አንዳንድ ጊዜ ከቅድስት 
ድንግል ማርያም ጋር ያመሳስሏታል:: ይህም በ19ኛው መቶ ክፍለ 
ዘመን ከክርስቲያን ዕምነት ጋር በመመሳሰል ሃይማኖትን 
ለማስታረቅ ታስቦ የተደረገ ሳይሆን አይቀርም:: 


57 





ቅማንቶች አጠር በአለና በተጠቃለለ መልክ ስለታሪካቸው 
ከጥንታዊ አፈ-ታሪኮች ግንዛቤ በማግኘታቸው በሌሎች ሕዝቦች 
አኳያ በየትኛው ቦታ ላይ እንደሚገኙ እንዲያውቁ ረድቷቸዋል:: 
ለምሳሌ ያህል ሁሉም የአገው ቅርንጫፎች ተብለው የሚቆጠሩት 
በጐሣ የተዛመዱ ለመሆኑ ከቅድመ አያቶቻቸው ከአይደርኪ ልዶች 
ጥንታዊ ታሪክ ለመረዳት ይቻላል፡: ይኸውም አይደርኪና አንዛኮና 
ሰባት ልጆች የነበሯቸው ሲሆን ሦስቱ ላስታ ወደተባለ የአገው 
ክልል፤ ሁለቱ ጉጃም ውስጥ ወደሚገኘው አገው ምድር፥ ሁለቱ 
ደግሞ አሁን ከርከር እየተባለ ወደሚጠራው አገር እንደሄዱ ነው 
የሚነገረው:: አንዳንድ የቅማንት ዘር ቆጣሪዎች የአገው ባህል 
ከአንድ ሚስት በላይ ይፈቅድ ስለነበር አይደርኪ ሁለት ሌሉች 
ሚስቶች እንደነበሩት ይናገራሉ፡:: የመጀመሪያዋ ሰሜንዳራ የምት 
ባለው የሰሜን አገዎች እናት፣ ሌላዋ ደግሞ ፊያንባሁራ (የፈሳሻ 
ልጅ) የተባለችው የፈላሻዎች እናት እንደነበረች ይጠቁማል:፡: 


ካዲስቲ እና ክብርዋ አሁን ከርከር አየተባለ በሚጠራው 
ቦታ የሠፈሩት የአይደርኪና  አንዛኮና ወንድ ልጆች ናቸው:: 
ካዲስቲ ልድ ያልወለደ ሲሆን በእሱ ስም የሚታወቁ ድግናዎች 
በከርከር፤ በጫንጩቅና በጋዛቫ-ጋላገር ይገኛሉ:: ከሁሉም በላይ 
ከፍተኛ ደረጃ የሚሰጠው ክብርዋ የተባለው የባህል ጀግና ነው 
«ክብር» እየተባለ የሚሰጠው መጠሪያ ከዚህ ዘር ጋር በአባት 
ሐረግሣ ግንኙነት ያለው ነው:: ክብርዋ በደቡብ ከርከር ጫፍ 
በሚገኝ በሰሙ በሚጠራው ድግና (ደን) አካባቢ ይኖር እንደነበረ 
ይነገራል። የጭልጋው ወምበር በዚህ ድግና በመገኘት የሥልጣን 
ብቃቱ በከርከር ወምበር ይረጋገጥለት ነበር:: ክብርዋ እንደቅዱሳን 
የሚከበሩ ዘጠኝ ልጆች ነበሩት:: እንደ አፈ-ታሪካቸው ጋድሁና 
ባዙ የተባሉት ሁለት ልጆቹ በጊዜው ከነበረው ከፈላሻ አገው 
ንጉሥ ጋር በተደረገ ስምምነት መሠረት ከጥዋት ጀምሮ እስከ 
ፀሕይ ግባት በፈረስ ጋልበው የሚያቋር ጡትን አገር ሁሉ 
እንዲይዙ ፈቅዶላቸው ሳለ ጋድሁ ፀሐይ እንዳትጠልቅ ለሦስት 
ቀን አግቶ በማቆየቱ ሠፊ ተጨማሪ መሬት ለመያዝ እንደቻለ 
ይነገራል። ይህ አፈታሪክ በአንድ በኩል የቅማንትን የመሬት 
ይዞታ ያጠናክራል፥ በሌሳ በኩል ደግሞ በጥንት ዘመን ኃይለኛ 
ከነበረው ከፈላሻ ጋር በጥሳቻ መንፈስ ይተያዩ እንደነበረ 
የሚያንፀባርቅ ነው:፡: 


58 


መላእክት፡:: ቅዱስ የሚለውን ቃል ለባህል ጀግኖች ብቻ 
አልነበረም የሚጠተሙበት፡::  ከኦሪታውያንና ከክርስቲያኖች 
መላአክት ጋር ለ“ሚያመሳስሏሳቸው አማልዕክትና ሌሎች ልሰለ- 
ፍጡራንም ይጠተሙበታል፡:: ምናልባት በጥንቱ ዘመን አንፆ 
ሰማይ መናፍስትና ዝቅተኛ አማልዕክት ይታዩ የነበሩት ሊሆኑ 
ይችላሉ፡: ቅዱስ ጃጋራንቲ፣ ቅዱስ ሚካኤል እንደሆነና ቅዱስ 
ገርጂሊዋሊ አና ቅዱስ ገባርሁ ግን ከሌሎች የኦሪትና ክርስቲያን 
መላእክት ጋር የሚመሳሰሉ  አይደሉም:: ምናልባት ቅዱስ 
ገብርኤል ብቻ ነዐ፦ ከኦሪትና ከክርስቲያን አምነቶት ስሙ እንዳለ 
የተወሰደው መልአክ፤ ምክንያቱም ሌላ የቅማንት ስም የለውም:: 
እንዲያውም ቅማንት ስለመላእክት ያላቸውን ግንዛቤ ያገኙት 
ሁሉም አገዎች የኦሪት ሃይማኖት በተቀበለብት ጊዜ ሣይሆን 
አይቀርም፡: በአጭሩ ስለመላእክት ያላቸው አመለካከት ኦሪታዊ 
መሆኑን ነው የምንገነዘበው:: 


ሌሎች ቅዱሳን፡:: የቅማንት ሃይማኖት በመጽሐፍ ቅዱስ 
የተጠቀሱ የዕብራዊ ሰዎችን ስም ያነሳል፡: ብዙ ጊዜ ሰዎች 
ሲመርቁ «ቤታችሁ እንደአብርሃም ቤት ይሁን፥ እንደአ ብርሃም 
ሀብቱን ይስጣችሁ» ይላሉ:: እንዲሁም አዳም የመጀመሪያው 
በምዝግና (እግዚአብሔር) የተፈጠረው ሰውና የሕዝቦቹ ሁሉ 
ምንጭ አሱ ነው ብለው የያምናሉ:: ሙሴን «በታቦተ-ሙሴ 
መዝሙር» ላይ ብቻ ነው ስሙን የሚያነሱት፡:: ይህም በብዙ 
ክብረ-በዓል ሥነሥርዓቶች ይዘመራል፡፡: ነገር ግን ከፊል ኦሪታዊ 
በሆነው ጥንታዊ አፈ-ታሪካቸው አይደርኪ በአጋጠመው አንድ 
ጭቅጭቅ ላይ ሙሴን ለምስክርነት ጠርቶት በሀሰት ስለመሰከረ 
አይደርኪ በመቆጣቱ ሙሴን ከምድረ ገጽ እንዲጠፋ አድርጐጉታል 
ይባላል::ዑ: አሁንም ቅማንቶች ዕውነቱን ደብቆ በውሸት 
የሚመሰክረውን ሰው «ሙሴ» ብለው ይሰድቡታል፡፡: የአስኮትላንድ 
ተወላጅ የሆነው አገር ጉብኝ ጀምስ ብሩስ ቅማንቶች የዮናስ ዘር 
ነን ብለው ስለሚያምኑ ዓሣ ከመብላት ይቆጠባሉ ብሎ ዘግቧል፡: 
ሆኖም ይህ በተጨባጭ ማስረጃ ያልተደገፈ አባባል እንጂ 
አውነተኛው ቁምነገር ቅማንቶች ዓሣ የማይበሉበት ምክንያት 
ሁሉም የኩሽ ቋንቋ ተናጋሪዎች ዓሣ መብላት በባህላቸው የተከለ 
ከለ በመሆኑ ነው:: በመሠረቱ ቅማንቶች ዮናስን አያውቁትም:፡: 


የአካባቢ ቆሌ(መናፍስት )፡፡ በቅማንቶች ዘንድ በተፈጥሮ 
በዓይን ከሚታዩት ሰውና እንስሳት በተጨማሪ ሌሎች የማይታዩ 


59 





ረቂቅ ልዕለ-ፍጡራን «ቆሌ»(መናፍስት) ተብለው የሚ ታወቁ አሉ::: 
ቆሌዎች በአካባቢያቸው ባለው መኖሪያቸው የተወሰነና በአንድ 
ሠፈር በሚኖረው ሕብረተሰብ ብቻ የሚታጦቁ በዝቅተኛ ደረጃ 
ያሉ መናፍስት ናቸው:: መጠሪያቸውም በሚገኙበት የቦታ ስያሜ 
ነው:: ለምሣሌ የጌጃን ቆሌና የአይንባ ተብለው በሚኖሩበት ሥፈር 
የሚጠሩ ቆሌሊዎች አሉ፡: 


61) 


::8፤ህ«ጦ ቴዳጊዬሬኤ ወሠወህህህ ጋሮ ፏጩሣባቫ 5ይቲዝቴዬዜ-|]ዌቂ ቲሣሣካ 3ሀ.፥#ወ 3ዛጋ3ዛፅ ወፇሀናዛ ዝኾፔ 
ዕቲናዷጊዬሬ! -ወሐህሪ ጋሮፌቴሬዬሬጂ፪ 'ሃ#ቂዊህዛ ፤፪ፊ7ሣ 3ዘ4ፅ ጋሁቫፅ ,4ቴጋ።ሪ 1ጋ4ፊቅ ፈብካኳህሂ ##-ወቴ ነሃ! ሁጋቂዛህሂ ቭካ#ጭሩ ረ! 


(ሜ 5፳ጂሀ ፏባ) (|ሠሜ ፇቀዬፇጻሄቨ ዕህ7መ) (ፈወመ፤ሜ ርሮ'#ብ።ህ) (ፈወሠሜጨ 324) 
(ቴጀ'ፃ ቴዝ ትጋፅ ዓብ ሃራፌጋ) ጋር'ዜኔ ቴሐኙ ህቲዛና ብዬዌ፪ቨ ቱ#ሇሀዞሀ- ብጃቋሮ - ኃዕክፅ ህሮዬፅ ዝኔ 





(5ቀ ጋካጋዛ .ፅፋህብ) (ዝሄ ሇህህዝወ ችቕህብ 1ሖ#፪% ጃወ ችህ) 


ፇሠመጩቬቤኛ = ቆጋሁዛ ችህ#ካ ህሬሂ ህፅህቴፅ ችጃጪኔዕሣዣ ኻሄጋሀዜ ዢኔ 


. መመ መመ መው 


2ዣህዬሽንሕን “2ጃዬኸ።ህ = 5ዛዞዬዛ =ዛጋጃጃሣዛ 





ህተዬሂ “ጋላ"ዛ 
“ልጋ 
ሬዕዬቫ 
.ኢ( 


ዛ% 


ቆሌ የሚባለውን መንፈስ የግለሰቦች ተያዥና ሞግዚት እያልን 
የምንጠቀምበት ስያሜ ስለሆነ ወደፊት ሰፋ ባለ መልክ 
እናየዋለን፡: ይህ የአካባቢ ቆሌ የምንለው በጥንታዊ የቅማንትና 
የኩንፈል አገው ሃይማኖት ውስጥ የነበረ ትውፊት ነው:: የአዊያና 
የፈላሻ አገዎችም በመጠኑም ቢሆን ያመልኩታል፡: እንዲሁም 
በቤተክርስቲያን የተወገዘና ያልተፈቀደ ቢሆንም በርካታ የአማራ 
ኀብረተሰቦች (አንዳንድ ቄሶችን ጨምሮ) የአካባቢያቸውን ቆሌ 
ከልብ ያከብራሉ፡:፡: 


በገብረተሰቡ ላይ ሊመጣ የሚችለውን አደጋ ለመከላከል፣ 
ግጭትና በሽታ  እንዲወገዱ፣- እንዲሁም የተስተካከለ ዝናብ 
እንዲዘንብ ቆሌውን በሥነሥርዓት ከተለማመኑ ችግሮች ይፈታሉ 
ብለው ያምናሉ:: ለምሳሌ ከርከር ውስጥ የሚገኘው የአይንባ ቆሊ 
በአንድ ተራራ ጫፍ ላይ በሚገኝ አንድ ብቸኛ ዛፍ ይኖራል 
ስለሚባል በተለይ የተሟላ ዝናብ እንዲያስገኝላቸው የእርሻው 
ወራት በሚጀመርበት ወቅት ይለማመኑታል፡፡: የጌጃን ቆሌ ተብሉ 
የሚታወቀው ደግሞ ከዚያ ቦታ ትንሽ አለፍ ብሎ በስተምዕራብ 
በኩል ከርከርን አቋርጦ በሚያልፍ ተረተር ጫፍ ላይ ይገኛል ነው 
የሚባለው፡: ይህን ቆሌ የመኸር ወቅት ሲደርስ ዝናቡ እንዲቀንስ 
ወይም እንዲያቆም ይለማመኑታል::- ቆሌዎችን በመማፀኑ 
ሥነሥርዓት ላይ ሁሉም የኅብረተሰብ ክፍል በተገኘበት በሕዝቡ 
መዋጮ የተገዛ ነጭ በሬ ወይም በግ ለመስዋዕት ይቀርባል፡: 
በሬው ወይም በጉ በቅማንቱ ቄስ ይታረድና ደሙን ቆሌዎች 
እንዲጠጡት ይተዋል፣ ሥጋውን ጥሬውንም ሆነ ቀቅለው ቄሶች 
ከበሉት በኋላ የተረፈውን መሬት ውስጥ ቀብረው ይሃሄዳሉ:: ይህ 
የቆሌ መኖሪያ ከባህል ጀግኖች ድግና ጋር ግንኙነት የለውም:፡: 


የኦሪት ሃይማኖት ከቅማንት አረማዊ ሃይማኖት ጋር 
ከመዋሃዱ በፊት ለቆሌዎችና ለሰማዩ መናፍስት ከምዝግና ይልቅ 
የበለጠ እለታዊ የሃይማኖት ሥነሥርዓቶች በስማቸው 
ይካሄድላቸው ነበር፡:: አሁንም ቢሆን ምዝግና የአማልእክቱ የበላይ 
ይሁን እንጅ እነዚህ መናፍስት የሚፈለጉና በየእለቱ የሚታወሱ 
ናችቸው:: 


62 


ሠይጣን 


ሠይጣን የሚለው ስያሜ ከኦሪት እምነት የተወሰደና 
በሁሉም አገዎች ዘንድ የታወቀ ልዕለ-ፍጡር ነው:: 
በኢትዮጵያዊያን «ጋአእል» ተብሎ ሲሰየም «ሠይጣን-ጋእል» ብሎ 
በአንድ ላይ አያይዞ መጥራት የተለመደ በመሆኑ ይህ ሁኑታ 
የእብራውያንና (ኦሪት) የአገው እምነቶች መደባለቃቸውን 
የሚያስረዳ አንድ ምሳሌ ነው:: ሠይጣን ክፉ የሆነ ነገር ሁሉ 
የሚመሰልበት ነው:: በቅማንት፣ በአማራና በፈላሻዎች አስተሳሰብ 
ሠይጣን በጣም ጥቁር የሆነ አስፈሪ መልክ ያለው፤ በሰውም ሆነ 
በእንስሰሳት አካል የሚመሰል እንደነጎድጓድና መብረቅ ያለ 
ከፍተኛ ኃይል ማምጣት የሚችል ልዕለ-ፍጡር ነው:: 


አንድ ሰው ከሠይጣን ጋር በመወዳጀት ክፉ ለመሥራት 
ሥልጣን ሊያገኝ ይችላል፡: እንዲህ ዓይነቱ ሰው ጋኔል ሳቢ ተብሎ 
ይጠራል::- ከዚህም በስተቀር ክብ በሆነው የኢትዮጵያ 
ቤተክርስቲያን በውጭ ባሉት ሦስት ግድግዳዎች መጋጠሚያ ሳይ 
በመፀዳዳትና ሽንት በመሽናት ግለሰቦች ጋኔል መሳብ እንደሚችሉ 
ይነገራል፡: በዶክተር ፎስተስ የልብወለድ መፅሐፍ እንደተገለፀው 
ጋኔል ሳቢ ይህን ሠይጣናዊ ሥልጣን የሚያገኘው ዘለዓለማዊ 
የሆነችውን ነፍሱን ሸጦ ነው:: አንድ ጋኔል ሳቢ ግለሰብ ሰውን 
ሊገድል፤ የሰዎችን ቤት በርቀት ሊያጥል፤ በሠይጣን እየተመከረ 
ሰውን ሊፈውስ፤ እንዲሁም ለአንዱ ድኀነትን ለሌላው ሀብትን 
ሊያመጣ ይችሳል፡፡ የጋኔል ሳቢን አገልግሎት በገንዘብም ሆነ ሌላ 
እቃ በመስጠት ማግኘት የተለመደ ነው:: ብዙ ሰዎች 
እንደሚያምኑት እነደቆሌዎች ጋኔልና ጋኔል ሳቢዎች በተራራ 
ጫፍና በወንዞች አካባቢ እንደሚኖሩ ነው:: ይህ ዓይነቱ እምነት 
ስለሠይጣን ያለው የኦሪታዊያን ዕምነትና ስለ ቆሌ ያለው የአገው 
እምነት እንዴት እንደተወራረሱ የሚጠቁም ነው:፡: 


ብዙ ጊዜ ደግሞ ከመጻሕፍት አንዳንድ ጥቅሶችን 
በመድገም የሠይጣንን ድጋፍ መጠየቅ እንደሚቻል ይነገራል፡፡ 
አብዛኛው የኢትዮጵያ ሕዝብ ያልተማረ በመሆኑ የክርስቲያን፣፤ 
የፈላሻና የአስላም ቀሳውስት አንዳንድ ጊዜ ጋኔል ይጎትታሉ 
ይሏቸዋል፡: እስከቅርብ ጊዜ ድረስ የሃይማኖት መጻሕፍት ያሉ 
ሲሆን የክርስቲያኖችና የፈላሻዎች በኢትዮጵያ ጥንታዊ ቋንቋ 
በሆነው በግዕዝ፤ የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ደግሞ በጥንታዊ 


63 





አረብኛ ቋንቋ የተጻፉ ናቸው:: እነዚህ በብራና ላይ በእጅ የተጻፉ 

መጸሕፍት ቅዱስ ናቸው ተብለው ሰለሚታመኑ ያልተማረ 

ክፍል በውስጣቸው የያዙትን ቁምነገር ስለማያውቀ በፍርሃት 

ሰለሚመለ ከታቸው የተማረው ክፍል ባልተማረው  ገጠራ ሳላይ 
“ቫን መሣሪያ ሲያደርጋቸው ቆይቷል፡፡ 


ቀሳውስት 


ወምበሮች፡ ወምበሩ የቅማንት የሃይማኖትና የፖለቲካ መሪ 
ነው:: በዚህ መልክ ሁለት ሥልጣን አጣምሮ መያዙ በሌሉት 
ጉሣዎች ያልተለመደ በመሆኑ ቅማንትን በሰሜናዊው ማዕከላዊ 
ኢትዮጵያ ካሉት ሌሉች ጉሣዎች በጣም ልዩና ብኾኛ 
ያደርገዋል፡: ስለወምበሮችና ስለሌሎች ተሳውስት በፖለቲካው 
ረገድ ስላላቸው ሚና በዚህ መጽሐፍ በምዕራፍ ሰድስት ላይ 
ይታያል፡:: ከዚህ ላይ ሳይጠቀስ የማይታለፈው ግን ቀሳውስት 
በሥልጣን ተዋረድ በሚገባ የተደራጁና በሰዎችና በሰማያዊው 
ዓለም ካሉት አካላት ጋር ግንኙነት ማድረግ የሚያስችላቸውን 
ተገቢ የሆኑትን መደበኛ የአመራር ሥርዓቶች መማርና ማወት 
እንዳለባቸው ነው:: 


ወምበሩ በግብረ-ገብ የታነጸ፥፡ የፍፁምነት ምሳሌ የሆነና 
የኀብረተሰቡ ምድራዊ መልካም ጠባይ የበላይ ጠባቂ እንደመሆኑ 
በግልጽ ቅማንትነትን  ያንፀባርቃል:: በዋና ዋና ክብረ-በዓላት 
ሥነሥርዓት በመሪነት በመገኘት ተፈጥሮ ያላትን ዘጋ እንድት 
ለግሳቸው በሚያደርጉት ሥርዓተ-ቅዳሴዎች ላይ ይገኛል፡፡: የተስተ 
ካከለ የአየር ጠባይ እንዲኖር፣ በሸታና አንዳንድ የግል መጥፎ 
እድል እንዳያጋጥም፣ አደገኛ አውሬዎች እንዲጠፉና ሕገ-ወጦች 
እንዲቀጡ ወንበሩ በመጸለይ የቅማንት ሕዝብ የማያሰጋና 
የተረጋጋ ኑሮ እንዲኖር ያደርጋል:: ዋና ሥራው ደግሞ አንድ 
ሰው ሲሞት ከቀብሩ በፊት ሟች ወደ ገነት እንዲገባ 
እንዲያስችለው የሚመራቸው ሥርዓተ-ጸሎቶቸ ናቸው:: 


በተጨማሪም ወምበሩ በሰዎችም ዘንድ ሆነ በተፈጥሮ 
ልምላሜ እንዲኖር ይጸልያል፡: በአፀፋው አንዲት መካን የሆነች 
ሴት ለሚደረግላት ጸሎት ስጦታ ትሰጣለች:: ወምበሩ በዓመት 
አንድ ጊዜ በሚኖረው ዋናው ክብረ-በዓል በፀደይ ወራት 
የሚደረገው የልምላሜ ሥርዓተ-ጸሎት ነው:: በዚህ በዓል ወምበሩ 


64 


መስዋእት አያቀርብም:: እንዲየውም ቢላዋም ሆነ የጦር መሣሪያ 
በእጁ መያዝ ስለማይፈቀድ ምግቡ እንኳን ሳይቀር ተቆራርጦ ነው 
የሚሰጠው:: በነገራችን ላይ ሁለት የከፍተኛ ወምበሮች መደቦች 
ነበሩ፡፡: አንዱ በከርከር የሚገኘው ሲሆን ከ1950ዎቹ ዓ.ም. አጋማሽ 
ጀምሮ ወምበር አልተመደበበትም:: ሌላው ደግሞ ጭልጋ 
የሚገኘው ወምበር ነው:: ጥንት በከርከርና በጭልጋ ወምበሮች 
ሥር አነስተኛ ሥልጣን የነበራቸው ንቡፁስ ወምበሮች የነበሩ መሆኑ 
ቢታወቅም በ1880ዎቹ ዓም ቅማንቶች በክርስትና ሃይማኖት 
በመጠመቅ የአማራን ባህል እንዲቀበሉ ማድረግ ከተጀመረበት 
ጊዜ ጀምሮ እየከሰሙ መጥተዋል:፡: 


አንድ ወምበር ሲያረጅ ወይም ሲሞት የቅማንት ወንዶች 
ከ«የታንቲ» የዘር አብራክ ክፍል ከተሻለውና የበለጠ ክብር ካለው 
ከ«ክብር» የዘር አብራክ ክፋይ ተተኪውን ይመርጣሉ፡ የጭልጋ 
ወምበር የቄስ ሐረግ ካላቸው ከባዙ፣ ከጋድሁና ከሸማናሁ ትውልድ 
ምርጫ ተካሂዶ አንዱ የሚሾም ሲሆን የከርከርም ወምበር በዚሁ 
ዓይነት ሥነሥርዓት የቄስ ሐረግ ካላቸው ከናዚ፤ ከየንጋሲና ከየዛና 
ትውልድ ይመረጣል፡፡ 


በዳግማዊ አፄ ምኒሊክ ዘመነ መንግሥት (እ.ኤ.አ. 1889- 
1913 ዓ.ም.) አስረሳ የተባሉት ለመጨረሻ ጊዜ በምርጫ የተሾሙት 
የከርከር ወምበር በ56 ዓመት ዕድሜያቸው ነበር፡:፡፡: ወምበር አስረሳ 
በአባት የዘር ሐረግ የናዚ ዘር ነበሩ:: እሳቸውን የተኩት ወምበር 
ጐሹ የተባሉ የያንጋሲ የአባት ጐሣ ዘርፍ ተተክተው በቦታው ላይ 
ቆይተዋል፡፡ እ.ኤ.አ. በ1915 ዓ.ም. አካባቢ የአስረሳ ልጅ ጐንጥ 
በ45 ዓመታቸው በምርጫ ሳይሆን በሕዝብ ጠቅሳላሳ ስምምነት 
ወምበር ሆኑ:: በዚያን ጊዜ ግማሽ የሚሆነው የቅማንት ሕዝብ 
ክርስትናን ተቀብሎ ነበር፡: የወምበሮች ሥልጣን በአለመግባባትና 
በረብሻ ምክንያት አደጋ ላይ በመውደቁና ወምበሮች ጥንት ያገኙ 
የነበረው ጥቅማጥቅም እየተመናመነ በመምጣቱ ከሦስቱ የታወቁ 
ዘሮች የነበሩት ወንዶች ለኃላፊነቱ ብዙም አልጓጉለትም ነበር፡: 
ቀደም ብሎ ።«ከመዘና» (ከፍተኛ ቄስ) የነበሩት ወምበር ጐንጥ 
ማንንም ሳይተኩ እ.ኤ.አ. በ1955 ጐንደር ከተማ ውስጥ ሞቱ፡: 


ስለመጨረሻዎቹ ስምንት የጭልጋ ወምበሮች ስምና 
ሌሎቸም ማስረጃዎች ይገኛሉ፡: ቀደም ብለው የነበሩት ሁለት 
ወምበሮች ቤጋባ እና አይከል ቅማንትኛ ስም ሲኖራቸው ከቅርብ 


65 





ጊዜ ወዲህ የነበሩት ግን የአማርኛ ስም ነው የነበራቸው:: (ከግል 
የዘር ሐረግ ቆጠራ እንደምንረዳው ቅማንቶች የአማርኛ ሰም መጠ 
ቀም የጀመሩት ከአራትና ከአምስት ትውልዶቸ በፊት ማለትም 
ከ1800ዎቹ እስከ 1850 ዓ.ም. እ.ኤ.አ. ባለው ጊዜ ውስጥ ነበር::) 
ይህም የሚያሳየው ቅማንቶች የአማራን ባህል መቀበል የጀመሩት 


የአማራን ባህል እንዲቀበሉ ከተሰበኩበት ጊዜ በፊት መሆኑን 
ነው:: 





ወምበር ሙሉነህ መርሻ፤ የቅማንት ዋናው የፖለቲካና የሃይማኖት መሪ፡: 
66 


አንድ የጭልጋ ወምበር እ.ኤ.አ. በ1889 ዓ.ም. ተመ ርጠው 
በምትካቸው ደግሞ ሌላ ተተኪ ወምበር አ.ኤ.አ. 1929 ዓ.ም. 
እንደተመረጡና እስከ እ.ኤ.አ. 1941] ዓ.ም. ካገለገሉ በኋላ ከዚህ 
ዓለም በሞት ሲለዩ የአሁኑ ወምበር ሙሉነህ መርሻ ተመርጠዋል፡።: 
በዚያን ጊዜ ዕድሜያቸው ብቁ እስኪሆን ድረስ አባታቸው 
በሞግዚትነት ሥራውን ዖከናውኑላቸው ነበር፡: በወቅቱ በክርስቲ 
ያንነት ያልተጠመቁ አምስት መቶ ያህል ተከታዮች ነበሯቸው፡፡ 


አንድ ወምበር ከተመረጠ በኋላ በሕዝቡ ይመረቃል፡። ነባሩ 
ወምበር በሞት ምክንያት ያልተተኩ ከሆነ ከሕዝቡ ጋር ሆነው 
አዲሱን ወምበር ይባርካሉ:: ሲመረቅ ለልምላሜ ችግር ፍቱን ነው 
ተብሎ ስለሚገመትም በእጩው ወምበር ላይ እርጥብ አረንጓዴ 
ሣርና ቅጠል ይርከፈከፍበታል:: በመቀጠልም ሕዝቡ «መሬት 
የተባረከች ትሁን፣ ሰላም፣ ፍቅር፣ ሲሳይና ጤና ይስጠን» ይሳል፡፡ 
ቀጥሎ ተመራጩ በወምበሩና በአዛውንቱ ቀሳውስት ትምህርት 
ይሰጠዋል፡: ቦታውን ከመረከቡ በፊት ትምህርቱን በሚገባ ማጠ 
ናቀቅና ነባሩ ወምበር ከዚህ ዓለም በሞት እስከሚለይ ድረስ መጠ 
ባበቅ ይኖርበታል:: ኃላፊነቱን የሚረከብበት ወቅት ሲደርስ ወደ 
አንድ ድግና ሄዶ ነጭ ጥምጣሙ ይባረክለታል፡፡: በማግስቱ ሁለት 
ዓይነት ሌሎች ሥነሥርዓቶች የሚካሄድበት ቀን ይሆናል፡: አንዱ 
ሥነሥርዓት ወደ ገነት ሊያስገባ ይችላል ተብሎ የሚገመተው 
«የቁም ተስካር» ሲሆን ሌላው ደግሞ ወምበሩና ቀሳውስቱ ክህነት 
ሲቀበሉ የሚደረገው «የካው ሥነሥርዓት  ነው:: ከነዚህ 
ሥነሥርዓቶች በኋላ ወምበሩ በቀሳውስቱና በሕዝቡ ሳይ ሥልጣን 
ይኖረዋል፡፡ ከዚያም የጭልጋ ወምበር ስጦታዎችን በመያዝ ወደ 
ከርከሩ ወምበር ተጉዞ በክብርዋ ድግና በሚደረግ ሥነሥርዓት 
ሹመቱ ይመረቅለታል፤ በረከተ ፀጋውንም ይቀበላል፡፡ ከክብረ-በዓሉ 
በኋላ እስከ ሦስት ቀን የሚደርስ ጉብኝት አድርጐ ለጭልጋው 
ወምበርና አጃቢዎቹ ሁሉ የምግብና የመጠጥ ድግስ በከርከሩ 
ወምበር ተደርጐለት የበዓሉ ፍፃሜ ይሆናል፡:: እዚህ ሳይ በ19ኛው 
መቶ ክፍለ ዘመንና ከዚያም ቀደም ብሎ የጭልጋው ወምበር 
የበላዩ የሆነውን የከርከርን ወምበር በየዓመቱ ስጦታ ይዞ በመሄድ 
መጠየቅ ባህሳዊ ግዴታው እንደነበር እንረዳለን:፡: 


እያንዳንዱ ቤተሰብ የአንድ ሰው ጉልበት በዓመት ሶስት 
ቀን በአካባቢው ላለው ወምበር መስጠት ነበረበት:: ይኸውም 
አንድ ቀን ለእርሻ፣ ሁለተኛው ቀን ለአረሞና ቀሪው ሦስተኛው 


67 





ቀን ደግሞ ሰብል ለመሰብሰብ የተመደበ ነው:: ባለፉት ኦስርተ 
ዓመታት ቅማንቶች ለወምበሩ ይከፍሉት የነበረው ግብር 
በመቋረጡ ዋናው የገቢ ምንጩ ከሕዝቡ የሚሰጠው የጉልበት 
አገልግሎት ነው:: በተረፈ ወምበሩ ለሚያካሄዳቸው ጥቃትን 
ሥነሥርዓቶች አሞሌ ጨው፥፣ ከፍ ላሉ ሥነሥርዓቶች ደግሞ 
እህልና ከብት ይሰጠዋል:: እንዲሁም ለድግስ ከብት ወይም በግ 
ሲታረድ አንድ የኋላ እግር ሙሉ ነቀላውን መስጠት ባሕላዊ 
ግዴታ ነበር:: 


ከፍተኛና ዝቅተኛ ደረጃ ያላቸው ተሳውስት፡:: ከወምበሩ 
ቀጥሎ ሁለት የተለያየ ደረጃ ያላቸው ተሳውስት አሉ:: «“ከመዘና» 
እየተባለ የሚጠራው ከፍተኛ ቄስ ከ«ክብር» ዘር የሚመረጥ ሲሆን 
«አባጋፊፈያ» እየተባለ የሚታወቀው ዝትተኛ ቄስ ደግሞ ከየታንቲ 
ዘር ይመረጣል:: እንደወምበሩ ሁሉ ቀሳውስቱ የሚመረጡት 
ከጥንት ጀምሮ የሃይማኖት መሪዎች ከሚወጡበት የዘር ሐረግ 
ካላቸው ጐሣዎች ነው:: አንድ ሰው ለቅስና ብተ ይሆናል ተብሎ 
ከተመረጠ በኋላ ሕዝቡ ወደ ወምበሩ በማቅረብ እንዲባረክና 
ሹመቱ አንዲፀድቅለት ይደረጋል:: ለዚሁ አገለግሎት ወምበሩ 
ሁለት አሞሌ ጨው ወይም ሁለት ማሪያ ቴሬዛ ብር ይሰጠዋል:: 
ከዚያም ቀጥሎ ቄሱ ሥራውን መለማመድ ይጀምራል፡:: 
መሠረታዊ የሆነውን ሥልጣን የሚያገኘው በሃይማኖታዊ 
ሥነሥርዓቶች ላይ አዘወትሮ ተገኝቶ በመለማመድ ነው:: ከጥቂት 
ዓመታት በኋላ ቄሱ ወደ ወምበሩ ይሄድና የተባረከውን ነጭ 
ጥምጣም ያገኛል:: በመጨረሻም እንደወምበሩ የ«ካሣ› እና የቁም 
ተዝካር ሥርዓተ-ቅዳሴ ተደርጐለት የካህንነት ደረጃ የመስጠቱ 
ሥነሥርዓት ይፈጸማል:: ወምበሩ ከአንድ አሞሌ ጨው እስክ 
አንድ ላም ወይም በሬ የሚደርስ መቀጫ በመጣል የቀሳውስቱን 
ሥነምግባርና ሥራቸውን በአጠቃላይ ይቆጣጠራል፡: 


ማንኛውም ኅብረተሰብ የዕለት ተዕለት ሃይማኖታዊ 
ተግባሮችን የሚከታተልለትና የሚያስፈጽምለት ቢያንስ አንድ 
ከፍተኛና አንድ ዝቅተኛ 'ቄስ ይኖሩታል:: አንድ መስዋዕት 
በሚባረክበት ጊዜ ከፍተኛው ቄስ በሬ ወይም በግ ወይም ዶሮ 
ሲያርድ ፣ ዝቅተኛ ቄሶች የእንስሳውን እግር መያዝ 


68 


ኞኞ. 








ከመዝናው ወደም ከና-:ተኛው የጭልጋ ቴስ ጋቢ ደርበውና 
ጥምጥ"ሃገፕውን አድርገው በእጃቸው ነጭ የፈረስ ጭራ እንደያዙ:፡: 


ይኖርባቸዋል:: አያንዳንዱ ቴስ በጋራም ሆነ በተናጠል በቅዳሴ 
የመሳተፍ ድርሻ አለው:: በተጨማሪም ዝቅተኛው ቄስ 


69 





በሥነሥርዓቱ ላይ በገና ያሰማል፡:: ሁለቱ ቄሶች በአንድ ላይ ሆነው 
የአየሩን ጠባይ ለመቆጣጠርና እንስሳትም ከበሽታቸው እንዲፈወሱ 
ጸሎት ሆደርሳሉ:: እንስሳት ሲታመሙ ከብቶችን በአንድ ላደ 
ሰብስበው ይጸልያሉ፡: ይህ ጸሎት በሚደረግበት ጦቅት አንደኛው 
ቄስ አንድ በግ በእቅፉ ይዞ በከብቶች ዙሪያ ካዞረው በኋሳ በጉ 
ይታረድና ደሙ በከብቶች ላይ ይረጫል፡: 


ቀሳውስቱ በኑዛዜ ሥነሥርዓት፣ ዝናብ አንዲስተካከልና 
ስለከብቶች ጤንነት ይጸልያሉ፡:- ለሚያደርጉት. የጸሉት 
ሥነሥርዓቶች ክፍያው በአሞሌ ጨው ነው:: ዋናው የገቢ 
ምንጫቸው ግን ከእያንዳንዱ ቤተሰብ አንድ ጐልማሳ ለቀሳውሰቱ 
ከሚሰጠው የጉልበት አገልግሎት ነው:: እንደወምበሩ እያንዳንዱ 
ቄስ በዓመት ከአንዱ ቤተሰብ የሦስት ቀን ጉልበት ሥራ ማለትም 
አንድ ቀን ለእርሻ፣ አንድ ቀን ለአረሞ ሌላው አንድ ቀን ደግሞ 
ለሰብል ስብሰባ የሚውል አገልግሎት (ኩዳድ) ያገኛል፡ፎ፡ ከዚህም 
በስተቀር ምንግዜም ቢሆን የኅብረተሰቡ አባል ድግስ በሚደግስበት 
ጊዜ ቀሳውስቱ በግብዣው ላይ ን እንደፈለጉ መመገጧ 
ይትላሉ፡:፡: 


አነስተኛ የፖለቲካና የሃይማኖት ነክ ሹመት:: ከሃይማ 
ኖትና ፖለቲካው ጋር ግንኙነት ያላቸው፣ ነገር ግን ከቅስናው 
ዓለም ጋር ግንኙነት የሌላቸው ሦስት የሥራ መደቦች አሉ:: 
ከእነዚህም በጣም ከፍተኛ ግምት የሚሰጠው ከክብር የዘር ሐረግ 
በወምበሩ ተመርጦ የሚሾመው አፈሊቅ (ቃል አቀባይ) እየተባለ 
የሚጠራው ነው:: ዋና ተግባሩ ወምበሩ በሚሰጠው መመሪያ 
መሠረት አንዳንድ ምርመራዎችን በማጣራት ለጭቅጭቆች 
መፍትሄ መፈለግ ነው:: ማጣራት የሚደረግባቸው ጉዳዮች ብዙ 
ጊዜ በገበሬዎች መካከል የእርስ በአርስ ግጭቶችና የአረማዊው- 
ኦሪታዊው ሕግ መጣስ ሲያጋጥሙ ነው:: ሌላው የሥራ መደብ 
ደግሞ በክብረ-በዓል ቀን የዋናው አስተናጋጅነት (ጋላሲሞ) ሥራ 
ነው:: ይህም ከክብር የዘር ሐረግ ካለው የሚመረጥ ሆኖ ዋና 
ተግባሩ  ለክብረ-በዓል- የተዘጋጀውን ጠላና የሽምብራ ቁጣ 
(ሻምኩራ) በሚገባ ለሕዝቡ በትክክል እንዲዳረስ ማድረግ ነው:: 
ምግቡ በቂ ካልሆነ በተጨማሪ ሕዝቡ ምግብ እንዲያቀርብ ማዘዝ 
ሥልጣን አለው:: ሦስተኛው የሥራ መደብ ደግሞ .«ማሻና» 
ይባላል፡:: ኃላፊነቱ «መስኪ» የተባለውን የተባረከ 





70 





ጠላ ወደ ሥነሥርዓቱ ቦታ አምጥቶ መቅዳትና ማከፋፈል ሲሆን 
ከየታንቲ የዘር ሀረግ የሚመረጥ ነው:: 





6 ከ 
ሻን 
፦. -፡' 
* == «* 
<.ዱ -=.. 
|. 
፦- 
ያ 
ርነ 
፡ ; ጣር. ።.፡ 
“/. ጣኔ38ክህ3 ፤-! ፎቶ ፡ 
' እ ነከ' ቺ 
ላ << ኒነ 
ልቲ ‹ ሦህ 
ከር: ቁ.) 
ር 





71 


ምፅራፍ አምስት 


ከቅማንት አማልዕክትና ከቅስናው ዓለም 
ውጭ ያሉ መናፍስትና ባለሟሎቻቸው 


የግል መናፍስት፥፣ ቆሌዎች፣ ጂኒ እና ሌሎች ከዚህ በታች 
የምናያቸው ልዩ ልዩ የበሽታ መናፍስት በቅማንት፤ በሌሉች 
አገዎች፡- በክርስቲያንና በእስላም አማራዎች ዘንድ የታወቁ 
ናቸው:: ስለመናፍስት አመጣጥ በቅማንቶችና በሌሉት ጉረቢቤት 
በሆኑ ሕብረተሰቦች የሚነገር ተረት አለ:: ይኸውም:- ኣዳምና 
ሔዋን ብዙ ልጆች እንደነበሯቸውና ከእለታት ኣንድ ቀን 
እግዚአብሔር ሄዋንን ልጆቿን በሙሉ እንዲያሳያት ሲጠይቃት 
ሌሉቹን ደብቃ ሠላሣዎቹን ብቻ ታሳየዋለች:: እግዚአብሔርም 
በዚህ ተቆጥቶ «የደበቅሻቸው ልጆችሽ ለዘለዓለም ተደብቀው 
ይኑሩ፤ ያሳየሽኝ ልጆችሽ ደግሞ ሁልጊዜ የሚታዩ ይሁኑ» አላት 
ይባላል:: ሊላው ዓይነት ትረካ ደግሞ አዳምና ሔዋን አስራ 
አምስት ቆንጆ ልጆችና አስራ አምስት አስቀያሚ ልጆች 
እንደነበሯቸውና አንድ ቀን እግዚአብሔር ሔዋንን ልጆቿን 
እንድታሳየው ሲጠይቃት ቆንጆዎቹን ልጆች ደብቃ 
አስተያሚዎቹን ስላሳየችው እግዚአብሔር ተቆጥቶ የደበቀቻቸውን 
ልጆች፣ በጨለማና በጥላ ውስጥ እንዲኖሩ ረገማቸው ይባላል:: 
እንደትረካው የሚታዩት ልጆች የአሁኑ የሰው ልጆች ጥንታዊ 
ትውልድ ሲሆኑ የተደበቁት ግን በጨለማ፣ በውሃ ውስጥ፣ በሰዎች 
ላይ ተሣፍረው የግል ቆሌና መናፍስት ሆነው እንዲኖሩ ተደረገ 
ነው የሚባለው:: አንዳንዶቹ መናፍስት ሰዎችን የሚጠብቁና 
ስለደኀንነታቸውም ለእግዚአብሔር የሚጸልዩ ናቸው ይባላል:፡: 


ዛር፣ የግለሰብ ውቃቢ 


ቃልቻነት:: ሃምሣ አራት ዓመት ዕድሜ ያለው የአቶ ረዳ 
ወንድም፣ አዮ እንደሌላው ቅማንት ሁሉ ዋና ሥራው ግብርና 
ቢሆንም በትርፍ ጊዜው የቃልቻነት ሥራ ይሠራል:: አዮ፥ ዛርና 
የግል ውቃቢ ላላቸው ሰዎች የዛር አለቃ በመሆን ከአቶ ረዳ ቤት 
አንድ ሺ ጫማ ርቆ ከሚገኘው ቤቱ አጠገብ አንድ ልዩ ቤት 
ውስጥ የቃልቻ ሥራውን ያከናውናል:: ባለዛሮች ከሌሎች የአገው 
ዘር፣ ከክርስቲያን ወይም ከአስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ሊሆን 
ቢችልም የማንኛውም ሃይማኖት ቄስ ግን አይሆንም:: በሕዝቦች 


72 





ዘር አጥዎች (አንትሮፖሎጂስት) አመዳደብ ባለዛር ከልዩ ልዩ 
መናፍስት ጋር በመገናኘት ልዕለ-ፍጡራዊ ተግባሮችን ለማከናወን 
የሚሞክር በቃልቻነት የሚመደብ ሰው ነው:: እነዚህ አነስተኛ 
ውቃቢዎች (መናፍስት) ሲሆኑ በባለዛሩ ላይ ሲሠፍሩ ሰውዬውን 
የእነሱ ቃል አቀባይ ያደርጉታል:: የቅማንትና የሌሎች 
ጐረቤቶቻቸው ቃልቻዎች ብዙ ጊዜ የባለውቃቢዎች መሪ ናቸው:፡: 


ቃልቻነት በቴክኖሎጂ ኋላቀር በሆኑ አዳኞችና ፍራፍሬ 
ለቃሟ በሆኑና በዝቅተኛ እርሻ ላይ በተሰማሩ ዝቅተኛ 
ኀብረተሰቦች የተለመደ ነው:: ቅስና ግን በቴክኖሎጂ በገፉና 
ይበልጥ ውስብስብ በሆነ ማጭኀበራዋና በእርሻ ኤኮኖሚ በተደራጁ 
ኅብረተሰቦች ውስጥ የሚከሰት ሥርዓት ነው:: በቅማንት አገር 
እንደ አዮ ያሉት ባለዛርና ዛር መሰል የግል ውቃቤ የአገው ሕዝብ 
የቅስና እና የአማልእክት ሥርዓት ከመመሥረቱ በፊት የነበሩ 
የጥንታዊው የአገው ትውፊቶች ናቸው:: በዚያ ጥንታዊ ዘመን 
«የሰማዩ እግዚአብሔር» በጣም ስለሚርቅባቸው ትኩረት የሚሰጠ 
ው በቅርብ ለሚገኙት ቃልቻዎችና ዝቅተኛ ውቃቤዎች ነበር፡:: 
ይህ ዓይነቱ የቃልቻ እምነት አደረጃጀት ሥርዓት እስከ ቅርብ 
ጊዜ ድረስ በኩምፈል ኣገዎች ተግባራዊ ሲሆን የቆየ ነው:: 
በአንዳንድ ምሑራን አስተያየት ይህ «የሰማዩ እግዚአብሔር» ዛር 
እንደነበርና ቆይቶም ደረጃው ወደ ቆሌ ወይም ውቃቤ (መንፈስ) 
ዝቅ ብሎ እንደወረደ የሚነገረው በተጨባጭ ማስረጃ ባለመደገፉ 
ተቀባይነት የለውም:: 


በቅማንትና በጐረቤቶቻቸው ዛር ከሁሉም መናፍስት 
በጣም የታወቀ የግል ውቃቤ ነው:: አንድ ግለሰብ አንድ ዛር 
ወይም ከዚያ በላይ ሌሎች የግል ውቃቤዎች ሊኖረው የሚችል 
ቢሆንም አብዛኛው ሰው ግን ምንም የለውም፥ ያላቸውም ቢሆኑ 
ዛሩ ለወራት፣ ለዓመታት ላይሾም ይችላል:: ዛር ወንድ ወይም 
ሴት ሊሆን ይችላል: አብዛኛውን ጊዜ ግን ዛሩ የሚይዘው 
እንደፆታው ነው:: እንደየሁኔታው ዛር ደግ ወይም ገለልተኛ 
(አድፋጭ) ፣ ነገር ግን ሳይንከባከቡት ከተውት ተንኮለኛ በመሆን 
በሸታና ሌሎች መጥፎ ዕድሎችን ሊያስከትል ይችሳላል:: ዛር 
ግለሰቡን በተፋጥጥሩ ሥር በማድረግ ያስጐጉራዋል፥ ያስለፈልፈዋል:፡: 
ምንም እንኳን ሁሉም ቅማንት ዛር መኖሩን ቢያምኑም ወምበሩና 
ቀሳውስቱ ከውቃቤ ጋር የተያያዘ የቅዳሴ ሥነሥርዓት እንዲካሄድ 
አይደግፉም፥፣ አይፈቅዱም:: እንደሌሎች የዛር አለቆች ሁሉ የአዮ 


7ን 








ዛር ከግለሰቦች ዛር የበለጠ ኃይለኛና አዋቂ ነው፡፡: በመሆኑም 
በሰዎች ላይ ተፅዕኖ ማድረግ የሚያስችለውን እውቀትና ማሰረጃ 
ከሌሎች ውቃቢዎች ማግኘት ያስችለዋል፡፡ ይህን ትሉታ ሊያገኘ 
የቻለው ከአንድ ዘመዱ የነበረውን ውቃቢ በመውረሱ ነው:: 
ሌሎችም ባለውቃቤዎች ለዘመናት ኃይለኛ የሆነ ውቃቤ ይዘው 
ከቆዩ ወደ ቃልቻንት ደረጃ ይሸጋገራሉ፡፡ 


ረጅምና ቀጥ ያለ ቁመና ያለው አዮ ሸበቶና ራሰ-በራ 
ነው:: ይህን የቃልቻ ሥነሥርዓት በሚያካሄድበት ጊዜ ልዩ የሆነ 
ነጭ ልብስ ይጉናፀፋል:: አንዳንድ ቃልቻዎች ደግሞ ደማቅ ቀይና 
ቢጫ የሆነ ግምጃ ይለብሳሉ፡: ረዥም የሆነ ጨሌ በአንገታቸው 
ያጠልቃሉ፥ በአብዛኛው ጣቶቻቸው ቀለበቶች አሏቸው! 
ፀጉራቸውን ያጐፍራሉ፤ እንዲሁም በሰውነታቸው ሳላይ አንድ 
ወይም ሁለት ደውሎች ያንጠለጥላሉ:: ብዙ ጊዜ አነስተኛ የብረት 
ዘንግ ወይም የእንጨት እጀታ ያለው ጭራ ከእጃቸው አይለይም:: 
በአጠቃላይ ሲመለከቷቸው ቃልቻዎች በአሜሪካ ዩኒበርስቲዎች 
ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የሚታዩትን «ሂፒዎችን» ይመስሰሳላሉ፡፡ 


አንዳንድ ከውቃቤያቸው ጋር የተጣሉ ሰዎች ወይም 
ከራሳቸው ጋር ያልተለማመደና ያልተግባባ አዲስ ውቃቤ የተሳፈ 
ረባቸው እንደሆነ ወይም ከዛር ጋር የተዛመደ ወይም ያልተዛመደ 
አንዳንድ መረጃዎችን ለማግኘት የሚሹ ሰዎች ወደ አዮ ቤት 
ይመጣሉ፡፡ እንደ አዮ ያለ የታወቀ ቃልቻ ቡና የሚያፈላ፤ እሳት 
የሚቆጣጠርና ሥነሥርዓት የሚካሄድበትን የቃልቻ ቤት 
አስተካክሎ የሚይዝ «ከዳሚ» የተባለ አገልጋይ ይኖረዋል፡: 
እንደሌሎቹ ቃልቻዎች ዛር የያዛቸው ሰዎች ዛሩ የሚሾምበትን 
(የሚወርድበትን) ምሸት ቀጠሮ ይይዛል፥- ነገር ግን የዛር 
ሥነሥርዓት ሊካሄድ የሚችለው ወደ ምሽቱ ቢሆንም በእርግጥ 
ዛር የተሣፈረበት መሆኑና ሊወርድም ዝግጁ መሆኑ ሲረጋገጥ 
ነው:: ስለዚህ አዩ አስቀድሞ በቀን ይህን ግለሰብ ማየት አለበት:: 
በቀነ ቀጠሮው የአዮ ዛር ይወርድና ከግለሰቡ ዛር ጋር በአፈ-ቀሳጤ 
ነት ይነጋገራል፡።፦ አንዳንድ ጊዜም የሰውየው ዛር እንዲወርድ 
ያግባባና ዛር ለዛር ይነጋገራሌ፤ ወይም በሸተኛው ደካማ ከሆነ 
አዮ ወደ ደምበኛው ቤት በመሄድ አገልግሎት ይሰጣል፡፡ 


ቃልቻው ለሚሰጠው አገልግሎት ቡና፤ ምግብ፣ አረቄና 
ገንዘብ በስጦታ መልክ ያበረክቱለታል፡: አንድ ግለሰብ ከአንዱ 


74 


ቃልቻ ተገቢውን ፈውስ ካላገኘ ወደ ሌላው ቃልቻ ይሄዳል፡፡ 
ከአንዱ ቃልቻ ወደሌላው ለብዙ ጊዜ ሲሄዱ ቆይተው ከበሽታው 
ሳይፈወሱ የሚሞቱም አሉ:: ጥቂት ደንበኞች ከአዮ ጋር ለብዙ 
ዓመታት ቆይተው ሊላ ደንበኛ የተኩም  አይጠፉም:: በቅርቡ 
አንዲት የሴት ቃልቻ ከጉረቤት ካለ ኅብረተሰብ ብቅ በማለቷ 
አዮን እየተው ወደ እርሷ እየጐረፉ ናቸው:: 


የቃልቻው ሥራ በምሽት ተጀምሮ እስከ እኩለ ሌሊት 
ይዘልቃል፡:: አስቀድሞ በተሰጠ ማሳሰቢያ መሠረት ደንበኞች 
እንደተሰበሰቡ አዮ በመጋረጃ ተከልሎ በወንበር ወይም በአርጩሜ 
ላይ ይቀመጣል፡:: ዛር የተሾመባቸውንና ያልተሾመባቸውን አዲስ 
ጅማሪዎችን ለመለየት በአለንጋ ይገርፋቸዋል፣ ወይም በሹል ነገር 
ይወጋቸዋል፣ ወይም ደግሞ በእሳት ምድጃ ላይ እንዲንከባለሉ 
በማድረግ ቃጠሎው ወይም ሕመሙ ያልተሰማቸው ከሆነ 
በትክክል ዛር የተሳፈረባቸው መሆኑን ይለያል፡: ከዚህ ሥነሥርዓት 
በኋላ ዛር ተሳፍሮባቸዋል ተብለው የተለዩት የተሰብሳቢዎቹ አባል 
ይሆናሉ፡: ያልፀዱ ማለትም ባለፈው ሌሊት ግብረ-ሥጋ የፈፀሙ 
ወይም ከወር አበባቸው ያልፀዱ ሴቶች ወደ ቃልቻው ቤት 
መግባት አይፈቀድላቸውም:: 


በዛር አለቃው ቤት፡: የምሽቱ ሥነሥርዓት በሚካሄድበት 
ጊዜ የመጋረጃው ግርዶሽና አደናጋሪ የሆነው ‹የዛር ቋንቋ» 
ግርግር ሁሉ ተሰብሳቢዎች በፍርሃት ተውጠውና ተወናብደው 
ስለቃልቻው ሚሰጢራዊ ሥራው ምንም ዓይነት ጥያቄ እንዳያነሱ 
የተደረገ ሸፋን ነው:: የአዮ ደንበኞች ከምድጃው በሚነደው እሳት 
ጭላንጭል እየተያዩ በጭቃና በጨፈቃ በተሠራው ቤት ውስጥ 
እርጥብ ሣር በተጐዘጐዘ ወለል ላይ ተኩልኩለዋል፡: አዮ በመጋረጃ 
ተሸፍኖ በታዳሚዎች በሚደረገው ጭብጨባና የራሱን የዛር ዘፈን 
አጅቦ በሚደለቀው ድቢ (ከበሮ) ግድግዳዎች እየተንቀጠቀጡ ነው:፡: 
የድቢውን ምት ተከትለው ሰዎቹ ሁሉ ያጨበጭባሉ፤ ከእርሱ 
ጋርም አብረው ያዜማሉ፡: 


በዚያች በሰዎች በተጣበበች ቤት ከባድ የሆነው የቡናና 
የዕጣን ጭስ ሽታ እራስ የሚያዞር ነው:: ከዚህም በስተቀር 
የሚያጉረመርመው የሰው ድምፅ ከሚጠጣው አረቄና ከሚታኘከው 
ጫት ጋር ተደበላልቆ ሁኔታውን ልዩ ያደርገዋል: ዛር ያሳቸው 
ሰዎች ዛሩ ወርዶ ማጉራት ይጀምራሉ፡: አንድ ሰው በአንድ ዛር 


75 





ወይም በተከታታይ በሚሾሙ ዛሮች ሊያዝ የሚችል ቢሆንም 
በአንድ ጊዜ ከአንድ በበለጠ ዛር አይያዝም፡: 


አዮ ከእያንዳንዱ ግለሰብ ዛር ጋር በዛር ቋንቋ እየተነጋገረ 
እንደገና በመተርጐም ግለሰቡ ዛሩን ለማስደሰት ምን መሥፈጸም 
እንዳለበት  ያስረዳል፡: ዛር የተሾመበት ሰው በራሱ ቋንቋና 
እንዲሁም ልዩ በሆነ ድምፅ በዛር ቋንቋ ይናገራል፡፡ 


የዛር ቋንቋ ይለያያል፡:፡: የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ የሆነ 
ቃልቻ ከቁርዓን አንዳንድ ብዙ ሊገቡ የማይችሉ ሐረጐጉችን በመጠ 
ቃቀስ ለመናገር ይሞክራል፥፣ የአንዳንድ ስዎች ዛር ደግሞ ብዙ 
ለመረዳት በማይቻል ሁኒታ በመንተባተብ ኦሮምኛ በመሰሰ ቋንቋ 
በመዘበራረቅ ለመናገር ይሞክራል፡: የሌሎችን ስንመለከት ከሁሉም 
ቋንቋ የተለያዩ ቃላትን በመውሰድ የራሳቸውንም አክለውበት 
ይንተባተባሉ፡:: አዮ ከንፈሩን ሳያነቃንቅ ከተለያዩ ጓዳዎች ሆኖ 
የዛሩን ድምጽ ያሰማል፡: ዛሩ የተሰበሰበው ሕዝብ እንዲዘፍንለት፣ 
መጠጥ እንዲያመጡለትና ሌሎችም ነገሮች እንዲያደርጉለት ይጠ 
ይቃል፡: በሁሉም ነገር ከተደሰተ ዛሩ የተሰበሰበውን ሕዝብ መርቆ 
«ፈሬሱን» ትቶት ይሄዳል፡: 


አንድ ቀን ምሽት ላይ በዛር አለቃው ቤት ሰዎች 
እንደተሰበሰቡ አንዲት የተንቀዥቀዣዥች መካከለኛ ዕድሜ ያላት 
ቆንጆ ሴት የአንብርክክ እየሄደች ያገኘችውን ሁሉ በጥርስ 
መንከስና ማኘክ ጀመረች፡: የሁሉንም ጨርቅና ካገኘችም አጅና 
እግር አይተርፋትም ነበር:: በኋላም መሬት ላይ ተንሠራፍታ 
ተቀምጣ «አረቄ አምጡ!»ብላ ጮኸች፡: ለዛሯ የተቀዳውን አረቄ 
ከተጐነጨች በኋላ ዛሯ በከፍተኛ ድምፅ ለተሰበሰበው ሕዝብ «ጠ 
ላቶቻችሁ ዐመድ ይሁን፣፥ ቆሌው ሀብቱን ይስጣችሁ፥ የበላይ 
አለቆቻችሁን  ያራራሳችሁ፣ ኃይሉን ይስጣችሁ፥ ምቀኞቻችሁ 
ይጥፉ» በማለት አመሰገነ:: በኋላም የሴትየዋ ዛር ውሃ ጠየቀ:: 
አዮም ሣር የተርከፈከፈበት ውሃ በሳህን ተሞልቶ ከቤቱ በር አጠ 
ገብ ካለው ወለል እንዲቀመጥ እንዳደረገ ሴትዬዋ በእንብርክክ 
ወደ ውሃው ሄዳ በጥርሷ ውሃ ያለበትን እቃ አነሣችና ግጥም 
አድርጋ ጠጣችው:: ከዚያም ተነስታ ከፍተኛ የሙጓጐር ድምጽ 
በማሰማት እያጐራች ለአምስት ደቂቃ ስትሽከረከር ቆይታ 
በእጆቿ የሚነደውን እሳት አንደነካች መሬት ተዘርራ በተረጋጋ 
መልክ አርፋ ተቀመጠች፡: ከዚያ በኋላ የአዮ ድቢ ሥራውን 


7ዕ 


ቀጥሉ ካዳሚውም እሳቱን ስለቆሰቆሰው ተያይዞ መን ጣጣት 
ጀመረ፡: 


ሌላዋ ዛር የተሳፈረባቸው ሁለተኛዋ ሴት ደግሞ ባላቸውን 
የፈቱ ጠና ያሉ ሴት ነበሩ:: ወለሉ ላይ ደህና ተቀምጠው ሳለ 
ድንገት ሰውነታቸው ተኮማተረና ከመጣጣ ፊታቸው ያሉት ሁለት 
ዓይኖቻቸው ፈጥጠው ተቀሩ:: ወንድ ዛር ነበርና የያዛቸው እንዲህ 
አለ፤ «አሁን ሌሊት ሆኗልና ሕዝቡ በጭብጨባና በድቤ 
ያስደስትሻል፡፡:» ቀጥሉም ከድቤው አነስተኛ ድምታና ከአሳቱ 
መንጣጣት በስተቀር ፀጥታ ሠፈነ:: አዮ የዛር ተከታዮቹን 
እንዲያጨበጭቡና የሴትየዋን ዛር እያሞገሱ እንዲዘፍኑ አዘዘ፡፡ ዛሩ 
አረቄ እንዲሰጠው ጠየቀና እሩብ ጠርሙስ የሚሆነውን 
ሴትዮዋ ከጨለጠች በኋላ ጦፍራም ቡና አክላበት ዛሩ ምንም ቃል 
ሳይናገር ለቋት ሄደ:: 


አሮጊቷ እራሳቸውን አውቀው ከሁለት ደቂቃ ቆይታ በኋላ 
ደግሞ ሌላ ሴት ዛር ተሣፈረችባቸዉ:: ለረዥም ጊዜ አዮ በዛር 
ቋንቋ ውይይት ካደረገ በኋላ ለዛሯ ተብሎ የተፈላው ቡና ተጠ 
ጥቶ አንዳበቃ ኃይለኛ ጩኸት በማሰማት ለቀቃቸው:፡፡ 


ከትንሸ ደቂቃ በኋላ ሴትየዋ ፀጥ ብለው እንደተቀመጡ 
ሌላ ወንድ ዛር ስለተሳፈረባቸው ሰውነታቸው መንቀጥቀጥ 
ጀመረ፡:: ግልጽ በሆነ አነጋገር፣ «ይህች ሴት ጌጣጌጤንና ልብሴን 
እንድታመጣ ባለፈው ጊዜ መጥቼ ሳለ የሰጠሁትን ትእዛዝ 
ስላልፈፀመች አሁን እንድትገዛልኝ» አለ፡:: አዮም ይህንኑ ትእዛዝ 
እንድትፈጽም የሚያደረግ መሆኑንና ወንድሞቿም የተባለውን 
ጌጣጌጥ በመግዛቱ ረገድ እንዲረዷት አሳስቦ ከዚያም የአንድ ጠር 
ሙስ አረቄ ስጦታ ከተሟላለት በኋላ ዛሩ ለቋቸው ሄደ፡: 
የአንዳንድ ሰዎችን ዛር ኃይለኛ የሆነው የአዮ ዛር ከአስተናገደ 
በኋላ ስብሰባው ተበትኖ ሌሊት በጠፍ ጨረቃ ሁሉም ወደ 
እየቤቱ አመራ:: 


ዛርና ግለሰቡ፡:፡: የግል ዛር ተቆጥቶ በጤንነትና በሀብት ላይ 
ችግር እንዳያስከትል በተቻለ መጠን ለማስደሰት እንክብካቤ 
ማድረግ ያስፈልጋል፡: አንዳንድ ጊዜ አንድ ግለሰብ ብቻ ሳይሆን 
ዛሩን ለማስደሰት የመላ ቤተሰቡ ኃሳፊነት የሚሆንበት ጊዜ አለ፡: 
በጋራ የሚደረግ ስጦታ በተመሳሳይ ሁኔታ ከዚህ በታች 


77 


እንደተገለፀው ለሌሎች መናፍስትም  ይሰጣል፡ሱ-፡ ለመድኃኒት 
የሚሆኑ የተለያዩ ተለማትና መልክ ያላቸው እንስሳት ለምሳሊ 
እንደበግና ዶሮ: የመሳሰሉት መስዋዕት ተደርጐ  ሥ"ጋቸው 
በአቅራቢያው ባሉ ሰዎች፣ በቤተሰቡና  በዓንደ ሦዝ  ይበላል:: 
ለመድኃኒት ተብሎ በተለይ የሚረቡ የተለያዩ - እንስሳት 
ግልገሉቻቸው፣ ዶሮም ከሆነች እንቁላሏ ተሸጦ ለዛሩ ስጦታ 
ይሆናል:: ደማቅ ቀለም ያለው ልብስ መልበስና አረቁ መጠጣትም 
ለዛሩ እንደስጦታ ይቆጠራል፡፡: 


በመንፈስ መያዝ በተለይም ከዚህ ዝቅ ብሎ በተገለፀው 
ዓይነት በጥንቆላና በአስማት መካፈል አንዳንድ ጊዜ ተስፋ 
ከመቁረጥና አለመግባባት እንዳይፈጠር ይረዳል፡፡ ግለሰቦች 
ከጐረቤትና ከቤተሰብ ጋር የነበራቸው የጥላቻ መንፈስ እንዲለወጥ 
በማድረግ ሊደርስ ይችል የነበረውን ግጭት ወይም ደም መቃባት 
ያስቀራል፡: ይህ ሁኑታ ቢፈጠር ምን ዓይነት ማኅበራዊ ቀውስ 
ሊያስከትል እንደሚችል መገመት አያዳግትም፡:: ይህም በመሆኑ 
በቃልቻ መጠቀም የቅማንት ኀብረተሰብ የማኅበራዊና ሥነ 
ልቦናዊ ችግሮች መፍቻ አንዱ ሆኖ በመቆየቱ የኀብረተሰቡ 
አንድነትና ሕልውና ተጠብቆ እንዲቆይ ረድቷል ለማለት 
ያስደፍራል፡፡: 


አንድ ዛር በፈረሱ (ዛሩ በተሳፈረበት ሰው) ላይ የደረሰውን 
በደል፣ ስድብ ወይም ስለንብረት ክርክር ሊሆን ይትላል ወይም 
ግለሰቡ ሳይረካ የቀረበትን ፍላጐት በቃላት ይገልጻል፡: ለምሳሌ 
የቢተው ዛር የድሮ ተቃራኒውን ቢያዋርድ ወይም ስለአንዲት 
የደረሰች ቆንጆ ልጃገረድ ፍቅሩን ቢገልጽ ቢተው ለጥፋቱ ተጠ 
ያቂ አይሆንም፡: ቢሆንም የቢተው ጠሳት ስለተሰጠው አስተያየት 
ግንዛቤ በማግኘት ጥንቃቄ ያደርጋል፥ የጐረቤቷ ልጃገረድም 
ቢተውን በመንገድ ላይ በምታገኝበት ጊዜ መሸኩርመማ አይቀሬ 
ይሆናል፡: 


አልፎ አልፎ በኀብረተሰቡ የሚወራውና ያለውን ስሜት 
በማሰባሰብ ቃልቻው ስለደምበኛው በሕዝብ ፊት. በግልጽ 
ይናገራል፡፡: ለምሳሌ «የአዮ ዛር  ስለሚግባባኝና ፍላጉቴን 
ሰለሚያሟላልኝ ዘወትር ወደእርሱ እሄዳለሁ» ይላል፡: 


78 


ቃልቻነት ለአንዳንድ ዋልጌና ሥራሪ-ፈቶች፣ በሥራ ዓለምም 
ተሰማርተው ኑሮው አልሳካላቸውም ላለና በኀብረተሰቡ ዘንድ 
ተቀባይነት አጥተው  ተንገዋለው  ለተሩ የኑሮ ማስተካከያና 
በማኀበረሰቡም ዘንድ ታዋቲነትን ሊያተርፍላቸው ይችላል:: ቃልቻ 
የሆነ ግለሰብ ከኀብረተሰቡ እንክብካቤ፣ ቁሳቁስና. ገንዘብ 
ማግኘትንም ሊያስከ ትልለት ይችላል:: በዛሩ ምክንያት የሚገኙ 
ስጦታዎችና ሌሉችም ጥቅማ ጥትሞች ዞሮ ዞሮ የሚጠቅሙት 
ግለሰቡን በመሆኑ ሕሊናው አወቀም አላወተ የግለሰቡ ፍላጉት 
ማሟያ መግለጫ ይሆናል:፡:: 


የወንድ የበላይነት በሠፈነበት በቅማንት ኀብረተሰብ 
አንዲት ሴት የተወሰነ ዋስትና ለማግኘት ለዛር ተንበርክካ ዛር 
ተሸካሚ (ፈረስ) በመሆኗ እድሜ ልኳን አብሮ የሚኖሩትን የባሏንና 
የቤተሰቡን ፍቅር መግዛትና ሌላም ካሣ የማግኘት እድል 
ይናራታል፡: ከዚህም በላይ ባሏን የፈታች ሴት፤ ወይም ከባሏ 
የተሟላ ፍቅር የማታገኝ፣ ወይም ደግሞ ከሌሉች ሰዎች ጋር 
ግብረሥጋ ለመፈፀም ያልቻለች፣ ጦይም ለመፈጸም የተከለከለች 
ሴት በሚገባ ይንከባከበኛል በምትለው ዛር ትያዛለች፡: በዚህ 
ዓይነት በፈቃደ-ሥጋ የተበደሉ ሴቶች ዛራቸው ሲወርድ አካላዊም 
ሆነ አዕምሮአዊ የሩካቤ-ሥጋ ያደረጉ የሚመስላቸው ሁኔታ አለ፡፡ 
በአብዛኛው ጊዜ ከዛር ጋር የሚደረጉ ሥነሥርዓቶች የፈዋሽነት ጠ 
ባይ ያለው፣ ጭንቀትን አስወጋጅ፣ ፍላጎትን የሚያረኩና ጥሩ 
ስሜትን የሚያስገኙ ናቸው ተብሎ ይታሰባል:: ጥሩ ልብስ 
መልበስ፤፣ በምግብና በመጠጥ በኩል ሙሉ በሙሉ እርካታን 
ማግኘት የመሳሰሉት በዛሩ ሰበብ ሊገኙ ከሚችሉት ጥቅሞች 
አንዳንዶቹ ናቸው:: 


ባለዛር ትኩረት የሚሰጠውና የሚፈራ ሰው ነው:: ይህን 
ክስተት በተመለከተ ሲሞን ሜሲንግ  ሲገልፀው፣.ዛር - ተስፋ 
መቁረጥን ጨምሮ እስከ ደንበኛው የአአምሮ በሽተኛነት 
የሚያደርስ ሁሉ-አቀፍ የሆነ የአአምሮ መረበሽን የሚያስከትል 
በሸታ ነው፣› ይለዋል፡፡ (1858:]125) ፡: ከዛር ጋር በፍላጎት 
መቆራኘትን በተመለከተ ሰዎች በዛር የሚያዙት የቃልቻ 
ሥነሥርዓት በሚካሄድበት ወቅት ብቻ ሳይሆን በማንኛውም ጊዜ 
ሊሆን ቢችልም፣ በተለይ ግን ዛር ይሾማል ተብሎ በታመኑበት 
ቀናት ይሆናል፡: በእነዚህ ቀናት በዛር መያዝ ማለት የሚያረካ 
እንክብካቤን ያስከትላል ተብሎ ይታመናል፡: 


79 





የግል ቆሌ (ውቃቤ)፡፡ ሁሉም ሰው ዛር ባይኖረ”ፖ የገሌ 
የሆነ ውቃቤ ግን አለው:: በምዕራፍ አራት የአካባቢ ቆሌ ብለን 
ከገለፅነው በኃላፊነታቸው ያነሱ ሲሆን ሁለቱም በዓይን የማይታዩ 
ረቂቅ መናፍስት ከመሆናቸው በስተቀር ሌላ የሚያመሳስላቸው 
ጉዳይ የለም:: የግል ቆሌዎች ሰውን አይጠናወቱም' ሆኖም፣ 
ሆነው ከተገኙ የቃልቻን ምክር በመጠየቅ ችግሩ እንዲፈታ 
ይደረጋል:: የግል ውቃቤ የራስ ድህንነት ጥበቃ ዋስትና ናቸው 
ተብሎ ስለሚታመን ውቃቤ አለኝ ብሉ ማመን ከማንናውም 
ዓይነት ጭንቀት ሁሉ ይጠብቃል፡:: አቶ ረዳ እንደሚሉት «ከነዚህ 
አንዱ ዓይነት ውቃቤ የሌለው ሰው ጠባቂ እንደሌለው ሰው 
ይቆጠራል፡:› ውቃቤ ወደፊት የሚሆነውን የመተንበይ ትሉታም 
አለው:: ለምሳሌ አንድ ቀን ወይዘሮ አዳነች የእነሱን ቤተሰብ 
ለመጎብኘት የእኔንና የረዳቴን መምጣት እሳቱ በተለየ መልክ 
በመንደድ ውቃቤያቸው አስቀድሞ እንደነገራቸው የገለፁልኝን 
አስታውሳለሁ፡: 


ብዙ ጊዜ የግል ቆሌ ደግ ወይም ገለልተኛ ነው ቢባልም 
አልፎ አልፎ በመስዋዕት ካላቆላመጡት ክፉ ጠባይ ሊያሳይ 
ይችላል:፡: ጥቂት ቆሌዎች ምንም መታሰቢያ ባይደረግሳቸውም 
ሰላማዊ ሆነው ይኖራሉ፡፡: ግለሰቡ ወይም ቤተሰቡ በሙሉ እነዚህን 
መናፍስት ለማባበል መስዋዕት ሊያደርጉ ይችላሉ:: ነገር ግን 
አንዳንድ የውስጥ አዋቂዎች ይህን ማድረግ ከተጀመረ በየጊዜው 
«አምጡ አምጡ» ማለትን ሊያስከትል ስለሚችል ችግር ካልፈጠረ 
በስተቀር መስዋዕት ማድረጉን አለማስለመድ የተሻለ መሆኑን 
ይገልፃሉ፡፡፡ 


አቶ ረዳና ቤተሰባቸው ለአንድ ቆሌ መስዋዕት ካቀረቡ 
ለሦስት ቀን ያህል ከቤታቸው አይወጡም:፡: ከሌሎች ሰዎት ጋር 
አይገናኙም፥ እንዲሁም ከሰው ጋር ጮክ ብሉሎ  ሥነጋገር 
አይፈቀድም፡፡ በሦስተኛው ቀን ሴቶች ቤቱን ያፀዳሉ፡፥ ወንዶች 
ደግሞ ከመስዋዕቱ የተረፈውን ምግብ ውሾች በልተው ቆሌውን 
እንዳያስቀይሙት ጉድጓድ ቆፍረው ይቀብሩታል፡-: በመጨረሻም 
ግዴታ ባይሆንም እንደተለመደው እራሳቸውን ቅቤ ቀብተው 
የዕለት ተፅለት ተግባራቸውን ይቀጥላሉ፡፡ 


ጠባቂ ቆሌዎች የተለዩ ሰሞች ቢኖራቸውም በጣም 
የታወቁ ት ‹‹ውቃቤ » እና ‹ ተያዥ ›› የተባሉት ናቸው:: ሁሉም 


80 


.ሬአከጠፏ››‹‹›..›. -+ .‹‹ ዕዕ. ‹.ሶ..0888299999990000000202020200200090009999999999999999009 29995 41 


ሰዎች እንደሚተማመኑበትና አኒም ልዩነታቸውን ለማወቅ 
ባደረግኩት ጥረት ከስም ልዩነት በስተቀር ሁለቱም አንድ ዓይነት 
መናፍስት ናቸው:: «ውቃቢ›፣ .ተያዥ› ሁለት የተለያዩ የአገው 
የግል ቆሌ የነበሩ ቢሆንም አሁን ግን ልዩነቱ ጠፍቶ ሁለቱም 
አንድ ሆነዋል፡:: «ውቃቤ-ተያዥ› በአማራውና በፈላሻው የታወቀ 
ጠባቂ ቆሌ ነው:: እንዲሁም ብዙ ኢትዮጵያውያን ከአረቡ ጂኒ 
መንፈስ ጋር ቢተዋወቁም በቅማንቱ ኀብረተሰብ ዘንድ እምብዛም 
አልተለመደም:: 


አልፎ አልፎ የነቃ ጠባቂ መንፈስ አንድ ግለሰብን 
ሕመምተኛ በማድረግ ከቤቱ የአልጋ ቁራኛ ያደርገዋል ይህ 
ዓይነት ሁኔታ በሚፈጠርበት ጊዜ ቃልቻው ለሥራው የሚያስፈ 
ልጉትን መሣሪያዎችና ቁሳቁሶች በመያዝ ወደ በሽተኛው ቤት 
ይሄዳል፡:- አዮን ካጋጠሙት አንድ አስቸጋሪ ሕመምተኛ 
በትኩሣትና በቁርጥማት ካንድ ሳምንት በላይ ሲሰቃይ የቆዬ ሰው 
ነበር: በሸታው የመጣው በተያዝ ምክንያት ይሆናል በሚል 
ግምት የሰውየው ዘመዶች አዮን ጠሩት:: አዮም ሕክምናውን 
ለማከናወን በሁለት ጊዜ ሊከፈል የሚገባውን ሁለት ብር ጠይቆ 
ቤተሰቦቹ ስለተስማሙ ሥራውን ቀጠለ:: 


በጭንቀት በተዋጡትና በሚያለቅሱት ቤተሰቦቹ መካከል 
አዮ በአንድ አርጩሜ ላይ ከበሽተኛው አልጋ አጠገብ ተቀምጦ 
ድቤውን መምታት ጀመረ፡: አዮ የዛሩን ዘፈን እየዘፈነና ወዲያና 
ወዲህ እየተወዛወዘ በጉንጩ ውስጥ ያጨቀውን ጫት እያመነዥከ 
እያለ ድንገት የዛር ዘፈኑን አቁሞ ለሃያ ደቂቃ ያህል ፀጥ ባለ 
የእንቅልፍ ሰመመን ውስጥ ገባ፡:: እንደነቃ ከሰውየው ተያዥ ጋር 
እንደተነጋገረና የተያዥው ቅሬታና ቁጣ ጨርሶ በመዘንጋቱ 
መሆኑን አስረዳ:፡: ውቃቤውን ለማለስለስ ማር፣ ጫት፣ እና ውሃ 
አንድ ላይ ተፈልቶ የሚጠጣውን «አውዛ» የተባለውን መጠጥ አጠ 
ጣው:: ቀጥሎም ከአካባቢው የሚገኝ አንድ የጫካ ሥራ-ሥር ከውሃ 
ጋር አፍልተው እንዲሰጡት ትዕዛዝ ሰጥቶ መጠጡ የሚሰ“/ውን 
ሕመም እንደሚያሻሸለው ገለፀ:: እንዲሁም ሌላ ጫት ካኘከ በኋላ 
በሰውየው ፊት እትፍትፍ አለበት፡: ነገሩ ተያ፡ እንዲያናግረው 
ነበር፤ ነገር ግን የታመመው ሰውዬ ፀጥ ብሎ አልጋው ላይ ለጥ 
ብሉ ቀረ፡:: ድቤው ቢደለቅም ሆነ ዘፈኑ ቢሟሟቅ አዮ 
የሰውዬውን ውቃቤ መቆጣጠር አቃተው:: 


81] 





በመጨረሻም አዮ ተያኙዢን ሌሊት በንግግር ለሊ.71]ባህ 
ሙከራ  አደረ1:: ተያ፡ፔ ገበሬውን  እንዳያስቸግሪሠ*ና ኣሱሥ 
በአፀፋው በየጊዜው አዲስ ልብሶችን በመልበስ አሁንም ሆነ 
ወደፊት የዶሮ መስዋዕት እንደሚያደርግለትና ከዛር አለመ ር 
ግንኙነት እንደሚያደርግ ቃል ገባ:: አዮም ለሕመምተሣ“ “ይህን 
ከፈፀምክ ወውቃቅቢው ወደ ዶት ለ.ሳ ችግር እንዲደ ፡ስብህ 
አያደርግም፥ ነገር ግን በዓመት አንድ ጊዜ ሊመሣ ይተጉላል 
አለው:: ከዚህ ላይ ሳልገልጽ የማላልፈው ነገር ቢናር በሠየው 
በሚተጥለው ሳምንት ከሕሥሙ እያገገሥ ስለመጣ አየ - ስሳዳነውና 
የመንፈስ እርጋታም ስላስገኘለት ከፍተኛ ምስጋና ማቅረቡን ነው: 


አዮ ከሚጠቀምባቸው አንዳንድ መድኃኒቶች የበሰተፕችን 
ጭንቀት የሚያቃልሉ ከመሆኑም በላይ አንዳንዶ” የሆኗ 
መታወክ የመሳሰሉትን በሽታዎች ሲያሰታግሱ፤ ሌሎት ግን ውጢ 
ታማ አይሆኑም:: በቴክኖሎጂ ኋላቀር በመሆናቸው ሰለበበ፳ታ 
አመጣጥና ስለዘመናዊ ሕክምና ያላቸው ግንዛቤ ዝቀተኛ በመሆኑ 
አዮ በሚያደርገው ፈውስ ብዙ ጊዜ ይረካለ፡: በሕመም ምክንያት 
በሚከሰት ችግር አንድ ነገር መደረግ ስላለበት አዮ ኃላፊነቱን 
ወስዶ ነገሮችን ለማስተካከል በጥቃቅኑ ነገር በምታስጨንተሠና በ 
ባይዋ በማይታወተው የእነሱ በሆነችው ትንጂ ዓለም ውስጥ ጥረት 
ያደርጋል፡: ሃሣብ በማቅረብ ረገድ ባለው ኃይል ሁሉ አዝ-፡ 
የታመመ ሰው የአአምሮ ጤንነት እንዲያገነኘና ተጨባጭ ለሆነው 
በሸታም ሆነ ረቂቅ ለሆነው መለኮታዊ በሸታ ፈውስ ለማግኘት 
ይጥራል:: በሸተኛውን ለማዳን ካልቻለ አዮ በርካታ ምክንያቶች 
መስጠት ይችላል:: «ሊታረቅ የማይችል ዛር ወይም በስህተት 
የተደረገ የቅዳሴ ሥርዓት። ፣ የመሳሰሉትን ምክንያቶች 
ይደረድራል፡: በዚህም ምክንያት አንድ ሰው በበሸታ ሲሞት 
ቅማንቶች የቃልቻውን ሕጋዊነት ወይም ስለሠራው ጥፋት አይጠ 
ይቁትቻ፡፡: 


ልዩ የበሸታ መናፍስት፡፡ በቅማንት፣፤ በአማራና በፈላሻዎች 
ዘንድ አንድ ሰው በሌላ ሰው ካልተገደለ በስተቀር ሊላው ዓይነት 
ሕመምና ሞት ልዕለ-ፍጡራዊ (መለኮታዊ) በሆነ መናፍስት ወይም 
ውቃቤ ወይም በክፉ ዓይን ምክንያት የመጣ መቅሰፍት ነው 
ብለው የሚያምኑት:፡: 


የግል ቆሌዎች በአንድ ሰው ላይ ሕመም የሚያስከትሉ 
ቢሆንም የተለያዩ ቆሌዎች ደግሞ በጠቅላላው ለኅብረተሰቡ 
በሸታና ሕመም በወረርሸኝ ደረጃ ሊያመጡ ይችላሉ ይባላል።፡: 
እነዚህ መናፍስት ከዚህ በስተተር ሌላ ተግባር እንደሌላቸው ነው 
የሚታወቀው:: 


በዚህ ዓይነት በሸታ የሚጠቁ ኀኀብረተሰቦች ተሰባስበው 
‹በሸሽታውን ለመሸኝት» ረዥም የጉዞ ሥነሥርዓት ያደርጋሉ፡፡ ይህ 
ጉዞ በኅብረተሰቡ ዘንድ ስለበሸታው ያለውን ጭንቀት ለመቀነስና 
ለማስወገድ አስጊውንና ገዳዩን በሸታ ያባረሩ እየመሰላቸው 
የሚወስዱት እርምጃ ነው:: ይህን ዓይነት ጉዞ በቤጌምድር ጠቅላይ 
ግዛት እ.ኤ.አ. 1964 ዓም የወባ ወረርሸኝ በሽታ ተነስቶ 
በነበረበት ጊዜ ለመታዘብ ትጉያለሁ፡: ጉዞው የወባ ወረርሸኙ ቆሌው 
አስነስቷል ከተባለበት ከጉንደር ደቡባዋ ምሥራቅ በለሣ ከተባለ 
ቦታ ጀምሮ በሰቀልትና ጭልጋ አልፎ ሱዳን ጠረፍ ወደምትገኘው 
መተማ ነበር ያለፈው:: ብዛታቸው ሠላሣ የሚደርስ እያንዳንዱ 
ተጓዥ በሸታው አለበት የተባለውን ትንሸ ማሰሮ ወይም ቅምጫና 
(ቅል) አንጠልጥሎ ነበር:: አዲስ ቦታ ላይ ሲደርሱ እዚያው ላሉት 
ነዋሪዎች ማሰሮውንና ቅሉን ያስረክቡዋቸውና እነዚያም በተራቸው 
ሌላ ሥርዓተ ጉዞ በማድረግ ቅብብሎሹ ይቀጥላል፡። የጉዞው 
ተካፋዮች እንደ መኖሪያ አካባቢያቸው አማራ፣ ቅማንትና 
ፈሳሻዎች ነበሩ:: በሸታውን ያስከተለውን ቆሌ በሜገባ አርቀው 
ካልሸኙት ተመልሶ ያንሰራራል የሚል ስጋት ስላለ ሁሉም 
ኅብረተሰብ ከልቡ በመነሳሳት አሸኛኘቱን አስከ መጨረሻው ቦታ 
አስሚደርስ ኀብረተሰቡ ከአንዱ ወደ ሌላው ማሸጋገር የውዴታ 
ግዴታ ነበር:: 


ቅማንቶችም የፈንጣጣና የተስቦ ወረርሽኝ ሲፈነዳ መልሶ 
ለመከላከል የበሸታ አሸኛኘት  ያደርጋሉ፡። ጉዞው በሽታው 
ከተከሰተበት ቦታ ይነሣና ከዋና አውራ ጉዳና ላይ ሲደርስ አረፍ 
ብለው ሰዎቹ ይዘው የመጡትን ምግብና መጠጥ ከበሉና ከጠጡ 
በኋላ በከፊል ምግቡንና መጠጡን በጥንቃቄ ለቆሌው በመተው 
ይመለሳሉ፡፡: ቆሌውም ተመልሶ እንደማይመጣ ተስፋ ያደርጋሉ፡: 


ጥንቆላ፣ አስማትና ትንበያ 


ቅማንት፣ ሌሉች አገዎችና አማራው ከአካባቢያቸው 
በተወረሱና በተለመዱ ጥንቆላ፣ አስማትና ትንበያ በተባሉት ሦስት 


ክሽ 
/። , 
| “ዘ, 
/ ያ “) 


ን» 


/:22222:፡::55::2:0::22ሪ2ሪ22::ሪ::0ስስሎሜጩ9%ቁቋጡፉ--.-፡›፡፡፡ .፣ . . . ‹ባስብስበጮ9%ሎ5፦ 


ልዕለ-ፍጡራዊ (መለኮታዊ) ችሎታዎች ያምናሉ፡ ተግባራዊም 
ያደርጋሉ፡:: እነዚህ- ከሰው ችሉታ በላይ የሆኑ ተግባሮቶ 
ማኀበራዊና ሥጋዊ ዓለማቸውን ለመቆጣጠር የሚያስትሳቸውና 
ወደፊት የሚከተለውን አጋጣሚ ሁሉ ለማወቅ የሚረዳ ነው ብለው 
ያምናሉ:: - በተለይ ቅማንቶች አንዳንድ ችግሮች አብጠው 
ከመፈንዳታቸውና ኀብረተሰባቸው ላይ ጥሳቻና ግጭት [ከፈጠሩ 
በፊት እነዚህን ሦስቱን ተግባሮች የችግሮች ማስተንፈሻ 
ያደርጓቸዋል፡፡ ለምሳሌ አንድ ገበሬ ቀጥታ ባለ አንጣውን ሄደ 
ከመደብደብ ይልቅ በምሥጢር በሰብሉም ሆነ በቤተሰቡ ላይ 
መጥፎ አጋጣሚ እንዲደርስበት  ከተራገመ- ወይም ከተሳለ 
አስቸኳይ የሚያረካው አርምጃ እንደወሰደ ይቆጥረዋል፡፡ 


ጥንቆላ በሰዎች አእምሮ ላይ ክፋት ማድረስ የሚያስችል 
በግለሰብ ውስጥ ያለ ኃይል ነው:: ጠንቋዮች ብዙ ጊዜ ሲቶች 
ቢሆኑም ወንዶችም አልፎ አልፎ አሉበት:: ጥንቆሳ ከተፈጥሮ 
የሚመነጭ ኃይል ቢሆንም ችሎታው የተደበቀና ያደፈጠ፥፡ ኣልፎ 
አልፎ የሚከሰት ነው:: ይህ ዓይነት ችሎታ ያለው ሰው ምንም 
እንደሌለበት የማያውቅበት ሁኔታም አለ:: እንደነዚህ ያሉ ሰዎች 
የክፋት ወጥመዳቸውን እስከሩቅ ቦታ መዘርጋት ይትሳላሉ፣ 
ወደተለያዩ እንስሳት መለዋወጥ ችሎታው አላቸው፥ እንዲሁም 
በአንድ ጊዜ እይታ '(ዓይን በመውጋት) ወይም በንግግር (ምላስ) 
ብቻ አንድን ነገር ማሜማሟት የሚችሉ ናቸው:: ጥንቆሳ ያልታሰቡ 
አጋጣሚዎችን በተጨባጭ ለማስረዳትና ለማብራራት 
የማይቻለውን ለማወቅ የሚረዳ ነው::  በጥንቆሳ የተደረጉ 
ወንጀሎችም ለመኖራቸው አንዳንድ ማስረጃዎች ይጠቁማሉ:: 


«አስማት» እንደ ጥንቆላ ውስጠ-በቀልና አብሮ-አደግ 
አይደለም:: አካባቢውን በመቆጣጠር ለተፈለገው ማኅበራዊና 
ምድራዊ ዓለም ለማዋል በማቀድ አስቀድሞ በተጠና ስልት 
አንዳንዴም በሚያፈዝ መድኃኒት በመጠቀም በማደንዘዝና ልዩ 
ቁሳቁሶችን ለዚህ ተግባር በማዋል የሚደረግ ነው:: የእነሱ አስማት 
ለክፋም ለደጉም ሊዳርግ የሚችል ሲሆን በምዕራባዊ ዓለም ካለው 
በእጅ ቅልጥፍና ሕዝብን ለማዝናናት ከሚደረገው አስማት የተለየ 
ነው:: ቢሆንም ማንኛውም የሃይማኖት ሰው የእጅ ቅልጥፍናን 
በመጠቀምም ሆነ በመንፈስ በመያዝ ሊገባን በማይችል ቋንቋ 
በሚያደርጉት ድግምት ሊያደናግሩን ይችሳላሉ:: 


84 


«ትንበያ» ደግሞ ወደፊት ምን ሊሆን አንደሚችል ለማወቅ 
የሚያስችል ልዕለ-ፍጡራዊ ችሉታ. ነው:: ሁለት ዓይነት 
ትንበያዎች አሉ:: አንዱ በቃልቻ አማካይነት ከመናፍስት ሰሜት 
የሚገኝ፣ ሌላው ደግሞ ወደፊት ሊከሰቱ የሚችሉትን ምልክቶች 
በመመልከት የጥንቆላ ስልትን በመጠቀም ትርጉም መስጠትን 
የሚያጠቃልለው ነው:: 


ቃልቻነት ቀሳውስት በሃይማኖት ውስጥ ያላቸው የሥራ 
ድርሻና በዚህ ርዕስ የተገለፁት ሦ'ስቲ ልዕለ-ፍጡራዊ ችሎታዎች 
እያንዳንዳቸው ተነጣጥለው ራሳቸውን ችለው የሚታዩ አይደለም፡: 
የተለያዩ ተግባሮችንም ሲያከናውኑ ይህን ያህል ግልጽ የሆነ 
አንዱን ከሌላው የሚለየው ነገር የለም:: ብዙ ደብተራዎችና 
(የቅማንት ቀሳውስትን አይጨምርም) ቃልቻዎች. የጥንቆላ፣ 
የአስማትና የትንቢያ ሥራ እየሠሩ በሌሳ በኩል ደግሞ ጠንቋዮች 
በተጨማሪ የትንበያ ወይም የአስማት ሥራ ሲሠሩ ይገኛሉ፡: 
እንዲሁም አንድ አስማተኛ ጠንቋይ ወይም ተንባይ ሆኖ 
የሚገኝበት ጊዜ አለ:: 


ጠንቋይ  ፍለጋ:: በቅማንት አካባቢ ጠንቋይ ማግኘት 
አስቸጋሪ ነው:: ቅማንትም ሆነ የሌሊሳ የጐሣ አባል ቃልቻ ወይም 
አስማተኛ ወይም ተንባይ የሆነው ሁሉ የጥንቆላ ሥራ እየሞከረ ጠ 
ንቋይ ነኝዓ ካለ ሕዝቡ ጠንቋይነቱን  ይቀበሳል:: በሰዎች፣ 
በእንስሳትና በሰብል ላይ የመጠውለግ ሁኔታ ሲያጋጥም፣ ምንም 
እንኳን ሰዎች ጠንቋይ ነን ብለው ባያምኑም፣ አንዳንዶቹን በጠ 
ንቋይነት ይጠረጥሩአቸዋል፡: በኑሮአቸው ላይ አንድ ችግር ሲፈ 
ጠር በእራሳቸው አርቆ አስተዋይነት ድክመት ምክንያት 
ለሚደርሱ ችግሮች ሁሉ ጠንቋይ ናቸው ብሎ በሚጠረጥሩአቸው 
ላይ - ችግሩን ይሳክኩባቸዋል፡:፡: ከሩቅ ቦታ የሚኖር አንድ 
ኀብረተሰብ አባል ወይም ጉረቤት የሆነ በማያውቀውና ሌሳ ሰው 
በአደረሰው መጥፎ ድርጊት በጠንቋይነት ሊወነጀል ይችሳል:: 


ቅማንቶችና ጉጐረቤቶቻቸዉ ኃይለኛ ዓይን»፣ «መጥፎ 
ምላስና» «ክፋ ሃሳብ» እንዳሉ ያምናሉ:: እነዚህ ሦስቱ ነገሮች 
በቅማንት ከታወቁት የጥንቆሳ ሥራዎች ዋናዎቹ ሲሆኑ አገውና 
አማራም ብዙ ጊዜ ተንኮለኞች በምቀኝነትና በቅናት በመነሣሳት 
ይህንን ዓይነት ተግባር ይፈጽማሉ ይሳሉ:: በአንድ ግለሰብ ንብረት 
ላይ በስስት ዓይን አተኩሮ በማየት ድህነትን ካስከተለበት ይህን 


85 


ያደረገው የ..ቡዳ› ዓይን አለው ይባሳላል፡፡ ማንኛውም ሰው 
ከማንኛውም ጉሣ ቢሆን .«ቡዳ» የሚለው ስያሜ ሊሰጠ” ይተላል፤ 
ብዙውን ጊዜ ግን አንዱ በሌላው ጉሣ ላይ ቡዳነትን ይሳላ)ዞሀ:: 
አብዛኛው አማራ ፈላሻውን ቡዳ ነው ሲል ጥቂቶቹ ቅማንት ነው 
ይላሉ፤ ቅማንቱ ደግሞ ፈላሻው ነው ቡዳ ማለት የተለመደ ሃው:: 
በሌሉች ጉሣዎች በቡዳ እንዳይያዙ በማሰብ ቅማንቶች ራሳሻውን 
አግልለው ግንኙነታቸውን የሚያጠናክሩት እርስ በእርሳቸው ነሁ: 


አንዱ ጉሣ በሌላው ጉሣ ከጥንቆላ ጋር በተያያዘ ምክንያት 
ስለሚነሳው ፍራቻና አለመተማመን እንዳለ አንድ ተን ከአማራውና 
ከቅማንት ድንበር አጠገብ በሚገኝ አንድ የፈላሻ ሥፈር ጠፍቼ 
የጋጠመኝን ላውራችሁ:: የምሄድበት መንገድ ጠፍቶችብን ሰማስን 
ሁለት ፈላሻዎች አገኘሁና መንገድ እንዲያሳዩኝ ጠይቴያቸው 
ትንሸ ጋራውን ካሳለፋኝ በኋላ ከእንግዲህ አንቀጥልም በማለት 
አሻፈረን አሉ፡:: ለማሳመን ከብዙ ክርክር በኋሳ አንድ ብር 
ሰጥቻቸው ሊያደርሱኝ ተስማምተው ትንሸ ተጉዘን የፈሳሻውን 
መሬት አልፈን ከአማራውና ከቅማንቱ መሬት ድንበር ላይ 
ደረስን:: ከዚያ በኋላ ግን አስር ብር እንኳን ብጨምርላቸው 
በምንም ዓይነት እንደማይንቀሳቀሱ ወሰኑ፡: ነገሩ ወዲያውኑ ገባነ' 
ይኸውም ፈላሻዎች ድንበሩን አልፈው ከሄዱ አማራውም ሆነ 
ቅማንቱ አስከሬን አውጥተው ለመብላት ወይም በአንዱ ላይ 
የጥንቆላ ሥራ ሊሠሩ የመጡ ወይም ቡዳ ናቸው ተብለው 
በመወንጀል መዓቱን ያወርዱብናል ብለው በመፍራታቸው ነበር:: 
እኔም የመንገድ መሪዎቼን አጥቼ በጭለማ እየተደናበርኩ ወደ 
ሠፈሬ መንገዴን ቀጠልኩ፡፡ 


ማርቲን ፍላድ የተባለ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረ 
ሜስዮናዊ በምግብና በዓይን ስለነበረው አስተሳሰብ የታዘበው 
ሁኔታ እስካሁንም አለ:: ፍላድ እንደገለጸው ማንኛዋም ሴት 
በምታዘጋው ምግብ ላይ የእንግዳ ክፋ ዓይን እንዳያርፍበት ማጀት 
ውስጥ ደብቃ ነው የምትሠራው:: ይህንንም ፍላድ ሲያጠናክር፡- 


«ከበሾች (አማራና አገው) ክፋ የሰው ዓይን እንዳያጠላበት 
ምግብና መድኃኒት ሸፍነው መሄድ አለባቸው:: ምግባቸውን 
የሚመገቡት በግለኛነትና ጨለማ እንኳን ቢሆን በበራቸው ሳላይ 
መጋረጃ አድርገው ሲሆን በምግብ ሰዓት ድንገት አንድ ሰው ዘው 
ብሎ ቤት ውስጥ ቢገባ ትህትና የጐደለው ይቅርታ የማይደረግለት 


86 


ፍድርጊት ሆና ነው የሚቆጠረዐጦ፤፥፡.. ይላል:: በዚህ ጉዳይ ሳይ 
በምዕራፍ አንድ ጦወደ ኢትዮጵያ የሥጡት የውጭ አገር ጐብጊዎች 
እንደዘገቡት የኢትዮጵያ ባህል እየተለወጠ ነው ወይስ እንዳለ 
ሳይናጋ ቆይቷል የሚለውን ጥያቴቱ ለመመለስና ለመገምገም 
ያስችለናል፡፡ 


በኀብረተሰቡ ዘንድ የታመነጡና ማንም ሰው ሊያደርገው 
የሚችለው ሌላው ነገር ደግሞ አንድን ሰው ወይም ዕቃ ትኩር 
ብሉ በቅናት በማየት ክፋት በማድረስ የታወቀው «ዓይን 
መውጋት› የተባለው ነው:: በቅማንት አካባቢና በጉርብትና 
የሚኖረው ሕዝብ አንደአስማተኛ ዓይን መውጋት ይችላል 
ይባላል፡:: ሁለተኛው ዓይነት ልዕለ-ፍጡር ኃይል ደግሞ «ጥቁር 
ምላስ› የሚሉት ነው:: ይህም የሚደረገው አንድን ሰው ወይም 
አካል ትኩር ብሉ በመመልከትና ድምጽን ከፍ አድርጐ አጋንኖ 
ማድነቅ ሲሆን ድርጊቱ የተፈፀመበት ሰው የአካል መመናመን 
ያስከትልበታል ይባላል፡:: ሦስተኛወው› ደግሞ «ስም ማንሳት» ወይም 
ስለአንድ ግለሰብ መጥፎ መመኘት ነው:: ኀብረተሰቡ ውስጥ ችግር 
ፈጣሪና አዋኪ ሰው ካለ ሕብረተሰቡ «ይጣለው» ብሎ 
የሚያወግዘው አንደኛው ዓይነት ስም ማንሳት ነው:: «ስም 
ማንሳት› ከሌላው ምትሀት ሁሉ በግልጽ የሚደረግ ስለሆነ 
የሚረገመው ሰው መንፈሱ በመረበሽ ይታመማል፤፣ በመጨረሻም 
ሊሞት ይችላል፡፡: በዚህ ሁኔታ የሞተን ሰው ሕብረተሰቡ «ስም 
ማንሳት» ገደለው ነው የሚሉት:: 


ድግምት፡: በቅማንት አገር አስማት በቃልቻዎች፥ እውቀቱ 
ባላቸው የማንኛውም የጉሣ አባል፣ በደብተራዎችና በፉቅራዎች 
ይከናወናል፡:: ብዙ ጊዜ በጐ የሆነ አስማት ክፉውን አስማት 
ለመከሳከለ የሚደረግ ነው፡: ለበጐ ነገር የሚደረግ አስማት ከዓይን- 
ወጊ (ጥላ ወጊ) ለመዳን ታስቦ የሚደረግ ነው:: እንስሳትን ከዓይን- 
ወጊ ለመጠበቅ የጥጃዎች ዶሮ ጫፍ ተቀርጥፎ ይጣላል፥ አዝመራን 
ከክፋ ዓይን ለማትረፍ የከብት ቀንድ በእንጨት ላይ ተሰክቶ 
ወይም ቅርፊታቸው የተላጠ የዛፍ ቅርንጫፎችና አጣናዎች ከሰብሉ 
መሃል ላይ ቀጥ ብለው ይተከላሉ፡: ለምን እንደሚደረግ ምክንያት 
ሊሰጥ ባይቻልም ‹ስለፍቱንነታቸው እርግጠኛ ነው» የሚለው 
መልስ ግን አለ፡፡: 


87 








እራስን ከክፋ አስማትና መጥፎ መናፍስት ተን 5 የበል 
በቅ ቅማንት፣፤ ፈላሻና አማራ እንደጌጥ እንዲያገለግል ሆና' በትን 
ቆዳ የተለበደ ክታብ ከአንገጊታቸው አጥልቀ”“ ይሄዳለ-: በክታቡ 
“ሰጥ በፃፅዝ ወ6ም በአረብኛ ወይም ሁለቱ ሆያተተሳላሳ ተለብት 
ከመጽሕፍ ትዱስ ፀይም ከቁርዓን የተወሰዳ- በብራና ላይ የተጻፋ 
ጥቅሶች ይኖሩአቸዋል፡: ዙሪያውን ምስሎችና የጌጥ ዲዛይናት 
ይታከላለ፡:: የተጻፋት ቃላት ክፋውን የከሳከለ ብቻ ሳይሆን 
የኢትዮጵያ ገጠፊ መሃይም በመሆኑ እራሱ ፳ሑፍን እንደ 
ድግምት ነው የሚቆቁጥሩት:: ከነዚህ ክታቦች በሰተቀር ሌሉጉ 
በአንገት ላይ የሚደረግ ሰው ሰራሸ ጌጣጌጥ  ቀማንቶት 
አያደርጉም:: ተንኮለኛ አስማተኞች እኩይ ተግባራቸውን በልምድ 
ተገኙ መድኃኒት በአካል ላይ ጉዳት የሚያደርሱ ድርጊቶትን 
ይፈ፳ማሉ፡:: በበለጠ ግን በድግምታ . ቸውና በሚተምሙት 
መድኃኒት በመተማመን በግለሰቦች ላይ የሚፈጽሙት መሥሪነት 
ነው:: ይህ የተንኮል ድርጊት በአቶ ረዳ ላይ ደርሶባፕዋል:: 
ይኸውም መጥፎ እድል አንዲደርስባቸው ያሰበው ጠሳታቸው 
የበሰበሰና «‹የተደገመበት›- እንቁላል ከጠንቋይ ሳይ ይገዛና 
በማግስቱ ጨለማን ተገኒ በማድረሣኘ ውሶቹ መተኛታቸውን 
አረጋግጦ እንቁላሎቹን ቤታቸው አጠገብ ቀብሮ ይሃዳል፡: ነገር 
ግን ጧት አቶ ረዳ አዲስ ምልስ አፈር በማየታቸው በነገሩ 
ነቅተው ወዲያውኑ- አንቁላሉቹን ቀፍረው በማውጣት 
ማስረጃዎቻቸውን በመያዝ ለሸማግሌዎች በማቅረብ ያልታወቀው 
ጠላታቸው እንዲረገም በአንክር ለሸማገግሌዎት ጥያቄያቸውን 
አቀረቡ:፡: 


አቶ ረዳ አኩይ የሆነውን ተግባር አንደሌሎች የአስማት 
ሥራ ሁሉ አደገኛ መሆኑን ስለሚያውቁ እንዲህ መረበሻቸው 
አለነገራቸው አልነበረም፡: አንድ ሰው በአደባባይ ላይ ከተረገመ 
ወይም ድግመት ከተደረገበት መጥፎ አድል የሚያስከትል 
ከመሆኑም በላይ ሰዎች በጣም አእንደሚታመሙና በባሕመሙም 
እንደሚሰቃዩ አቶ ረዳ በዓይናቸው ያዩት ነገር ነበር:: በድግምት 
የሚያምን አንድ ሰው የአእምሮና የሰውነት ሕመም ሊሰማው 
ይችላል፡:: ይህንን ክስተት በተለይም ለሞት ከበቃ ..በአስማት 
ሞተ፡:› ይባላል:: በአስማት ማመን በግለሰቦች ላይ በምንም 
ዓይነት ሰውነት ሊቆጣጠረው የማይችል ፍርሃት የያየስከትላል፡፣ 
የሰውነቱ የመከላከል ዝሃፃጁዱነት በድንጋጤ ጨርሶ እስከሚዋጥ 
ይቆይና ወዲያውኑ ለመኖር መሠረታዊ የሆኑት ምግብና ውሃ 


ኣክ 


ያስጠሉታል፡፡ አቶ ረዳ አንደዚህ ዓይነት የአአምሮና የመንፈስ 
ጭንቀት ክሰተት ሥ”ኖሩን ባየ ”ትቱም በአሳቸው አመለካከት 
አስማትና ጥንቆላ አንዳለዳ በሣም አደገ'ናና ዮድራሸ የሚያጠፉ 
መሆኑን ይገነዘ(ለ::! 


አቶ ረዳ ጉዳዩን ለማስተካከል አንደአመጣጡ የወሰዳ-ት 
እርምጃ አግባብ ነው ብለው የምናለ-: የቴክና'ሉጂና የሳይንስ 
እውቀት በማይታወቅበትና የባህል እሆ፦ገትም ባልዳበረበት ሁኔታ 
ግለሰቡ በደረሰባቸው አሳዛኘ ሁነን.ታ በሪሳቸው እምነት የወሰዳት 
አቋምና ሊያደርጉት ያሰቡት ትነዘለሻ ነው ሊያሰኝ ይቶላል፡: 
አቶ ረዳ አንስራ ሲፈልጉ ሠ።ደ ሸክላ ሰሪ፤ የብረት መሳሪያ 
ከተበላሸ ወደ ብረት ተጥቃጭ፤ ከጠንቋይ ለሟመሣጣ ድግምት ወደ 
መሙ ያ የተኛው አንደሚሃሄሃዳ- ሁሉ ሰለተተበረው የአንቱቁላል ምሰጢር 
ወደ ቃልቻ መሄ! ነበረባቸው::  አድለኛ ሆነው ታናሽ 
ወንድማቸው አዮ ታልቻ ሰለሆነ ተደግሞበት . ለተንኮል 
ስለተቀበረው አንቱላል አፍራሹን  ”ሃነርከሻውን ድግምት 
በአነስተኛና ለምልክት ዞዖ#ህል በሟከፈል ዋጋ መፍትሄ 
አንዲፈልግላቸው ተደረገ:: በአዮ በኩል መደረግ የነበረበት አቶ 
ረዳ ሰለ አንቁላሉ በአአምሮአቸው የተቀረፀውን መጥፎ ሰሜት 
ማለዘብ ነበር:: ይህ በአዚህ አንዳለ የሸማግሊዎች ሸንጐ በአቶ ረዳ 
ላይ ተንኮሉን ፈጽሟል ተብሎ ሰለተጠረጠረው ሰው ተጨባጭና 
አሳማኝ ማስረጃ አስከሟገኝ አርግማን የማሳለፋን ጉዳይ አኦዘገዩት:፡: 
መሠሪው፣፤ የሸማግሌዎቸን አርግማን በመፍራትም ይሁን ወይም 
የቃልቻውን የአዮን አስማት ኃይልነት በማወቅ ሊሆን ይችላል፣ 
በድጋሚ ተንኮሉን ከመፈፀም ታተቀተበ፡: 


የነገን ዛፊ መተንበይ፡: አንደማንኛውም ሰው ቅማንቶች 
“ነ» ምን ይዞ አንደሚመጣ ለማወትቅ  ይጓጓሉለ-:: ስለዚህም 
ስለወደፊቱ የሕይወት ከፍና ዝቀ ማለት አንዳንድ መረጃዎችን 
ማግኘት  ይፈልጋሉ፡:: ይህን መረጃ ለማዋጣት. ግለሰቦችና 
የሃይማኖት ሰዎች ትንበያን ይሞክራለ-: ሊከሰቱ የሚችሉትን 
ሁህ.ታዎች ከተንባዮች በመረዳት ስጋታቸው በመጠኑም ቢሆን 
ስለሚቀንስላቸው በዚች ምድራዋ ዓለም አስተማማኝና የተረጋጋ 
ማኀበራዋና ባህላዋ ኑሮአቸውን ለመምራት ይረዳቸዋል፡፡ 


የአቶ ረዳ ልጅኞጆ ቢተው ከኀብረተሰቡ ወጣ ወዳለ ቦታ 
ለመሄድ መንገድ ሲጀምር አንዳንድ የግለሰብ ስሞችን ይሰማል፡፡ 


፳8ዛህ 


ስሞቹ በደስታ፣ በሀብትና በብርሃን የሚመሰሉ ከሆነ ጥሩ እድል 
የሚያጋጥመው ስኬታማና አስተማማኝ ጉዞ እንደሚሆንለት፤ ነዝር 
ግን  «ስበር›»፣ «ዝረፍ››፣ «‹5ይለኛው›፤ «ያዘው› የሚባሉ ስም 
ያላቸው ሰዎች ሲያጋጥመው ደግሞ መጥፎ ዕድል ያጋጥመኛል 
ብሎ ስለሚያምን ጉዞውን ሠርዞ ወደ ቤቱ ይሥለሳል፡፡ በሊላ 
በኩል ወንድሙ ነጋሽ ይህን በመሳሰሉ መልክቶች እንደ ቢተው 
ስለማያምን ከፍ ብሎ የተጠቀሱት ስሞች ቢያጋጥሙት በምንም 
ዓይነት ከጉዞው አይደናቀፍም:: ቢሆንም ነጋሸ በመንገድ ሲሄድ 
ሁለት ሰዎች ሲያጋጥሙት ወይም ሙሉ የሆነ አንሥራ ወይም 
ስልቻ የተሸከመ አንድ ሰው በመንገድ ላይ ቢያገን አንደ ጥሩ 
እድል ይቆጥረዋል፡: ባዶ ዕቃ የተሸከመ ሰው ካጋጠመ በጣም 
መጥፎ ዕድል ያጋጥማል ተብሎ ነው የሚታመነው፡፡ 


በቅማንት አገር አንደንድ ሰዎች ከአብዛኛው ኀብረተሰብ 
ስለ ትንበያ በተሻለ ሁኔታ የሚያውቁ አሉ፡:: ቃልቻዎች በዛር 
አማካይነት ወደፊት የሚሆነውን ነገር ይተነብያሉ ወይም ደግሞ 
የተደበቀ መረጃን ከተደበቀበት ቦታ ያገኛሉ፡: ሌሎች ብቸኛ የሆኑ 
ተንባዮች ሲሆኑ የወፍ ቋንቋ እናውቃለን አያሉ የወፎትን የበረራ 
አቅጣጫ በመመልከት ወደፊት ምን እንደሚመጣና እንደሚፈጠር 
ይጠቁማሉ፡:፡፡: 


ከአዮ ጋር የምትፎካከር አንዲት የሴት ጠንቋይ ነበረች:: 
የአሷን ችሎታ ለመፈተን ሲል አንድ የመንግሥት ሹም 
ከአሸከሮቹ አንድ ጠብመንጃ ወስዶ ስውር ቦታ  ይደብቅና 
ጠብመንጃው የት እንዳለ ጠንቋይዋን ጠይቋት  ይላቸዋል፡. 
አሸሽከሮቹም እንደተባለው ሲጠይቋት በትክክል መሣሪያው የት 
እንደተደበቀ ነገረቻቸው::- በዚህም ምክንያት  በችሎታዋ 
የተደነቀው አውራጃ ገዥ ጠብመንጃውን አንደሸለማት በቅማንት 
አገር በብዙ ሰዎች እንደትንግርት ይነገርላታል፡: 


ይህንን ምዕራፍ ለመቋጨት አንድ የኀብረተሰብ ማኅበራዊ 
ማስታወሻ እተዋለሁ፡:: ከአንድ በኢንዱስትሪ የበለፀገና የተማረ 
ሕዝብ ከሚኖርበት ምዕራባዊ አገር አንዳንድ ሥራዎችን 
ለመሥራት ወደ ኢትዮጵያ የመጣ ሚሲዮናዊ ጋር ስንነጋገር፣ 
«የሰሜን ማዕከላዊ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ዛር ተሳፍሮብናል የሚሉት 
የተሳሳተ ነገር ነው፥ ይልቅስ በእነዚህ ምስኪን ሰዎች ላይ 
የተሳፈረባቸው ዛር ሳይሆን ሠይጣን ነው» በማለት በአንክሮ 


90 





የነገረኝ ያስደንቀኛል፡: እስካሁን ድረስ ይህ ሚሲዮናዊ ሠይጣን 
ይዞአቸዋል ያላቸውን ሰዎች ሠይጣኑን ከሰውነታቸው ለማስወገድ 
ያለመታከት ጥረት እያደረገ ነው:: በዚህ አርእስት ስለ ልዕለ- 
ፍጡራዊ ክስተቶች ስዕላዊ በሆነ መልኩ በአጭሩ ያየነው እዚህ 
ላይ ይብቃ:: የምዕራቡ ዓለም አንባቢም አንዳንዶቹ የቅማንት 
ባህሎች ከራሱ ጋር ተመሳሳይና ብዙም የማይራራቁ መሆኑን 
ስለሚገነዘብ እራሱን በቅማንቶች ቦታ በማስቀመጥ የስሜታቸው 
ተካፋይ እንደሚሆን አልጠራጠርም:: 





9] 


ምዕራፍ ስድስት 
የፖለቲካ አደረጃጀት 


በጥንት ዘመን በተለይ በጦርነት ወጦትት ወይም 
በኀብረተሰቡ ዘንድ ጠቅላላ ቀውስ ሲፈጠር የመጨረሻው የፖለቲካ 
ሥልጣን ለእያንዳንዱ የጉሣ አባት ለምሳሌም እንደ ዘጠኙ ሳሉት 
የ«ክብር» የባህል ጀግኖች ይሰጥ ነበር:: (ቻርት ቁቱ.] ይመልከቱ; 
በሠላም ጊዜ ግን ሥልጣን ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ይከፋፈል 
ነበር:: እ.ኤ.አ. ከ1600 ዓም. ትንሸ ቀደም ብሉ ትማንቶኝ 
በፖለቲካው ረገድ በባላባታዊው አገዛዝ ሥር ቢወድቁም ምንም 
ብዙ የሚያስፈራ የጦር ኃይል ስላልነበራቸው ተፅፅኖ 
ሳይደረግባቸው የውስጥ የራስ ገዝ ሥልጣን ይዘው አንዲቆዩ 
ተፈቀደላቸው:: - የኢትዮጵያ ነገሥታት ዜና መዋዕሉች 
እንደሚያስረዱት ቅማንት ምንጊዜም በአማራው - ላይ 
እንዳልተነሣና የእራሳቸው አፈ-ታሪክም ቢሆን የጦር ጀሣኖቻቸው 
በአማራው መንግሥት ውስጥ ይሠሩ አንደነበር ነው የሚዘክሩት:: 


ይህ ለረዥም ዘመን የቆየው ከፊል ነፃ የፖለቲካ አስተዳደር 
ተቋም ብዙ የፍትሕ አመራር ሥልጣንን ስላጉናፀፋቸው ከባዘላዋ 
ሕጋቸው - ያፈነገጠውን እንዲታረም በማድረግ. እንዲጓዙ 
ረድቷቸዋል፡፡ በዚህም ምክንያት የጉሣው ማንነትና የኀብረተሰቡ 
አንድነት ለዘመናት ተጠብቆ ቆይቶአል፡: በ1880ዎቹ ቅማንት 
የአማራን ባህል እንዲቀበል ሲገደድ የቅማንት ሃይማኖት 
እየተዳከመ በመምጣቱና ባህላቸውና ፖለቲካውም በአንድ ላይ 
የተሳሰሩ ስለነበር ጥንታዊው የፖለቲካ መዋቅር ጭምር 
እንዳልነበረ ሆነ:: የአንድነት መለያ የነበረው ተገልሎ የመኖር 
ስሜት እየተዳከመ መጣ:: ምንም እንኳን የነገሥታቱ የማስገደጃ 
ትዕዛዝ ባይኖርም የአማራን ባህል የመቀበሉ ሂደት በፍጥነት 
ቀጥሎ ብዙዎች በባህል ለውጥ አማራ (አምሃራይዝድ) ሆኑ፡ 
ሂደቱም ቀጠለ፡: 


አማራው በቅማንቱ ላይ የበላይነት ከያዘ ወዲህ የአስተዳደር 
ሥልጣን ደረጃው በየዘመናቱ የተለያየ ቢሆንም. በአንፃሩ 
የባላባታዊ ሥርዓት ከመተከሉ በፊት የነበረውን ተመጣጣኝ የሆነ 
ሥልጣን እንደያዙ ቆይተዋል፡: አማራው የፖለቲካውን ሥልጣን 
ቢይዝም፥ ፍትሕ አሰጣጥን በተመለከተ ቅማንቶች ከፍተኛ የውስጥ 


92 


ነፃነት ነበራቸው:: ይህ ነፃነት በአማራው ላይ ምንም ሥጋት 
ባለማስከተሉ ቅማንቶች የአራሳቸውን ሕጋዊ ችግሮች በራሳቸው 
የፖለቲካና ሃይማናታዊ አደረጃጀት ስልትና ሥርዓት መሠረት 
መፍትሔዎችን ያስገኙ ነበር:: ሆኖም ከፍትሕ አሰጣጥ በስተቀር 
ሌላው ዓይነት ሥልጣን እስከ ተወሰነ ደረጃ ድረስ ነበር፡: 


እንደጥንታዊው ዘመን ባህላቸው ቅማንት ዲሞክራሲያዊ 
ፈለግን በተከተለ መልክ ሥልጣንን ወደታች በተወረድ ያከፋፍሉ 
ነበር፡: በዚህም መሠረት አብዛኛው የአስተዳደርና የዳኝነት ሥራ 
የሚሠራው በመጨረሻው ዝቅተኛ አርከን ላይ በሚገኘው 
የአዛውንቶች ሸንጐ ሲሆን በዚህ ደረጃ ሊፈቱ ያልቻሉ 
የአስተዳደርና የዳኝነት ችግሮች በመካከለኛ ደረጃ ከዚህ በላይ 
ለሚገኙ ቀሳውስትና የታወቁ ግለሰቦች ላለብት የፖለቲካ ሥልጣን 
ለያዘ ቡድን ይተላለፋል:: በዚህ ደረጃ ችግሩ ካልተፈታ ደግሞ 
የመጨረሻውን የፖለቲካና የሃይማኖት ሥልጣን ለያዙት ለሁለቱ 
የጭልጋና የከርከር ወምበሮች ይተው ነበር፡: 

የአዛውንቶች ሸንጐ 

የአዛውንቶች ሸንጉ መሠረታዊ የሆነ የቅማንት የሥልጣን 
ንዑስ ዘርፍ ነው:: የአዛውንቶች ሸንጐ አባላት የሸማግሌዎችና 
በኀብረተሰቡ ዘንድ ተቀባይነትና አክብሮት ያላቸው ሰዎች ስብስብ 
ነው:: ከፍተኛውን የመናገር፣ የመከራከርና የመወሰን የኃይል 
“ሚዛን ያላቸው በ‹«ካሣ› ሥነሥርዓት ያለፉ ማለትም ከጐጉልማሳነት 
ወደ አዛውንትነት በሥርዓት ለማለፍ መስፈርቱን አሟልተው 
አክብሮት የተሰጣቸው ብተጐ ሸማግሌዎች ናቸው:: ዋናው 
የደረጃቸው መለኪያ ወደ አግዚአብሔር (ምዝግና) የቀረቡ ናቸው 
ተብሉ ሲታመን ነው:: ሁሉም አዛውንቶች በ-«ካሣ ማለፍ 
ባይኖርባቸውም የአዛውንቶች ሸንጉ ከሃይማኖት ጋር የተሳሰረ 
ነፀፁ:: 


ማኀበራዊ ኑርን የሚመለከቱ፤ የአስተዳደርና የፍትህ 
የዕለት ተዕለት ጉዳዮች ለአማራው ባለሥልጣን  ሳይተሳለፉ 
ለቅማንቶች የአዛውንቶች ሸንጐ ተርበው ይወስናሉ፡:: በዚህም 
ምክንያት የቅማንት ኀብረተሰብ በፍቅር ተሳስሮ እንዲኖር አጋዥ 
ሆኗል:: ጥንት የክብር ዘር ያላቸው የሸንጐ አባሳት አስተያየት 
ነበር ተሰሚነት የነበረው:: ይህ ዓይነት ዝንባሌ በመስፈኑና 
የቀሳውስትና የጦወምበሮች ምርጫ ከቄስ ቤተሰብ ብቻ በመሆኑ 


93 





ከሞላ ጐደል ዴሞክራሲያዊ የነበረው ሥርዓት ወደ ኣንድ? ቡድን 
አመራር ተለውጦ እንደነበር እንገነዘባለን:: ሆኖም ባለፋት አርባ 
ዓመታት የ«ክብር» ዘር አባላት የበላይነት እየጠሩ በመምጣቱ 
የቡድናዊ አመራር ሥርዓትም ጉልቶ መታየቱን አቆመ:፡፡: 


መደበኛና መደበኛ ያልሆኑ ሸንጉዎች:: ሁለት ዓይነት 
ሸንጐዎች አሉ:- መደበኛና መደበኛ ያልሆኑ ሸንጉዎትች:: መደበኛ 
ቨንጐዎች ወርሃዊ. ስብሰባቸውን የሚያካሂዱት. የቅማንት 
ኀብረተሰብ በሚካፈሉበት ማሕበር ነው:: (ስለ ማኅበራዊ 
አባልነት፣ አመራረጥና ዓላማ በሚቀጥለው ሰባተኛው ምዕራፍ ላደ 
ተገልጂል:፡:) በመደበኛው ሸንጐ አዛውንቶች የፍትህንና የአስተዳደር 
ጉዳዮችን ለውይይትና ለውሳኔ ያቀርባሉ:: በየዓመቱ የሚመረጥ 
መሪ (አለቃ) ሰብሰባውን የሚመራ ሲሆን ለሚሰጠው አገልግሎት 
የሚከፈለው ነገር ባይኖርም በኀብረተሰቡ ዘንድ የተለየ ክብር 
ይኖረዋል፡: እንዳአስፈላጊነቱ አቤቱታዎችንና ክሶችን እያየ 
ከሸማግሌዎች መካከል መርጦ ላቋቋማቸው ንዑስ ኮሚቴዎች 
ሥራውን ያከፋፍላል፡:: አንድ ንዑስ ኮሚቴ አንድ መሪና ሌሎች 
አምስት አባላት ያሉት ሲሆን ይህም እያንዳንዱ ወንድ ቅማንት 
በኀብረተሰቡ ውስጥ ባለው መንግሥት በሕይወቱ አንድ ጊዜ ሚና 
ኖሮት እንዲያገለግል እድል ያገኛል ማለት ነው:: ንዑስ ኮሚቴው 
ጉዳዮቹን በማጣራት የመደበኛው ሸንጐ ውሳኔ እንዲሰጥበት 
ያቀርባል፡፡: 


መደበኛ ያልሆኑት የአዛውንቶች ሸንጐዎች ከዚያም 
ከዚህም የተውጣጡና በከሳሽና በተከሳሽ የተመረጡ አንድ የቡድን 
መሪና ከአምስት እስከ ሰባት የሚደርሱ አባላት ያሉት ሆኖ ዋናው 
ሥራው የፍትሕን ሥራ ማከናወን ነው:: 


በመደበኛውና በንዑስ ሸንጐው፣ እንዲሁም መደበኛ 
ባልሆነው ሸንጐ የሚደረጉት ምርመራዎችና በጉዳዩ ላይ 
የሚደረጉት ውይይቶች ብዙ ወራትንና ከዚያም አልፎ ዓመታትን 
ሊጨርሱ  ይችላሉ:: ይህም የጊዜ መራዘም በማኅበረሰቡ 
መረጋጋትን ያስከ ትላል፥ ምክንያቱም አንድ ቀን ተከራካሪዎቹ 
ሸንጐው በነፃ ይለቀናል የሚል ግምት ስለሚኖራቸው አንዱ 
በአንዱ ላይ ግጭት ለማስነሣት አይደፍርም:: 


94 


ክስ: ፣- አድሜያቸው የገፋና በካሣ ሥርዓት ያለፉ 
በመሆናቸው አቶ ረዳ የአንድ መደበኛ ሸንጐ አባል ሆነው 
አብዛኛውን ጊዜ መደበኛ ያልሆነ ሸንጉ ይመራሉ:: የመስክ 
ሥራዬን በማከናውንበት ጊዜ አቶ ረዳና ሌሎች የአንድ አዛውንት 
ሸንጐ አባላት ሆነው ሲሠሩ ታዝቤያለሁ:: በተለይ ሲያስችሉ 
ያየሁት አንድ ወጣት ሰው ከአንድ ሸምገል ካለ ግለሰብ ሳይ ፈረስ 
ገዝቶ በክፍያና በርክክብ ሳይ የተነሣውን ክርክር ነበር፡፡ 


በቀጠሮው ቀን  ቂማምና ሸበቶ የሆኑ አዛውንቶች 
ጋቢያቸውን ደርበው ሜዳዎችን አቋርጠው በመምጣት ገላጣ በሆነ 
ሥፍራ ላይ በሁለት ዛፎች ሥር ተኩለኩሉ:: በቀረበላቸው አንድ 
ማንቆርቆሪያ ጠላ ጊዜያዊ መስተንግዶ እየተደረገላቸው እንዳለ 
ማንኛውም የሚወስነው ቅጣት በዋስ አማካይነት ተፈጻሚ 
እንደሚሆን በመገንዘብ የስብሰባው መሪ በቅድሚያ ሁለቱ 
ተከራካሪዎች ዘመድ አዝማዳቸው ባሉበት ዋስ እንዲጠሩ አደረጉ፡፡ 
ከዚያም አቶ ረዳና ሽማግሌዎቹ ሁለት ወገኖች የሚሉትን 
ለመስማት በተናጠል አነጋገሯቸው:: ይህም የተደረገው በአንድ 
ላይ ቢያነጋግሯቸው በባለጉዳዮችና በምስክሮች መካከል ጭቅጨቅ 
እንዳይነሣና የፍርዱ ሂደት እንዳይደናቀፍ በማሰብ ነበር፡: 


ሸማግሌዎቹ ጉዳዩን እንዳጠኑት ወጣቱ ከሸማግሊው አንድ 
ፈረስ በብር 24 ገዝቶ ቀብድ 16 ብር ሰጥቶ ቀሪውን 8 ብር 
ገንዘብ እንዳገኘ ከፍሎ ፈረሱን ለመረከብ ተስማምተው አንደነበርና 
ወጣቱ ቀሪውን ከፍሎ ፈረሱን ለመውሰድ ቢጠየቅ 
የመጀመሪያውን የቀብድ ክፍያ ሸማግሌው በመካዱ ነበር ክርክሩ 
የተነሣው:: ሽማግሌዎቹ ለብዙ ሳምንታትና ሰዓታት እየተቀመጡ 
ጉዳዩን መርምረው ካጣሩ በኋላ አንድ ውሳኔ ላይ ደረሱ፡: 
ውሳኔውም «ሸማግሌው ገንዘቡን ይመልስ ወይም ፈረሱን 
ያስረክብ» የሚል ነበር:: ብዙ ጊዜ እንደሚያጋጥመው ሸማግሌው 
ውሳኔውን ስለተቃወመ መብቱም የተጠበቀ ስለሆነ ሸማግሌዎች 
ጉዳዩን በጥሞና መመርመር ቀጠሉ፡:፡: 


ሸማግሌው መንቻካ ብጤ በመሆኑ ትዕዛዙንም ሳይፈጽም 
እንዲያውም ወደስብሰባው መምጣቱን አቋረጠ፡፡: ለብዙ ወራት 
ወደስብሰባው እንዲመጣ ቢለመንም አሻፈረኝ በማለቱ የአዛውንቶች 
ሸንጐ ባህላዊ ውግዘታቸውን ለማድረግ በማሰባቸው በላኩት 
የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ «በሸንጐው እንድትገኝ፥ኑ  ካልተገኘህ 


95 





አእንረግምሃለን፡›- በማለት ትዕዛዝ  አስተሳለፉ::  አርግማኑ 
የሚፈፀመው የተባረከው «መስኪ» ተብሉ የሚታወጦተውን ጠላ 
በሚረገመው ሰው ስም መድፋት ነበር:: የማይቀረው ውሳኒ 
ከሚሰጥብኝ ብሎ በመፍራት በመጨረሻ ሸማግሌው ሸንጉው ፊት 
ቀርቦ ውሉን ለመፈጸም ተስማማ:: ሆናም ለውሉ “”ሃስፈጸሚያ 
ከውል ውጭ በተጨማሪ 2 ብር እንዲሰጠው ተደረገ:፡ 


አንድ ውሳኒ ተቀባይነት ሲያገኝ ሁለቱን ተከራካሪዎች 
ድንጋይ አሸክሞ ማስታረቅ የተለመደ ስለነበር፥ በመጀመሪያ 
ሸበማግሌው፡ ቀጥሎ ደግሞ ወጣቱ ድንጋይ ተሸክመው ተራ በተራ 
«ይቅር በለኝ» ከተባባሉ በኋላ ተሳስመው የመጨረሻው እርቅ ሆና 
በአዛውንቶች ሸንጐ ተመርቀው ተሰናበቱ: ሁሉም የሸንጎ አባላት 
በ«ካሣ» ሥነሥርዓት ያለፉ በመሆኑ ምርቃታቸው ከፍተኛ ግምት 
የሚሰጠው መሆኑን መረዳት ተገቢ ነው:: 


በአቶ ረዳና በሌሎች የሸንጎ አባላት የታዩት ሌሎች 
ክርክሮች ስለመሬት ይዞታ መብት፣ ሌሊት ሌሊት ድንበሮች 
ተገፍተው ስለሚገኙ የሚከሰቱትን ችግሮችና የመሳሰሉትን 
ያካትታል፡: ልዩ ልዩ ጉዳዮች ደግሞ አንድ ግለሰብ ውሻው 
በመግደሉ፤ ከአንድ አባወራ ራቅ ባለ የአርሻ ይዞታው ላይ ስልሣ 
ዛፎች ባልታወቀ ሰው ስለተወሰደበትና አንዳንድ ሰዎች ደግሞ 
ስለተሰደቡ ያቀረቡትን የካሣ ጥያቄ ይመለከት ነበር፡:: አንድ ጉዳይ 
በአዛውንት ሸንጎ ሳያልቅ ለብዙ ጊዜ ከተጓጋዘና ሊያልቅ ካልቻለ ከፍ 
ወደአለ የቅማንት የፖለቲካና ሃይማኖት ድርጅት ይተላለፋል፡: 
ምን ጊዜም ቢሆን ቅማንቶች አንድ ጉዳይ በሸንጐዎቻቸው 
እንዲያልቅ ነው ፍላጉታቸው:: ይህንኑ ለማጠናከር አቶ ረዳ 
«አንድ አይነድ፥ አንድ አይፈርድ» የሚለውን ጥቅስ በየጊዜው 
ያነሳሉ፡: 


ክርስቲያን - ቅማንቶችና ሸንጐጉዎቻቸው:: በክርስቲያን 
ቅማንቶች ዘንድ ሁለቱም ዓይነት ባሕላዊ ሸንጐጉዎች. አሉ:፡: 
መደበኛው ሸንጐ በየወሩ አንድ ወይም ሁለት እሁዶች የሰንበቴ 
ስብሰባ ተብሎ በሚታወቀው የማኅበሩ አባላት በሚገኙበት ቀን 
ይደረጋል፡: ሸማግሌዎች በየዓመቱ በሚመረጡና እኩል ሥልጣን 
ባላቸው ሁለት መሪዎች ሰብሳቢነት ሥራቸውን ያከናውናሉ፡: 
በክርስቲያን ቅማንቶች ዘንድ ሽማግሌዎች በ‹«ካሣ› ሥነሥርዓት 


96 


ማለፍ ተፈላጊነት የሊለውና አንዲሁም እንደ አረማዊ-ኦሪታዊ 
ቅማንቶት የሃይማናት ተፅዕኖ በሸንጐዎች ላይ አይጥፕ'ርም:፡: 


ነገር ግን በአንዳንድ የክርስቲያን ቅማንቶች ዘንድ 
በአረማዊ-ኦሪታዊ ሥርዓት የነበረው ኃላፊነት ወደ አማራው 
መዋቅር ሙሉ በሙሉ አልተሸጋገረም:: ስለሆነም ያዛውንቶች 
ሸንጐጉዎች ውሳኔአ ቸውን ተግባራዊ በማድረግ ረገድ የባህላዊ 
አሠራሩን ትንሸ ለማሻሻል ጥረት እያደረጉ ቢሆንም አሁንም 
ከጥንቱ የቅማንት አሠራር ሥነሥርዓት ለመላቀቅ አልቻሉም፡፡ 
ለምሳሌ የቨንጐውን ውሳሄህ ለማስፈፀም ከአስር ዓመት በፊት 
ክርስቲያን የሆኑት እንኳን ወደ ድግናው አሁንም መሄድ 
አለባቸው:: እዚያ ሃፍደው ለአግዚአብሔር (ምዝግና) ፀሎት 
በማድረግ ውሳሄአቸውን አልቀበልም ወይም ካሣ አልከፍልም 
ባለው ሰው ላይ ተገቢው ቅጣት እንዲወስንበት ያደርጋሉ፡፡ 
ጥፋተኛ ነው የተባለው ሰው በምዝግና ተቀጥቶ መጥፎ ዕድል 
ቢያጋጥመው ወይም ጥፋቱን አምኖ ካሣውን ለተበዳዩ ቢከፍል፣ 
ተበዳዩ ወደ ድግናው ሄዶ የእንስሳ መስዋዕት  በማቅረብ፣ 
በኀብረተሰቡ ላሉ አዛውንቶች ግብዣ  ያደርጋል:፡: በሁሉም 
ክርሰቲያን ቅማንቶች ዘንድ በአዛውንቶች ሸንጐ የሚሰጠው 
የመጨረሻ ውሳሄ አጥፊውን በማውገዝ ጠሳ መሬት ሳላይ 
በመድፋት ሲሆን ሰንበቴው ደግሞ ወንጀለኛ የተባለውን ሰው 
በመርገም ነው:: ይህ «መስኪ» የተባለውን የተደገመበትን ጠሳ 
በመድፋት የሚደረገው  የአርግማን ባህል በአረማዊ-ኦሪታዊ 
ቅማንቶች ሲደረግ ከነበረው ሥነሥርዓት የተወሰደ ሆኖ 
እናገኘዋለን፡፡ 


የቅማንት የአዛውንቶች ሸንጐዎች በኀብረተሰቡ ውስጥ 
በፍትሕ አሰጣጥ ረገድ የሚጫወቱት ሚና የክርስቲያን ቅማንቶች 
የሰንበቴ ማኀበራትም ሆኑ የክርስቲያን የአዛውንቶች ሸንጐዎች 
ካላቸው የፍትሕ አሰጣጥ ኃላፊነት በጣም የላቀ ነው:: በነገራችን 
ላይ የሰንበቴ ማኅበራት በክርስቲያን አማራዎችም ያለ ሥርዓት 
ነው:: ክርስቲያን ቅማንቶች አሁንም ቢሆን ወደ አማራው 
ባለሥልጣን ሳይሄዱ ጉዳያቸውን እርስ በአርሳቸው ለመጨረስ ነው 
ፍላጐታቸው:: አሠራሩ ሁልጊዜ አንድነታቸውን ከማስጠበቁም 
በላይ ከሞላ ጐደል በአማራውና በቅማንቱ መካከል ያለው 
ግንኙነት ድንበር ተዘግቶ አንዲቆይ አድርጓል፡: 


97 / ል 
ቂ:,, 
ዚፌ. “%#) 





ለፈሪ 1. ቅ ው 
' " ዋ +' ። 


መደበኛ የአዛውንቶች ቨንጐጉ ሁለት ዓመት የፈጀውን የመሬት ክርክር 
ሲመለከቱ፡፡ የያዙት ረጃጅም በትር ውሻ ለመከላከል ይጠቀሙበታል፡: 


98 


ቢሆንም በሚቀጥሉት አስርና ሃያ አመታት ክርስቲያን ቅማንቶች 
ሙጮሉ በሙሉ የአማራን ባህል ተቀብለው በባህላዊ ውህደት አማራ 
(አምሃራይዝድ) አንደሟሚሆኑ በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል፡፡: 


ቨንጎዎችና የውጭው ዓለም:: የአዛውንቶች ሸንጎ ከቅማንት 
ኅብረተሰብ ውጭ ከሌላው ዓለም ጋር ግንኙነት በማድረግ 
የሚጫወቱት ሚና አለ፡: ከማኅበረሰባቸው ውጭ 
ከሚነጋገሩባቸውና ውሳኒ ከሩሚሰጡባቸው ጉዳዮች በጥቂቱ 
ለመጥቀስ ያህል ከአማራው “ኀብረተሰብ ጋር ግንኙነት በማድረግ 
በትብብር የሰው ጉልበት አዋጥቶ መንገድ ለመጠገንና እንዲሁም 
በአካባቢው ሚሲዮናውያን እንዲገቡም ሆነ አንዳይገቡ ተነጋግሮ 
ውሳኔ መስጠትን የመሳሰሉትን ያካትታል:: ሌላው ደግሞ 
በአካባቢው ተጨማሪ አዲስ የመሰብሰቢያ አዳራሾችን ወይም አዲስ 
መንገዶችን በጋራ ለመሥራት የሚደረጉ የጋራ ግንኙነቶች 
ይኖራሉ፡፡: 


መካከለኛው የፖለቲካ ሥልጣን 


በድሮው ዘመን ዝቅተኛ ቀሳውስት (አባጋሪየስ) እና ክብር 
የሆኑ ከፍተኛ ቀሳውስት (ከመዘና) አሁን ካሳቸው የፖለቲካ 
ሥልጣን የበለጠ በፖለቲካው ሰፊ ሚና ነበራቸው:: በአሁኑ ወቅት 
ለስሙ ያህል አንዳንድ ክርክሮችን አዳምጦ መፍትሔ ከመፈለግና 
በኀብረተሰቡ ዘንድ ሰላም ሰፍኖ መልካም ግንኙነት እንዲኖር 
ምክር ከመስጠት በስተቀር ብዙም ኃላፊነት የላቸውም:: ሆኖም 
ፍትህን በተመለከተ ወምበሩን ይረዳሉ፡: 


ዛሬ አብዛኛው የፍትሕ ሥራ የሚከናወነው አፈሊቅ ተብሎ 
በሚታወቀው የወምበሩ ቃል አቀባይ ነው:: አፈሊቁ ከክብር ዘር 
በወምበሩ የሚመረጥ ሲሆን በትርፍ ጊዜው ለሚሠራው ሥራ 
ተገቢውን ክፍያ ወምበሩ ይሰጠዋል፡። በኅብረተሰቡ ዘንድ 
ተቀባይነትና አክብሮት ያለው ብቻ ነው ለዚህ ሥራ ብቁ 
የሚሆነው:: 


ባለፉት ዘመናት አፈሊቁ ከቦታ ቦታ እየተዘዋወረ 
ለከርከሮች ውሳኔ ይሰጥ ነበር፥ እንዲሁም ኀብረተሰቡና ቀሳውስቱ 
የቅማንትን ሕግ እያከበሩ መሆኑን ይቆጣጠር ነበር:: አፈሊቁ 
ቅጣት የመወሰንና ቅጣት የመሰብሰብ ሥልጣን ቢኖረውም 
በቀሳውስቱ ላይ ይህንኑ ሥልጣን የተጠተመበት ጊዜ 


99 





በገኅብረተሰቦች ዘንድ ብዙም አይታወስም፡፡ አያንዳንዱ ወምበር 
ብዙ አፈሊቆች የነበሩት ቢሆንም የአረማዊ-ኦሪታዊ ቅማንት ቁጥር 
በፍጥነት እየቀነሰ በመምጣቱ ክፍት በሆኑት የአፈሊት ቦታዎ 
ሌላ ሰው መተካት አስፈላጊ ሆና  አልተገኘም፡:፡: አፈሊቁ 
ሊወስናቸው ያልቻላቸው ችግሮችና ጉዳዮች ለወምበሩ እየቀረቡ 
ተገቢውን ውሳኔ የያገኛሉ፡: 


ወምበር፣ የመጨረሻው ዳኛ 


ወምበሩ የትማንት ቀሳውስት የበላይ ብቻ ሳይሆን የፍትህና 
የአመራር ሥልጣን ያለው ሰው ነው:: በመካከለኛ ደረጃ በሚገኘው 
የፖለቲካ ሥልጣን አካላት ሊፈቱ ያልቻሉ ክርክሮች ወይም 
ጥሎች ወደ እሱ ይመራሉ:: ቅማንቶች በአስገዳጅ ሁኔታዎች 
የአማራን ባህል እንዲቀበሉ ከመደረጉ በፊት በከርከር አንድ 
የበላይ ወምበር፤፣ በጭልጋ ደግሞ አንድ ሌላ የበላይ ወምበር፣ 
በአጠቃላይ ሁለት ወምበሮች ነበሩ:: ከወምበሮች ተቀጥሎ አስር 
የሚያህሉ ንዑስ ወምበሮች የነበሩ ሲሆን፤ ከጓንንግ ወንዝ 
በስተምስራቅ ያሉት በከርከር ወምበር ሥር፣  ከጓንግ ወንዝ 
በስተምዕራብ የነበሩ ደግሞ በጭልጋ ወምበር ሥር ይታዘዙ ነበር:: 
በጣም አስቸጋሪ ጉዳይ ካላጋጠማቸው በስተቀር ንዑስ ወምበሮቹ 
ማንኛውም ለሚቀርብላቸው ክርክሮች ሁሉ ውሳኔ ይሰጡ ነበር፡: 
እ.ኤ.አ. በ1900 ዓ.ም. መጀመሪያ አካባቢ ሁለቱ የበላይ ወምበሮች 
ብቻ  ቀሩ:: ከሁለቱ ወምበሮች የከርከሩ ወምበር ሳላቅ ብሉ 
ስለሚታይ «ታላቁ ወምበር» አየተባለ ይጠራል:፡: እ.ኤ.አ. በ1955 
ዓ.ም. የከርከሩ ወምበር ከሞቱ ወዲህ በምትክ ሌላ ወምበር 
ሳይሾም በመቅረቱ በአሁኑ ጊዜ የጭልጋው ወምበር ብቻ ነው 
በመላው የቅማንት አገር የሚገኘው:: 


ከወንበሩ ፊት  መቅረብ፡: ወምበሩ አብዛኛውን ጊዜ 
ከከመዘናውና (ከፍተኛው ቄስ) በኀብረተሰቡ ከሚገኙ ቀሳውስት 
ጋር ሆኖ ነው አቤቱታዎችን የሚቀበለው:: ሦስቱም አካላት 
ከሳሸንና- ተከሳሸን በማነጋገርና አስፈላጊ የሆኑትን ጥያቄዎች 
በመጠየቅ ከመጨረሻ የውሳኔ ሃሳብ ሳላይ ይደርሳሉ:: ነገር ግን 
የመጨረሻውን ውሳኔ የሚሰጠው ወምበሩ ነው:: ጉዳዩ 
የሚመለከታቸው ደጋፊዎችና ምስክሮች ዋሽተው ከተገኙ ምዝግና 
እንደሚቀጣቸው አስቀድሞ ማስጠንቀቂያ ይሰጣቸዋል:: ከሳሽና 
ተከሳሸ ለክሱ ተመጣጣን ነው የተባለ ለዳኝነት ከብት ወይም 
ሰብል ወይም አህል ብዛቱን ወይም ስፍሩን ገልጸው ዋስትና 


100 


(ቦንድ) ማቅረብ አለባቸው፡: በመ፥ፅቤጨረሻ ከሁለቱ አንዱ የተረታው 
ለዋስትና ያስያዘው ንብረት በመቀጫ ስም ገቢ ይሆንና ወምበሩ 
ከዚሁ ድርሻውን ያገኛል፡: 


ከርክሮች በመረጃዎች አለመሟላት ምክንያት ዳር ሊደርሱ 
ካልቻሉ ወይም በሁለቱ ወገኖት በኩል የተነገረው ታሪክ አኩል 
ሚዛን ከደፋ ወምበሩ ከሳሸና ተከሳሸን በአቅራቢያው ወደሚገኘው 
ቅዱስ ድግና (ደን) ይወስዳቸዋል:: ከዚያም በወምበሩ ትእዛዝ 
መሠረት ቀሳውስቱ ለተከሳሹ መጥረቢያና ማጭድ ይሰጡታል፡፡ 
ተከሳሹ በያዘው መሣሪያ በድግናው ከሚገኙ አንዱን ዛፍ ቆርጦ 
መጣል ስላለበት በሚቆርጥበት ጊዜ ጮክ ብሎ «ወንጀለኛ ሆኙ 
ከተገኘሁኝ ይህን ዛፍ እንደቆረጥኩት ምዝግና እኔንም ይቆራርጠኝ» 
ማለት አለበት:: ተከሳሸ በአርግጥ ወንጀለኛ ከሆነ የሚመጣበትን 
መቅሰፍት በመፍራት ገና መሣሪየውን ሳይነካ ጥፋቱን በመናዘዝ 
ንስሀ ይገባል፡: ንፁህ መሆኑን ካመነ ግን ዛፉን ለመቁረጥ ወደኋላ 
ስለማይል አርግማኑ ውሸታም ወደሆነው ከሳሽ እንዲተሳለፍ 
ይደረጋል፡: ከሳሹ የሐሰት ማስረጃ ማቅረቡን ወይም ተከሳሹ 
የመቁረጫ መሣሪያውን ከመቀበሉ በፊት ስለጥፋቱ በማመን ንስሀ 
ከገባ ማንኛውንም ቅጣት በቀጥታ ሁለቱም ወገኖች ግማሽ ግማሹን 
ይከፍሳሉ፡: 


በመጨረሻ ውሳኔ ላይ ሲደረስ ወምበሩ የገንዘብ መቀጫ 
ይጥሳል፡:: ከዚህም በስተቀር ንብረቶችን ወደ ትክክለኛው ባለ 
ሀብት ይመልሳል፣ መሬትን ሃሚመለከት ክርክር ከሆነ ሕጋዊ 
ባለመሬቱ ማን እንደሆነ ያረጋግጣል፤ ተራ ለሆኑ የሃይማኖት 
ሕጐች መጣስ አጥፊው ለሰባት ሌሊት ባዶ መሬት ላይ እንዲተኛ 
ወይም ለሰባት ቀን ኮሶ አንዲጠጣ ወይም በየቀኑ ውሃ በማመላለስ 
ሰውነቱን እንዲታጠብ ሊወሰን ይችላል:: እንዲሁም ቅዱስ 
ቦታዎችን ማርከስ፣ ለሃይማኖት አባቶች ተገቢውን አክብሮት 
አለመስጠትና በዓላትን በተገቢው ሥነሥርዓት. አለማክበር 
“መረ እስከ ሁለት አሞሌ ጨው ሊያስከፍሉ የሚችሉ ጥፋቶች 
ናችው:: 


ወምበሩ የቅማንት የጥንት ባህሎችና ልምዶች ተጠብቀው 
አንዲቆዩ በጣም የሚያስፈሩ፤ ማለትም የቀብር ሥነሥርዓት 
ከመከልከል ጀምሮ እስከ ገነት መግቢያ በሮችን መዝጋት ድረስ 
የሚደርስ ቅጣት ይወስናል፡:: እርግማንና ከኀብረተሰብ ማግለል 


10] 








በወምበሩ የሚሰነዘሩ ቅጣቶች ሲሆኑ አብዛኛውን ጊዘ ተግባራዋ 
የሚሆኑት የእሱን ሥልጣን በማቀናቀኑት ላይ ነ(:: ለምሳሊ 
አንድ ግለሰብ የወምበሩን ውሳኔ ሳይቀበል ቢተር፤ መሥረታዊ 
ከሆነው ከቅማንት ሃይማኖታዊ ሥርዓት ውጭ ጋብቻ ቢፈጽም 
ከነብረተሰቡ ይገለላል፡:: ኩነብረተሰቡ መገለል ማለት የማይሻርና 
የማይለወጥ እንዲያውም ሰውዬው ከሞተም በኋላም ተግባራዊ 
የሚሆን ውሳኔ ነው:: የተወገዘ ወይም የተገለለ ሰ” ተብሩ 
በሥነሥርዓት አይፈጸምም፣ ወደገነት ያስገባል ተብሎ የሚደረገው 
ሥርዓተ-ቅዳሴ ስለማይደረግለት ወደገነት መግቢያ በር ሁሉ 
እንደተዘጋበት ይቀራል:፡: 


ነፍስ ግድያና ወምበሩ፡: ለወምበሩ የሚቀርብ በጣም የከፋ 
ወንጀል ቢኖር ነፍስ ግድያ ነው:: ለቅማንቶች ድንገተኛም ይሁን 
ወይም በመከሳከል ጦቅት የሚደርስ ግድያ በአጠቃላይ የሰውን 
ነፍስ ማጥፋት ማለት ስለሆነ በነፍሰ-ገዳይነት ነው የሚያስጠ 
ይቀው:: የቅማንት ሕግ «ዓይን ያጠፋ ዓይኑ ይጥፋ› ስለሚል 
የአንድ ሰው ሕይወት ያጠፋ ግለሰብ የሚሰጠው ፍርድ ሕይወቱ 
በሟች ዘመድ እንድታልፍ ማድረግ ነው:: ምርጫ ባይኖርም አንድ 
አርዳታ ግን ሊደረግለት ይችላል:: ይኸውም ዘመዶቹ የደም ካሣ 
ከፍለው እንዲታረቁ ማድረግ ነው:: ከሃምሣ ዓመት በፊት የደም 
ካሣ 8ዐ ማርያ ቴሬዛ ብር ነበር፡:: አሁን ግን ዝቅተኛው አራት 
መቶ ብር ሆኖ አንዳንድ ጊዜ ከ700 እስከ 1000 ብር ይደርሳል፡፡ 


የገዳይ ቤተሰቦች ከሟች ቤተሰብ ጋር በቨንጉዎችና 
በሌሎች አስታራቂዎች አማካይነት ስምምነት ላይ መድረስ 
ካልቻሉ ወምበሩ በጉዳዩ ጣልቃ ይገባል:: ከሁለቱ ወገኖች 
ስምምነት ከተደረሰ መከፈል የሚገባው ካሣ በወምበሩ ወይም 
በአዛውንቶች ሸንጐ አማካይነት የቃል ስምምነት ይገባሉ፡:: ይህም 
ስምምነት በሁለቱ በኩል ለመንግሥት ሹማምንት ይሰጥና እነሱም 
በተጨማሪ ለወንጀሉ መከፈል የሚገባውን የገንዘብ ቅጣት 
ከጥፋተኛው ተቀብለው ለግድያ የተጠቀመበትን ማሣሪያ 
በመግፈፍ በውርስ ለመንግሥት ገቢ ያደርጋሉ፡: በዚህም መሠረት 
መንግሥት ስለነፍስ ገዳዩ ወንጀል በቅማንቶች የተሰጠውን ውሳኔ 
አፀደቀ ማለት ነው:: በስምምነቱ መሠረት አስፈላጊው ሁሉ 
ከተሟላና የመንግሥት ቅጣት ገቢ ከሆነ በኋላ ገዳዩ ላይ 
በተጨማሪ ሌላ ቅጣት እንዳይደርስበትም ፋይሉ ይዘጋል:፡: 


102 


እስከትርብ ጊዜ ት“ሣንቶትን የሚመለከት ክስ የአማራው 
መንገሥት ለጭልጋ ወሮም ለከርከር ወምበር ያስተላልፍ ነበር፡፡: 
#ምበሩም ሦን አርምዳ አንደ ነደ ለመንግሥት ያስታውቅ 
እንደነበር ነው:: ዛፊ የደም ካሣ ጉዳይ አከራካሪ ሆና' ከተገኘ 
ለመንግሥት ዳኞችና አስተዳዳሪዎች ይተላለፋል: በመንግሥት 
በኩል ክሱ እልባት ካላገነ አልፎ አልፎ አነደሚያጋጥመሥው የገዳይ 
ወገኖች ገዳዩን በመግደል የማችን ደም ይበቀላሉ፡: ከዚያ በኋላ 
የማያቋርጥ ደምን በደም የመመላለሱ ሁኒታ ሊቀጥል የሚችል 
ቢሆንም ብዙ ጊዜ አያጋጥምም:: ይህ አኢ ገጣሚ እንዳይፈጠር 
በአሁኑ ጊዜ የኢትዮጵያ መንግሥት ነፍሰ ገዳዮች እየተያዙ 
ተገቢውን ፍርድ አንዲያገኙ በማድረግ ላይ ነው:: 


የወምበሩ ሀብት፡፡ ከትስናው ዓለም ከሚሰጠው ሥልጣን 
በተጨማሪ ወምበሩ ሀብት በማካበት :=እነያልነቱን ያጠናክራል፡፡ 
ለሥነሥርዓቶች የሚደረጉ መዋር*ዎች፥ የተወረሱ የዋስትና 
ንብረቶች፤ የሃይማኖት ሕግጋትን በመጣስ ከሚጣል የሚገኘ 
የቅጣት ገቢ የመሳሰሉት ሊጠቀሱ የሚችሉ የገቢ ምንጮቹ 
ናቸው:: ከዚህም በስተቀር በገል ከሚያካሂዳቸው ሥነሥርዓቶች 
ሁለት አሞሌ ጨው ወይም ሁለት ማርቴሬዛ ብር ያገኛል: 
በወምበሩ የሚባረኩና በቀሳውስት የሚካሄዱ ቅስናንና የአካባቢ 
ጭቃ ሹምነትን ማፅደቅና የገነት በር እንዲከፈት የሚያደርጉ 
ሥርዓተ-ቅዳሴዎች በዚህ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው:: እስከ አለፈው 
19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ ድረስ የከርከር ወምበር 
በምሥራቅ በኩል ከሚገኙት የቅማንት ኅብረተሰብ፤ የጭልጋው 
ወምበር ደግሞ ከምፅራቡ የቅማንት ኅብረተሰብ ግብር ይሰበስቡ 
ነበር: ይህ ዓይነቱ ግብር በከርከር አካባቢ በግዴታ የአማራን 
ባህል እንዲቀበሉ ማስገደድ ከተጀመረበት በ1880ዎቹ ዓ.ም. 
በጭልጋ ደግሞ በ1920ዎቹ ዓ.ም. እንዲቋረጥ ተደርጓል፡: 


ዋናው የወምበሩ የሀብት ምንጭ ግን በኩዳድ በኅብረተሰቡ 
ከሚታረስለት መሬት የሚያገኘው የሰብል ምርት ነው:: ወምበሩ 
ያለው ሥልጣንና ክብር ሁኔታዎቹን ስላላመቻቹለት ከማንኛውም 
ገበሬ የበለጠ አንድ ቤተሰብ ሊያርሰው የማይችል የእርሻ መሬት 
ስላስገገኘለትና ይኸውም መሬት በሕዝቡ ጉልበት  በኩዳድ 
ስለሚታረስለት ብዙ ምርት ያገኛል፡፡: 


103 


ምዕራፍ ሰባት 


ማኀበራዊ አደረጃጀት 


ቅማንቶች እንደሌሎች በቅድመ-ኢንዱስትሪ ዘመን አካባቢ 
እንደነበሩ ሕዝቦች ሁሉ በሠለጠኑት እንደአሜሪካ ባሉት አገሮች 
ጐልቶ የማይታይ እንደሸረሪት ድር የተጠሳለፈ የዝምድና ትስስር 
አላቸው:: ገጠሬና ኋላቀር በሆኑ ኀብረተሰቦች የእያንዳንዱ 
ግለሰብና ኀብረተሰብ ሕልውናና ደኅንነት ተጠብቆ የሚገኘው 
ውስብስብ የሆነውን የዝምድና ግንኙነት በማጠናከርና ዘመድ 
አዝማድን በማበራከት ነው:: አልፎ አልፎም አንዳንድ ግለሰቦች 
የሥጋ ዘመዶቻቸው ብዛት ውስንና ጠባብ ከሆነባቸው ሠፊ ወገን 
ለማግኘት በመሻት የሥጋ ዝምድና ባይኖራቸውም የቃል ኪዳን 
ማኀበራዊ ዝምድናን ለመመሥረት ጡት በማጥባትና አበልጅ 
በማድረግ ዝምድናን አስፋፍቶ ባለብዙ ወገን ለመሆን ጥረት 
ያደርጋሉ፡:: አንዳንዶቹም የወገኖቻቸውን ደኅንነት ለማስጠበቅና 


አንድነታቸውን ለማስተሳሰር በማኅበር መደራጀታቸው የታወቀ 
ነው:: 


በዚህ ምዕራፍ የምንመለከተው እንግዳ የሆነው የኅብረተሰብ 
ማኀበራዊ አደረጃጀት በመጀመሪያ ሲያጋጥም ውስብስብ፣ ከባድና 
የማይገባ መስሎ ሊታይ ይችሳላል:: አንዳንድ ልዩ የሆኑ አዲስ 
ቋንቋዎች ሲያጋጥሙን ግር እንደሚለን ሁሉ ለጉዳዩ እንግዳ 
በመሆናችን ስላልተለማመድነው የሚደርስ ችግር ነው:: በሚገባ 
ከተረዳነው ጥልፍልፍ የሆነው የቅማንት የዝምድና ሐረግ ምጥን 
የሆነ ነገር ግን ግትር ያልሆነ የእርስ በእርስ ግንኙነትን የሚያበ 
ረታታ ማኀበራዊና ባህላዊ ሥርዓት መሆኑን እንገነዘባለን፡: 
የቅማንት የዝምድና ትስስር ሁኔታ ከአካባቢው ተፈጥሮአዊ 
ሁኔታዎች ጋር ከመለማመድ የተነሣ የተገኘ ውርስ ነው:: 


ባለአንድ ሐረግ የዝምድና መዋቅር 


የአረማዊ-ኦሪታዊ ሃይማኖት በቅማንቶች ዘንድ መኖሩ 
በኢትዮጵያ ሥነ-ጽሑፎች ብዙ የተባለለት ስለሆነ አዲስ ነገር 
ስላልሆነ አያስገርምም፡: ነገር ግን ጥንድ የሆኑ የትውልድ የዘር 
አብራክ ክፋዮች አንድ ወጥ የሆነ ሐረግ ተከትለው እስከ 
መጨረሻው በመዝለቅ በሁለት ቡድኖች (ፓርቲ) ተደራጅተው 


104 


መገኘታቸው ነው የሚያስደንቀው:: የዚህ ዓይነት የኀብረተሰብ 
አደረጃጀት በተለይ በሌሉች አገዎች፤ በአማራውና በትግሬው 
ሕዝብ ዘንድ የመኖሩ ምልክት ፈጽሞ አይታይም፡፡: ይህን ዓይነት 
አንድ ወጥ የሆነውን የዘር ሐረግ አደረጃጀት ፍንጩን ያገኘው 
ማርቲን ፍላድ ሲገልጸው፣ «ቅማንቶች በሁለት ቡድኖቸ (ፓርቲ) 
የተከፈሉ ናቸው:፡: የበላይ የሆነው .«ክብር›»፤ እና በደረጃ ዝቅ ብሎ 
የሚታየው ደግሞ .«የታንቲ» ይባላል» ይሳል፡፡ (1866፡:20-21]) ፡፡ 
በዚህ ምዕራፍ የምንመለከታቸውን የዝምድና ስያሜዎች በምዕራፍ 
አንድ «የኀብረተሰቡ ትስስር ምክንያት» በሚለው ንዑስ ርእስ ላይ 
ተብራርቷል፡: 


የአባት የዘር ሐረግና ጋብቻ:: ሁሉም ቅማንቶቹቸ «ክብር» 
ወይም «የታንቲ» ናቸው:: እነዚህ የዘር ክፋዮች በክልል የተወሰኑ 
ሳይሆኑ በአረማዊ-ኦሪት ሃይማኖታቸው በአንድ ላይ የተሳሰሩ 
ናቸው፡:: በአሁኑ ጊዜ ለአንድ ትውልድ ያህል ክርስቲያን ሆነው 
የቆዩት ቅማንቶች ብዙም ከቁምነገር አይቆጥሩትም: የ«ክብር»ና 
የ«የታንቲ» የዘር ክፍያዎች በአባት የዘር ሐረጋቸው የሚለዩ 
ሲሆን የቅስና ደረጃን ለማግኘት የአባት የዘር ግንድ ወሳኝ ነው:፡: 


በአንድ የዘር ግንድ ያሉ ሰዎች ጋብቻቸው ከውጭ እንጂ 
እርስ በእርሳቸው አይጋቡም፡:: የመጨረሻው የከርከር ወምበር ልጅ 
እንደነገሩኝ አንድ «ክብር» ሌሳ «ክብር» ሴት ወይም አንድ 
«የታንቲ» ሌላዋን «የታንቲ» ቢያገባ ልክ እህቱን እንዳገባ ነው 
የሚቆጠረው፡:፡: ሆኖም የጋብቻው ሕግ ተራ የዝምድና ክፋይ 
ሐረጐችን አይመለከትም:፡: (ስለዝርዝሩ መግለጫ ቁጥር ሁለትን 
ይመልከቱ)፡፡ 


ጥብቅ የሆነው የጋብቻ ሕግ በኀብረተሰቡ ዘንድ የተከለከ 
ለውን የዘመዳሞች የእርስ በእርስ ጋብቻን ሲቆጣጠረው ቆይቷል፡: 
ከዚህም በስተቀር ቀደም ብሎ እንደተጠቀሰው ቀሳውስቱ ከቀብር 
ሥነሥርዓት ማገድ ጀምሮ እስከ ገነት በር መዝጋት ውግዘት 
የሚደርስ የሚያስፈራ ቅጣት ስለሚወስኑ የሕጉ ተግባራዊ መሆን 
አጠያያቂ አልነበረም:: በመሆኑም ማንም ይህን ሕግ ለመጣስ 
ስለማይፈልግ ቅማንት ያልሆነ ሌሳ ሰው ውስጣቸው አይገባም፣ 
እስከቅርብ ጊዜ ድረስም ከእነሱ መካከል በጋብቻ ምክንያት ይህን 
በቅርብ የተሳሰረ ኅብረተሰብ ጥሎ የሄደ የለም፡:: ስለዚህ ይህ 
ጭምር አደረጃጀት በወምበሩና በቀሳውስቱ ጥበቃ እየታገዘ 


105 





ሕብረተሰቡ ከሌላው ሕዝብ ጋር እንዳይገናኝ አጥር ሆና' ና'ራል:: 
ምንም እንኳን የቅማንት አፈታሪኮች፤ የኢትዮጵያ ዚና 
መዋዕሎችና አገር ጎብኝ አውሮጳውያን ብዙ ሚሰቶት ማግባት 
የተፈቀደ እንደነበረ ቢገልጹም፤ በቅማንት ኀብረተሰብ ጋብቻ 
አንድ ለአንድ ነው የሚፈቀደው:: እቁባት መያዝ አለ፥ ቢሆንም 


በሕጋቸው መሠረት ከአንድ ሚስት በላይ ማግባት የተከለከለ 
ነው:: 


ማንውም ቅማንት ወንድም ሆነ ሴት በአጠቃላይ «ክብር» 
ወይም ‹«የታንቲ» ተብሎ ይታወቃል:: የግለሰቡን ፆታና ትክክለኛ 
ደረጃቸውን ለመረጋገጥ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ሁሉም ክብር 
ወንዶች ክብር ተብለው ይጠራሉ፤ እንዲሁም የየታንቲ ወንዶች 
የታንቲ ይባላሉ፡:: ይህ ሊሆን የሚችለው ግን የየታንቲ ጦንድ ልጅ 
ልጅ ከሆኑ ነው:: (መገለጫ ሁለትን በድጋሜ ይመልከቱ፤:፡፡ 


አንድ ወንድ ወይም ሴት የየታንቲ ዘር ሆና'ሆና የአንድ 
ወንድ የክብር የልጅ ልጅ (ወንድ ወይም ሴት ይሁን) 
«ሰንከራይሁራ» ተብለው ይጠራሉ፡፡ («ሁራ» ማለት ልጅ ማለት 
ነው)፡:- የክብር ዘር የሆነች ሴት አባቷ ክብር. ከሆነ 
«ሰንክራ»ትባላለች፡: የየታንቲ የዘር ክፍይ ያላት ነገር ግን 
«ሰንክራይሁራ»› ካልሆነች «አናዝቴ» ትባላለች፣ የታንቲ የሆነ 
ወንድ የልጅ ልጅ ናት:: የትውልድ ሐረግ የአባት የዘር ግንድን 
ተከትሎ ስለሚታይ ልጆች የአባታቸውን የዘር ሐረግ ተከትለው 
ነው የሚቆጠሩት:: ነገር ግን የጋብቻ አፈጻጸምን በተመለከተ 
ጥንድ የሆነው አደረጃጀት በንዑስ ዘርፎች በቀላሉ አይለይም፡: 
የታንቲ የሆነ አባት ያሳቸው እና «ሰንክራ» የሆነች እናት ያላቸው 
ልጆች ከጋብቻ በስተቀር በማንኛውም ረገድ የ«የታንቲ» ደረጃ 
ተሰጥቶአቸው «የታንቲ» ወይም «አናዝቲ» ተብለው የሚጠሩ 
ሳይሆን ‹የሴንክራ ልጅ» ተብለው ነው የሚታወቁት:: 
“«ሴንክራሁራ» ደረጃው ክብር ለመሆን የተቃረበ ስለሆነ ከክብር 
ጋር አይጋባም:: ይህ የሚያመለክተው የክብር ከፍተኛ ደረጃን 
ለመጠበቅ ያህል የክብር የልጅ ልጆችን እንኳን ይህን መብት 
ይነፍጓቸዋል፡፡ 


ከቅርብ ዘመድ ጋር የግብረ-ሥጋ ግንኙነት ማድረግና 
ጋብቻ መፈፀም በማንኛውም የቅማንት የዘር ክፋዮች የተወገዘ 


106 


ሲሆን በደም የተገናኙ ከሆነም ሰባት ትውልድ ቆጥረው መጋባት 
እንዳለባቸው ነው:: ባለፉት አርባ ዓመታት ቅማንቶች ይህን 
የጋብቻ ባህል ወደ አራት ትውልድ ዝት ያደረጉት ቢሆንም 
የጥንቱ ሕግ የተሻለ መሆኑን የሚናገሩ አሉ::: 


በክብርና በየታንቲ ያለው ልዩየነት:: ቀደም ብሎ አንደተ 
ገለፀው ወምበሮች ከፍተኛ ተሳውስትና ከፍተኛ የሃይማኖትና 
የፖለቲካ መሪዎች እንዲሁም የወምበሩ አፈሊቅ (ቃል አቀባይ) 
እና ዋናው የእልፍኝ ኃላፊ ከክብር የዘር ሀረግ ካላቸው ነው 
የሚመረጡት:: ዝቅተኛ ቄሶች «መስኪ» የተባለውን የተቀደሰ ጠሳ 
(ጠበል) የሚጠብቁት ደግሞ ከየታንቲ ዘር ነው የሚመረጡት፡: 


እስከቅርብ ጊዜ ድረስ አንድ የክብር ሸማግሌ መደበኛ 
ያልሆነ የአስታራቂነትና የአማካሪነት ሥራ ስለሚሠራ በፍትሕ 
በኩል ያለው የሥራ ድርሻ ቀላል አይደለም፡:: አንድ የታንቲ 
ወይም ሴንክሬይሁራ በደል ከደረሰበት የክብሩን ጉልበት በመሳም 
ችግሩን ይገልጻል:: የክብር ሽማግሌው በቀሳውስት በኩል ከፍተኛ 
ውግዘትም ሆነ እርግማን አንደሚደርስ በማግባባት ያስታርቃል፡።፡ 
ለክብር ሸማግሌው የተሰጠው ሥልጣን በክብርና በየታንቲ ላለው 
የመደብ ልዩነት አንዱ ምልክት ነው:: ሆኖም በአሁኑ ዘመን 
በማስታረቁ ሥራ የሚጫወቱት ሚና በክብር ወይም በየታንቲ 
ወይም በሴክራይሁራ ሸማግሌዎች መካከል ልዩነት አይታይም፡፡ 


ዛሬ ባለባበስ፣ በቤትና በመሣሪያ እንዲሁም በመሬት ይዞታ 
በክብርና በየታንቲዎች ልዩነት ባለመኖሩ በሀብት በኩልም አንዱ 
ከሌላው አይበልጥም:: አንዳንድ ሰዎች ክብሮች ከየታንቲዎች 
የበለጠ በርካታ መሬት የነበራቸውና ያሳቸው ናቸው ቢሉም 
ይህንኑ በተጨባጭ የሚያረጋግጥ ማስረጃ አልተገኘም፡: ከሠላሣ 
ዓመት በፊት ግን በተለያዩ ሥነሥርዓቶች ክብሮች ከየታንቲዎች 
ተለይተው በተሻለ መቀመጫ ይቀመጡ አንደነበር ይነገራል፡: 
ክብሮች ምግብና መጠጥ አንዲሁም የእጅ ውሃ በመታጠብ 
ቀሳውስት ከተስተናገዱ በኋላ ከየታንቲዎች ቀድመው (ቀሳውስቱን 
ሳይጨምር) ይሰጣቸው ነበር:: ከአንድ መቶ ዓመት በፊት ወጣት 
ክብር ለአንድ ሽማግሌ የታንቲ መጠጥ እንኳን አይቀዳለትም፣ 
ነገር ግን የየታንቲ ሽማግሌ ለወጣቱ ክብር መጠጥ መቅዳት 


107 


801 


21ሃ 


(ጃሃ ቴዝ ጉ4.«ዞፅ4ፅ #ቱቫ ሬፇፀ ትፌዬ-ሇሠ4ፅ) ቅዞዕሣ ፡ዛ 
(ቋ'ፇ #ቫርሩህፅ #ቀቫ ጋዘ ትዬሇፅ44) ሦሠቦፇዛኒህ :ቦ 






(«፳፪ ቴህ ጋሁ(ህ» ሬፇቦ ጋሁዛፅዕ ቴዝህፅ) #ፇዛዬህ :ህ 
(“ቋ'ዋ ፲'ፃ ቭቹዬ፥ወ ዓዬ-ሇዕፅኀ ዝ“ቀቫ ጋዘ ትዬ-ዞዕፅ ቹ4ወ) ትዬ-#ዕ :ፅ 
(#ቀቫ ጋዘ ጋሁ .ቹሟ4ወፅ) ጋሁቫሪ ፡ቫ 
(፤ጨ፥ቱሠዛሀ #ቀቫ ጋዘ ጉዬ-ሮዕፅ) ጉዜተፅ :ዕ 
(#ሄሄሇቱሠዛየሀ ፣ቱዛ ጋዘ ጋሁዛፅ) 3ሁቫ :ዛ 


ያ#ፇመመ #ሁርፅ ቴዜዌሠቲፅ ፻ቕ ጭዌምዌሬጩጋ። 





(ማሳለፍ) ባሕሉ ይፈቅድ ነበር:: አንድ የታንቲ አንድ ክብርን 
በመንገድ ላይ ሲያገኝ አጅ ይነሳል፡ አሁን የማይደረግ ቢሆንም 
ጉልበት መሳምም ይጠበቅበት ነበር፡: 


በአጠቃላይ በቅማንት ኅብረተሰብ የየታንቲ ዘር ከክብር 
በዝቅተኛ ደረጃ ይታይ ስለነበር ሁለት የኅብረተሰብ መደቦች 
እንደነበሩ የሚጠቁም ነውጡ:: ሊላው በግልጽ የሚታወቀው 
ሦስተኛው ዝቅተኛ ደረጃ መደብ ደግሞ በውርስ የተገኙትን 
ባሪያዎችን (አገልጋይ) የሚያጠቃልል ነው:: እነዚህ እንደባሪያ 
የሚያገለግሉት ጥቁሮች የተገኙት ከቆላማው ምዕራብ ኢትዮጵያ 
ክፍል ነው:: ድሮ በቅማንቱ ክልል በባሪያነት ሲያገለግሉ የነበሩት 
በአሁኑ ወቅት ነፃ ቢሆኑም መሬት ስለሌላቸው. «በእኩል 
አራሸነት›» ወይም በግርድናም ሆነ በሎሌነት ተቀጥረው ይሠራሉ፡፡ 
አንዳንድ ሰዎች ከባሪያቸው ልጅ ሲያስወልዱ ልጁን .ውላጅ» 
ማለት የተለመደ ነበር:: በባሪያው አሳዳሪ ዘመን አንዳንዶቹ ሴት 
አገልጋያቸውን በመወሸም ሌሉች ደግሞ እንዳጋጠማቸው የግብረ- 
ሥጋ ግንኙነት በማድረግ ሴትዮዋ አርግዛ ልጅ ከወለደች ጌታዋ 
ልጁን የግል አገልጋይ ያደርገው ነበር፡: 


የአባት ጉሣ:: የክብር የቃል ዘር ቆጣሪዎች የአባትን የዘር 
ሐረግ በመከተል እስከ አሥራ አራት ትውልድ በመቁጠር 
ጥንታዊ ከሆኑት በግልጽ ከተከፋፈሉት ዘጠኙ የባሕል ጀግኖችና 
የጐሣ መሥራቾች ጋር ያገናኙታል፡: (መግለጫ ቁጥር አንድን 
ይመልከቱ)፡፡ የታንቲዎች በዚሁ መልክ ትውልዳቸውን የሚቆጥሩ 
ቢሆንም የተለየ የባሕል ጀግና ስለሌላቸው የጉላ መለያ 
የላቸውም:: ብዙዎቹ የየታንቲ ዘር ቆጣሪዎች መጨረሻ ላይ 
እንደምንም ብለው ከክብር የባሕል ጀግና ጋር ያገናኙታል፡፡ እንደ 
ቅማንቶች አባባል ክብር «ንፁሕ ቅማንት» ሲሆን የታንቲዎች ግን 
ካልታወቁ ሌሎች ሕዝቦች ጋር ተጋብተው የተዳቀሉ ናቸው 
ይሏቸዋል፡: 


ዛሬ የክብርና የየታንቲ የኅብረት ማኅበራት ለምሳሌ የጋራ 
ንብረት ወይም የተለየ የግዛት ይዞታን የመሰለ. ነገር 
ባይኖራቸውም የሠፈራ መሬትን በተመለከተ በአካባቢዎች 
ተወስነዋል:: ይኸውም ናዚ፣ የንጋሲ እና የዛና የተባሉት የክብር 
ክፋይ ጐሣዎች የቅማንት ምሥራቃዊ ክፍል በሆነው በከርከር 
አካባቢ ተሠራጭተው ይገኛሉ፡: (መግለጫ ቁጥር አንድን 


109 


.. በዞ .....።።።።። 9፡9. = ... ጨ ሬ ሬጨ ሬጨጨ ... 


ይመልከቱ)፡: ይህም ከብዙ መቶ ዓመታት በፊት ምናልባት 
ግዛታቸው በደንብ የተለየና ጠንካራ የሆነ ማኅበራዊ ድርጆት 
እንደነበራቸው ያስገነዝበናል:፡: ቁንጮሥው ላይ .- የነበረውን 
እያንዳንዱን የባህል ጀግና ለማስታወስ በራሱ ስም የተሰየመ አንድ 
ወይም ከዚያ በላይ ድግና (ቅዱስ ደን) አለ:: በቅማንት እየተረሱ 
ከመጡት ቁንጮው ላይ ከነበሩት አባቶች ጋር ያለው በጣም የሳሳ 
የግንኙነት ሰንሰለት ቢኖር በድግናዎች ለባህል ጀግና'ች መታሰቢያ 
የሚደረገው መስዋዕት ብቻ ነው፡:: 


የአባትን የዘር ሐረግ ተከትሎ የሚደረገው የጐሣ ቆጠራ 
ለመሬት ይዞታ ባለቤትነት አይጠቀሙበትም፣ ነገር ግን ለአንድ 
የፖለቲካና የሃይማኖት መሪነት ምርጫ አሰፈላጊ ነው:: በዚህ 
ሁኔታ የትውልድ ሐረጉን በመምዘዝ እነማን በፖለቲካና 
በሃይማኖት መሪነት ተመርጠው አንዳገለገሉ እንደማስረጃ አድርጉ 
ማቅረብ የተለመደ ነው:: ማንኛቸውም ሦስቱ የክብር ዘር የሆኑት 
የከርከር ጐሣዎች ወይም በጭልጋ የሚገኙት የጐሣ ቅርንጫፎች 
ለከርከርና ጭልጋ ወምበር ለመሾም በቅደም ተከተል 
ለየአካባቢያቸው እጩዎችን ማቅረብ ይችላሉ:: በተመሳሳይ 
ሁኔታም ለቅስና እና ለአንዳንድ አነስተኛ የፖለቲካና የሃይማኖት 
መሪነት እጩዎችን ያቀርባሉ:: ዝቅ እያለ ሲወርድ ብዙ የአባት 
የዘር ሐረግ ክፍልፋዮች ስለሚኖሩ ቀሳውስት ከነዚህ ውስጥ 
ሊመረጡ ይችሳሉ፡: ሆኖም በአሁኑ ጊዜ የዘር ሐረጐች ፋይዳ 
ስለሌላቸው እንደ ጥንቱ የተለዬ ስያሜም አይሰጣቸውም:: 


አንድ ወጥ የሆነው የአባት የዘር ሐረግ ቆጠራ በአሁኑ ጊዜ 
የሚነሣበት ምክንያት ቢኖር የጋብቻ ሕግንና ሃይማኖትን 
በተመለከተ ብቻ ነው:: ከአንድ ወጥ የዘር ሐረግ ቆጠራ ጋር 
የተያያዙ ሌሎች ልማዶችም አሉ:: አንድ ልጅ የአባቱን አንደኛ 
ወይም ዋና ስም ለራሱ የመጨረሻ ስም አድርጉ መውሰድ፣ 
እንዲሁም ቆሌና ዛሮችም ወደ ቤተሰብ የሚሸጋገሩ ስለሆነ የአባት 
የሆነው ለወንዶች፣፤ የእናት የሆነው ደግሞ መስመሩን ተከትሎ 
ወደ ሴት ልጅ ይተሳለፋል፡: 


ከጋብቻ በኋላ ባልና ሚስት የራሳቸውን ቤት ሠርተው 
ጐጆ እስከሚወጡ ድረስ ሁለት መኖሪያ ይኖራቸዋል፡:: ይኸውም 
ሙሸራዋ ከዘመዶቿ ቤት ትኖራለች፤ ባል ደግሞ ከገዛ ዘመዶቹ 
ጋር ይኖራል:: (ይህን በተመለከተ በምዕራፍ 9. በዝርዝር 


110 


እንመለከተዋለን):፡: ከሦስትና አምስት ዓመት በኋላ ሙሸራው 
ብዙውን ጊዜ ከእናት አባቱ ቢት አጠገብ ቤት ሠርቶ መኖሪያውን 
እዚያው ያደርጋል:: በጣም የቅርብ ቤተሰብ የሆኑ በአንድ ላይ 
መኖር በአብዛኛው የተለመደ ነው፥ ሆኖም በጣም ሰፋ ባለመልኩ 
የአክስትና የአጐት ልጆች ከነልጆቻቸው ተሰባሰበው በአንድ ላይ 
የመኖር ሁኔታም አለ:: አንድ ግለሰብ በቤተሰብ ውስጥ በሚፈጠር 
ግጭት ወይም በኑሮ መዛባት ምክንያት በሁለት ቦታዎች መኖር 
የሚገደድበት ጊዜም  ይኖራል::: አዲስ ትዳር መሥራቾች 
አንደፍላጐታቸው በሚስትዮዋ ወላጆች ወይም ሌሳ ዘመድ አጠ 
ገብ፤ ወይም ከአባቱ ሌላ ከሌላ ዘመድ አጠገብ ኑሮአቸውን 
ሊመሠርቱ ይትሳላሉ:: በመሠረቱ የቅማንት ወንድ ልጆች 
የአባታቸውን መኖሪያ አካባቢ ሳይለቁ ይኖራሉ ቢባልም፤ በተግባር 
ሲታይ ግን ብዙ ጊዜ ከዚህ ውጭ በተለያዩ ቦታዎች መኖሪያ 
መመሥረታቸውን በግልጽ መረዳት ይቻሳል፡: 


ባለፉት መቶ ዓመታት ቅማንቶች የአባት መኖሪያን 
እንደሚያከብሩና የአባትን የዘር ግንድ ተከትለውም ትውልዳቸውን 
ይቆጥሩ አንደነበር ቢታወቅም አሁን ቀስ በቀስ አንድ ግለሰብ 
በሌሎች ቦታዎች ኑሮውን መመሥረት እንደሚችልና የዘር 
ሐረግንም በተመለከተ የአፕትንና የአባቱን ሐረግ መምዘዝ 
ከተጀመረ ሰነባብቷል:: ቀደም ብሎ እንደተገነዘብነዉ የአባት የዘር 
ግንድን መሠረት ኣድርጐ ሐረግ መምዘዙ ጉዳይ አሁንም 
በከፍተኛ ደረጃ በጐሣዎችና በዋና ክፋዮች ዘንድ ከሃይማኖት ጋር 
የተሳሰረው ማኅበራዊ አደረጃጀት እንደተጠበቀ ነው:: 


የግራና ቀኝ የትውልድ አደረጃጀትና 
መሬት ይዞታ 


አንዳንድ ማኀበራዊ ኃላፊነትን ለመወሰን እንዲረዳ የአባት 
የዘር ሐረግን ተከትሎ ትውልድን መቁጠር የነበረ ቢሆንም ባህላዊ 
ትብብርን ለማግኘትና የንብረት አወራረስን በተመለከተ የግራና 
ቀኝ የትውልድ ሐረግን መምዘዝ የተለመደ ነው:: የመሬት 
ተካፋይ ለመሆን  የእናትንና የአባትን ዘር መቁጠር ለምን 
እንደሚያስፈልግ ከዚህ ቀጥሎ እንረዳለን:: የመሬት ተካፋይ ነኝ 
ለማለት የእናት ወይም የአባት የዘር ሐረግን እስከ አሥራ ሰድስት 
ትውልድ  ቅድመ-ቅድመ-አያት ወይም ከዚያ በላይ ቆጥሮ 


11] 





መጀመሪያ መሬቱን ካረሰው ሰው ጋር ትውልዱን ካገናኘ በቱ 
ይሆናል፡: 


ብዙ የቅማንት ወንዶች የሚኖሩት በአባታቸው የትውልድ 
ቦታ ነው:: ዘር አቆጣጠራቸውም ይበልጥ የ“ ያዘነብለው የአባት 
የዘር ከረግን ተከትሎ በመሆኑ አንድ ግለሰብ እርዳታና የሥራ 
ትብብር ሲያስፈልገው በመጀመሪያ በአካባቢው የሚገኙትን 
የአባቱን ዘመዶች ነው የሚጠይቀው:፡: አቶ ረዳ የእርሻ ወበራ 
(ደቦ) ሲያስፈልጋቸው መጀመሪያ  ልጆቻቸውን፤ ቀጥሉ 
ወንድሞቻቸውን ከነልጆቻቸው በመጨረሻም  የአጐቶቻቸውን 
ልጆች ያስተባብራሉ፡: ሥራው ብዙና ከባድ ከሆነ ደግሞ ያሳቸውን 
ዘመድ -  አዝማድ፥ ማኅበርተኞቻቸውን፤ በጡት. ልድነትና 
በአበልጅነት የሚታወቁትንና ጉረቤቶቻቸውን እንዲተባበሩዋቸው 
ይጠይውቃሉ፡: 


አንድ ግለሰብ ባለው የሥራ ጫና መጠን እንዳስፈላጊነቱ 
ከሁለቱ የዝምድና ሐረጐች ጋር ያለውን ግንኙነት ያጠብቃል 
ወይም ያላላል፡: ከሁለቱም ወገኖች የጉልበት እርዳታና አንዳንዴም 
ጠብ ሲያጋጥመው እንዲያግዙት ያደርጋል፡: ከሩቅ አካባቢ የሚገኙ 
የእናትና - የአባት ወገኖች በሠርግ፣  በተዝካርና- በቀብር 
ሥነሥርዓቶች ከመገኘት በስተቀር በጉልበት ሥራ እንዲረዱ 
አይጠበቅም፤ ነገር ግን የእናትም ሆነ የአባት ወገኖች አንድ 
ዘመዳቸው በሰው እጅ ቢጠፋ ደሙን መበቀል፥ የራሳቸው ወገን 
ነፍስ ሲያጠፋ ደግሞ የደም ካሣ መዋጮ መክፈል ይኖርባቸዋል፡: 
አንድ ቅማንት ዘመዱ የሆነ ሰው ደም ካለበት የሟች ወገኖች ዘር 
ቆጥረው ሊገድሉት ወይም ጉዳት ሊያደርሱበት ስለሚችሉ በዚህ 
ሬገድ መተባበር ይኖርበታል፡:፡: 


በመሬት አጠቃቀም ብዙ ጊዜ ግጭትና ክስ ሊነሣ 
ይችላል፡: ይህ ሁኔታ የሚከሰተው አንድ ተወላጅ ነኝ የሚል ሰው 
ለብዙ ዘመን ተዳፍኖ የቆየውን የርስት ጥያቄ የዘር ሐረግ 
በመምዘዝ ማረስ አለብኝ ብሎ ሲነሣ ነው:: በመሠረቱ አንድ 
ግለሰብ መሬት የግል ንብረቱ ሳይሆን ከዘመዶቹ ጋር ተወላጅ 
የሆነበትን መሬት እየተካፈለ ወይም ከሌላ መሰሉ ከሆነ ሰው 
መሬት እየተከራየ በማረስ አለባ-ገለባውን ብቻ ያገኛል፡፡ አባወራው 
ሲሞት ሚስቱ በጋራ ያፈሩትን ተንቀሳቃሽ ንብረት ግማሹን 
አንስታ ሌላውን ግማሸ ለልጆቿ  ትተዋለች:: የመሬት 


112 


ባለመብትነት የሚወሰነው በደም ትስስር ስለሆነ ሚስት ባሏ ይዞት 
የነበረውን የመሬት ባለመብትነት መጠየቅ አትችልም: ለስሙ 
ያህል ቢሆንም ወንድና ሲት ልጆች አባታቸው በሁለቱም የዘር 
ሐረግ ይዞት የነበረውንም ሆኖ ገና ወደፊት በተወላጅነቱ ሊጠይቅ 
የሚችለውን መሬት የመጠየቅ ሁሉም እኩል መብት አላቸው፡፡ 


አንድ አባወራ “ሬወሰስቱ ያላትን የመሬት ተጠቃሚነት 
መብት ጥያቄ ከዘመዶቿ ጋር ቅራኔ ሊያስነሣበት ስለሚችል ብዙ 
ጊዜ ጥያቄውን ከማንሳት ይቆጠባል:: ይህን መብት ብዙውን ጊዜ 
ለወንድሞቿ ይተወዋል:፡: ነገር ግን መሬቱ ከሚያርሰው እርሻ አጠ 
ገብ ወይም ኩታ-ገጠም ከሆነ የተዳፈነውን የመሬት ጥያቄ 
ሊቀሰቅሰው ይችላል፡: ለምሳሌ ያህል አቶ ረዳ የወይዘሮ አዳነች 
ወላጆች ከሚቆጣጠሩት ትናንሽ ቁራሽ መሬቶችን በዚህ ዓይነት 
መብት ተጠቅመው ያርሳሉ:: ቅማንቶት በተወላጅነት ያገኙትንና 
ወደፊት የይገባኛል ጥያቄ ሊያነሱበት የሚችሉትን መሬት 
«ርስት» ይሉታል፡፡ «ርስት» ነፃ ይዞታ ማለት ሲሆን ተቃራኒው 
«ጉልት» (ጭሰኝነት) የሚለው ነው:: ሌላው አለባ-ገለባውን ብቻ 
ለመጠቀም የሚያስችል ርስት ደግሞ በሌሎች ማኅበረሰብ የሚገኝ 
ለስሙ ያህል «ርስት› የሚባል ነገር ግን ጥያቄውን ለማስፈፀም 
ፈጽሞ ከማይቻልበት ደረጃ ላይ የደረሰ መሬት ነው:: አንድ 
ቅማንት ገበሬ በእንደዚህ ባለ መሬት ለመጠቀምና እርሻውንም 
በቤቱ አካባቢ ለማሰባሰብና ለማጠናከር ሲፈልግ ይህን መሰል 
መሬት በጭሰኝነትም ቢሆን ይይዛል፡:: በዚህ ሁኔታ በኩታ-ገጠም 
የሚያገኘውን መሬት ለሌሳ ሰው ማከራየት የሚችል ቢሆንም 
ይዞታውን ግን በውርስ ሊያስተላልፍ አይችልም፡:፡፡: 


በከርከርና በጭልጋ በአንዳንድ ቦታዎች ገበሬዎች ለሚጠ 
ቀሙበት ርስት «አሥራት» እየተባለ የሚታወቀውን ግብር 
ይከፍላሉ፡: እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ የገዥው መደብ ሹማምንት 
ግብሩን ይሰበስቡ ነበር፡:: አሁን ግን «ፈረሰኛ» እየተባሉ በሚጠሩ 
ዝቅተኛ ሹማምንት ተቆጣጣሪነት ግብሩ ገቢ የሚሆነው በቀጥታ 
ለብሔራዊው መንግሥት የገንዘብ ሚኒስቴር ነው:: ፈረሰኞች 
ደግሞ የጨው ግብር የሚባለውን ለራሳቸው ይሰበሰባሉ፡: እስከ 
ቅርብ ጊዜ ድረስ አሥራትና የጨው ግብር በእህል፣ በማር፣ 
በአሞሌ ጨውና በሌሎች ውጤቶች ይከፈል. እንደነበር 
ቢታወቅም፣ በአሁኑ ወቅት ክፍያው በኢትዮጵያ ብር ተተክቷል፡: 
ዛሬ እያንዳንዱ ገበሬ የትምህርትና የጤና ታክስም መክፈል 


113 





ግዴታው ነው:: እ.ኤ.አ. በ1965 ዓ.ም. ከመላው ከርከር ከልዩ ልዩ 
ዓይነት ግብሮች የተሰበሰበው የኢትዮጵያ ብር 6381 ነ0(፡: 


በሌላ አካባቢ የሚኖሩ የቅማንት ኅብረተሰቦች አሥራት 

አይከፍሉም፡፡: ነገር ግን «አምሾ» እየተባለ የሚታወቀውን ከፍተኛ 
ግብር ለባላባታዊ የጉልት አስተዳዳሪ ይከፍላሉ:: በጦርነት ጊዜ 
ላሳዩት ጀብዱና በታማኝነታቸው የተሾሙት የባሳባታዊው የገዥ 
መደብ አባላት በአንድም ሆነ ከዚያም በላይ በሆኑ ማኅበረሰቦች 
ላይ የተለያየ ሥልጣን ይኖራቸዋል: ግብር ይሰበስባሉ፥ የዳኝነት 
ሥራ ይሠራሉ፣ እንዲሁም እርሻቸውን በሕዝቡ በኩዳድ ያሳርሳሉ፡: 
በአውሮጳ የባላባታዊ አገዛዝ ሥርዓት ተንሠራፍቶ በነበረበት ወቅት 
አንደነበረው የሥልጣን ተዋረድ ዓይነት በኢትዮጵያም የሚሰጡ 
ማዕረጉች አሉ፡:: እነዚህም እንደ ሥልጣን ቅደም ተከተል ከላይ 
ወደታች፦- 

ንጉሠ ነገሥት 

ንጉሥ 

ራስ 

ደጃዝማች 

ፊታውራሪ 

ቀኛዝማች 

ግራዝማች ይባላሉ፡: 


ሌሎች በሥልጣን ደረጃ መሠረት ያልተቀመጡ የሹመት መጠ 
ሪያዎች፡- 


ልዑል ገዥ 
ባላምባራስ ፈረሰኛ 
ሻለቃ መቶ አለቃ 
ባሻ አምሣ አለቃ 
በጅሮንድ አሥር አለቃ 
አዛዥ ጭቃ ሹም 
ሻምበል 

የተባሉ ናቸው:: 


እንደነዚህ ዓይነት የሹመት መጠሪያዎች ሊወረሱም 
ላይወረሱም ይችላሉ፥ እንዲያውም አንድ ባለማዕረግ ታማኝነቱን 
ሲያጓድል ወይም የገዥው ጠንካራ ደጋፊ ካልሆነ የሹመት መጠ 


114 


ሪያውን ሊገፈፍ ይትሳል፡:፡: አንዳንድ ጊዜም ከፍተኛው የባላባት 
ገዥ በሥሩ ሌሎች ንዑስ የባላባት ገዥዎችን ሊመድብ ይችሳል፡፡ 


ከርከር ከ1880ዎቹ ዓ.ም በፊት ጉልት ነበረች፡ ሆኖም 
በአፄ ዮሐንስ አራተኛ ዘመነ መንግሥት ክርስትናን በግድ 
እንዲቀበሉ ሲገደዱ ከርከር ጉልትነትዋ ቀርቶ የቅማንቶች ርስት 
ሆናለች:፡: ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ ብሔራዊው 
መንግሥት ዘመናዊ እየሆነ በመምጣቱ ነባሮቹ ባለባታዊ ገዥዎች 
አሁንም ያሉ ቢሆንም አዳዲስ እንዲሾሙ ማድረጉ ግን ቀርቷል፡: 
ጉልታዊው ሥርዓት እየፈራረሰ ለባላባታዊ ገዥዎች መገበሩ ቀርቶ 


አሁን አሥራት በቀጥታ ለማዕከላዊ መንግሥት ገቢ እየተደረገ 
ነው:: 


የቅማንት የዝምድና ስም አጠራር 


ጥልፍልፍ የሆነው የቅማንት የዝምድና ሠንሰለት 
በኅብረተሰቡ ዘንድ የታወቀ ደረጃ ያላቸው ስያሜዎች አሉት፡: 
የሰው ዘር ማኅበራዊና ባህሳዊ ጉዳይ አጥኝዎች 
(አንትሮፖሎጂስቶች) ከጥንት ጀምሮ በልዩ ልዩ ምክንያቶች ስለ 
ዝምድና ስያሜ ትንተና ያደረጉት አለበቂ ምክንያት አልነበረም፡፡ 
እነዚህን የዝምድና ስያሜዎችና  የዘመዳሞችን እርስ በእርስ 
ግንኙነት በማጥናት፤ ፍፁም ነው ተብሎ የተገመተውን የሰው 
ባሕርይና በተግባር ከሚረጋገጠው (ዕውነተኛው) የሰው ባሕርይ ጋር 
ለማመዛዘን የሚያስችላቸው መሠረታዊ ጉዳይ በመሆኑ ነው:: 
ለምሳሌ በቅማንቶች ዘንድ አራት የተለያዩ ዓይነት የወንድ 
ዘመዶች በአባት ትውልድ «አግ» (አጐት) ተብለው ይታወቃሉ፡: 
(መግለጫ ቁጥር ሦስትን ይመልከቱ፡::) ሁሉም «አግ» (አጐት) 
ተብለው የተሰጡት ስያሜዎች በመሠረተ ሃሣብ ደረጃ እኩል 
ማኅበራዊ ሥፍራ አላቸው ይባላል፡፡ ነገር ግን በተግባር ላይ ሲታይ 
አንድ ሰው በእናቱ ወንድምና እና በእናቱ እኅት ባል ሁለቱ 
«አግ» (አጐት) ተብለው ቢሰየሙም የሁለቱን የዘር ሐረጐች 
መሠረት አድርጐ የርስት ተወላጅ ነኝ ማለት አይቻልም፡፡ «አግ» 
(አጐቶች) እየተባሉ የሚጠሩት የአባት ወንድሞች በባሕሪያቸው 
ከሌሎች «አግ» (አጐቶች) በጣም የተለዩ ናቸው:: ይህም የሆነበት 
ምክንያት ቀደም ብለን እንደተመለከትነው ሁሉ ብዙውን ጊዜ 
አንድ ለዕለት ተዕለት ችግሩ እርዳታ የሚጠየቀውና ግንኙነት 


15 
ነ. 
.ራ- 
“ ሠቲያ/ 


የሚያደርገው ከአባቱ የቅርብ የዘር ሐረግ ካላቸው ጋር በመሆኑ 
ነው:: በማመዛዝን የሚደረግ የዝምድና ስያሜ ጥናት በተጨማሪ 
በሁለት ወይም ከዚያ በላይ ስለሆኑ ሕዝቦች ያለውን ታሪካዊ 
ግንኙነት ትክክለኛነት ወይም ትክክለኛ አለመሆኑን ለማረጋገጥ 
ይጠቅማል፡: በተጨማሪም የቃላትን ትርጉምና የሰብአዊ ግንዛቤን 
መርምሮ ለመረዳት እንዲያስችላቸው የሰው ዘር አጥነ ምሑራን 
የዝምድና ስያሜዎችን በሚገባ ያጠናሉ፡: 


በሊዊስ ሄነሪ ሞርጋን ተሻሸሎና አድጉ በ1|9ኛው መቶ 
ክፍለ ዘመን በግንባር ቀደም በወጣው ዝርዝር አጠናን ስልት 
መሠረት የቅማንት የዝምድና ስያሜ ሥርዓት ጥሩ መግለጫ 
ሲሆን፣ የአንድ ትውልድ አካል የሆኑና የተለያየ የዘር ሐረግ 
ያላቸው ዘመዳሞች በስያሜ ረገድ ከዘር ሐረግ ዝምድና ጋር 
አይደበላለቅም፡፡ 





116 


ሣ - - ው 
































































































ደ ተ ዘ፦-<ርርርር.< ምም መ ጂያ! .. ፇብጋ+  ቿ# ቴህ ቲሩሂ ቲ5ዛጄህሃ 3ጋዜወ ቲ፥ሂ ቴነ'ህ 
ጩት ያፍ መን ........ጃኛ ቲሚሣ#ሠ፡| | | 'ፖፌና|- ፲፻ ቲሣ .ፉ#፲4ወ ቴኔቫ/ቋሃ ዝወ .#፡ሂወ ቴኔቫሪ 
|. 2፡1 በፍና ሯሯ፡ -ሣዜ፡0..:.. በጠ -“ [ዜጨኔቴህ ቹህ) ህህ 
ኣና | -... ቲህጋ.ወ) ጃዋ ጃህ4 1 ፡7 ቲዝ ፳ሟሃ ቴዝፅ /ቋ'ዋ 36ወ #'ፇ ቴህፅ 
|! ኣኢ ,. !'ቲህ/፲ርወ) ጃሃ ፳ዋ ቴህ ጃሣ #4ወፅ/ጀሃ -#6ወ ፲ፓሣ .ሟወፅ 
| ጂጄ ሩሁ. ኒና ከህሆዕን ፲ዚ ጃዎ ቲቴህ .ፉፓዬወ ቴህሄ»4/ጀሃ #ዝዬወ ቲትቫ ቴህሄቬፅ 
ጴ፡፡--1 ፲፻ .- ፓ።ሠ14ዜሬያ]| ' ፳9 ቲዝ .«ፉጃዬወ ቴህጄቬ»ፅ/ቿፃሃ ሄዬወ «#፤4ወ ቴህቬ=ዕ 
ሙን ተቐ ዖቄ--ክመካ/ቴ“ይ ሃህ ፲ሃ ቴ'ህ4/(:፤ፈወ›፥ህ› ፲ሟዋፅ 
3. . ! ቴህ'=ርወ)፳#፻ ቲሩሂፅ ጃጁ# ቴዝ ቴነሂቫ/፳ሃ ዝ4ወ ቴዜሂሪ 
ኣ .. ቴኺዖ፡.-ጃሂቲወጃጄሃ ,ፊጋፈቲወፅ ፳ጃ'ፆ ቴዝ .«#-ቋሂወፅ ፤:፪ሣሃ -#ዬ6ወ .ፉ-ች.፥ወፅ 
።፡ ሚህሣሃ ው›ቐዬሩወፅ ፣: 
፡ « 
። = :::- 
ኣ ።= . ፲፻ ቲህ ቲቴ፥ሂ ቴሀዛ#/ቋፇሃ #6ወ ቴ5ሂ ቲሀካሪ 
ኣ | -ዴ |. ጃሟኛ ቲዢ .#:%ወ ቴህዛ4/ቹሃ ፲ቭ%ወ .ሪ36ወ ቴዞካህ 
ኢኤ 24 6660000066. ፡-.66፲- 559፡59፡65ክ95299916፡፡:36966፡:፡፡6:69:8፳26፡:690፡::  - 
] ፡፣ | ቲቦሂ፤ፉ#ፋወ - ሩር ፤አ6ኮ1. ቴቦ'ሂ 4.ፉ#ጃፌወ 
ኣ | ን ሙ-:። ‹ህጩዜ“ | --ጩ፡ፍ፡ፎ55=፡‹ኤክ=ሯ፡፡፡..:.:.::.:::::-- በርህን. በየ 
ኣ የበ ሸት ጁች፤እ ከዱርፎ ፡፡::: ... ርህና 005ህ 
ኣ ቲህጸ። ቲቴቴፅ/ሀህ ቴሆዛሪፓ | ጋፉ ዛሬና 1 1 ኛሀ ቲዐሂ ቴኃቫቭ/ቲሂሽ= .«ራ3ችወ ቴኃዌዊዕ 
ኗሯ. | ሀ ቴህቫሪ/ቲህሄ» ቴቴ ሬዛ 3+1 ሀ ቴቦሂ ቴ['ዛ3/ቴህሄ። «ራጃዬወ ቲ[ሂሪ 
ኣ | ከ ው ኳያ ጨሌ ዴጋ ተ ና ጅጨሌኤሴኔሼአእቪሲኢሲ ርበ ተኃ‹የ/ሠጋዬወ ቴኃዌኛ 
| ኣ | ቴህዛዛ/ቴቴሣ | ሠሩና . 9 . 90 ቴቦሂ ቴዞሀዛ)/ሬራቭዬወ ቴቪ 
ኣ ኣበዮ . ሲሚ ር | ቲኃሂ 
5 ። !ሸኹ ] መ ህ%.1.. 5222 ቴዞሀና 
| ተድዚዲ<-<መሙመ-፦”፦” ሽክና - ሂ”!|  -ታ -. ...- ቴቪናቲክህ 
ሂር  ስ-።።። ፌሂጻ. 0 ዘፈ! ፒ ቴሀዛ ቴኔቫ 
፣ ጀሙ? . [|ጉ | .- “ሠና "600፡ገጉ፡፡. 8 ቲቴ5፪ሂ ቲሀህቫዛፅ 
| ፔዥ-1-  ሸ“ፌቪቬዢናሂህ ሂባ!  - ጋ  ቲሀዛ ቲህፃህ 
| ወሚፇቐዋፉ -ሀ2.1 0 ሪህ ኃጋ]1ና ዝ›ፓህ ጀህሃፅ | /፤ሐፅዜ 
. ቴሩህ9ህዛ ህ፣ቱዛ ቲዞኮሣሪ |  ፡ፓህ ቴፌዬዜቂ4 


ቴ4ህ1/፻ ህቱቫ 3ዘ4 ቲክቫ 5ጄ.ዘህ 5-ዝ.#84 ቲቲዜቂሪ 


፥ ሠታ›ዙ ሩዮህፊዜፊሪሠ 


በአብዛኛው ተግባራዊ በሆነው የስፓየር መርዶክ ዝርዝር 
አጠናን ስልት በተለይም በወንድማማች ወይም በእገነታማማችቶች 
ልጆች በኩል ያለውን የቅማንት የዝምድና አሰያየም የተመለከትን 
እንደሆነ የኤስኪሞዎች ዓይነት መሆኑን እንረዳለን፡:: 
«ያንኪዎቹም» (የኒውዮርክ ኗሪዎች) ቢሆኑ ልክ እንደኤስኪሞዎች 
ከሁለት ወይም ቁጥራቸው ከዚያም በላይ የሆነና በአንድ ወይም 
በሁለት ወላጆቻቸው የሚገናኙ ልጆች አሰያየማቸው ከአጉትና 
ከአካስት ልጆች የተለየ አይደለም፡፡ ሮበርት ኤች ሉዊስ ባቀረበው 
የዝምድና አሰያየም ዝርዝር አወጣጥ ስልት የአሰያየም ሥርዓቱ 
በቀጥታ የዘር ትውልድ ሐረግን ተከትሉ ነው:: ይህም ማለት 
የአንድ ግለሰብ የእናት ወንድምና የአባት ወንድም በአጠራር 
ቀጥታ የትውልድ ሐረግ ካለው ዘመድ ለምሳሌ ከአባት ጋር 
የተለየ ሲሆን አንዱ ከሌላው ግን የተለየ አይደለም:፡፡ 


አዚህ ላይ መረዳት ያለብን ነገር ቢኖር የኩ፳ ቋንቋ 
ተናጋሪ የሆኑት ቅማንቶች የዝምድና አሰያየማቸው የሴም ቋንቋ 
ተናጋሪዎች ከሆኑት ከአማራ ሕዝብ ጋር ተመሳሳይነት ያለው 
መሆኑን ነው:: የማጠቀሙባቸው ቃላት ግን ፍፁም ልዩ ናቸው:: 
አገውኛ የሚናገሩት ፈላሻዎች -የአባባል ቃናቸው ትንሸ ልዩነት 
ቢኖረውም የቅማንትን ስያሜዎች ነው የሚጠቀሙት፡፡: አማርኛ 
ተናጋሪ ፈላሻዎች ደግሞ የአማራ የዝምድና አጠራር ቃላትን ይጠ 
ቀማሉ፡: የዝምድናው አሰያየም ለእያንዳንዱ ምንም ይሁን ምን 
አንድ ቅማንት ከሁለት የዘር ግንድ ከአንዱ ወይም ከሌላው 
መሆኑን በሥነ ልቦናው ተቀርጾ ይኖራል፡: የጋብቻ ጉዳይ ወይም 
የቀሳውስት ምርጫ ውይይት በሚነሳበት ጊዜ ይኸው ጉዳይ 
ሳይነሣ አይታለፍም፡፡ የቅማንቱ የዘር አደረጃጀት በሁለት የተለያዩ 
ነገር ግን በጣም በተሳሰሩ ክብርና የታንቲ ከተባሉት የዘር ግንዶች 
ውጭ አይታይም፡: በዚህ በታወቀው ጥንድ በሆነው የአደረጃጀት 
ሥርዓት አንድ ልጅ መጀመሪያ የሚያውቀው ነገር ቢኖር አባቱ 
«ክብር› ከሆነ እናቱ «የታንቲ» መሆኗን ነው:፡: 


ማኀበራዊ (የፈጠራ) ዝምድና 


የቃል ኪዳን አባትና ልጅ ግንኙነት፡:: ክርስቲያን በሆኑ 
ቅማንቶች ዘንድ የክርስትና አባትና ወይም አናትነት የበለጠ 
የታወቀ ቢሆንም በአረማዊ-ኦሪታዊ ቅማንቶች ዘንድ <.አንጐሁራ›» 
ወይም «የጡት ልጅ» ተብሎ የሚታወቀው የቃልኪዳን አባትና 


118 





ልጅ ግንኙነት አለ፡:: በዚህ ዓይነት የማኅበራዊ ዝምድና ቃል ኪዳን 
ለመተሳሰር የሚፈልጉ ሰዎት የጡት ልጆች ሊሆኑ ይትላሉ:: ብዙ 
ሰዎች ይህን ዓይነት ግንኙነት የሟፈልጉት በተለይ በአካባቢያቸው 
በደም የተሳሰሩ ቅርብ ዘሥ”ዶች የሌላቸውና መሬትና ሀብት 
ሳይኖራቸው ሲቀር ነው:: ህብ፦”ም ሆነው ብዙ ቤተሰብ የሌሳቸው 
ደግሞ የወገን ድጋፍና ጉልበት ለማግኘትና እንዲሁም ቀባሪ 
ላለማጣት ሲሉ የጡት ወላጆት ይሆናሉ:: 


አንድ ለአካለ መጠን የደረሰ ሰው የጡት አባት ሲፈልግ 
በሀብት ረገድ ቢያንስ መካከለኛ ደረጃ ላይ የሚገኙትን ባልና 
ሚስት ይመርጣል፡:: ዕድሜው ለአካለ መጠን ካልደረሰ ደግሞ 
ሌሎች ሰዎች ይመርጡለታል:: በዚህ መልክ ነበር ስድስት ዓመት 
እድሜ ያለው ዘውዱ አራት ሴት ልጆችና ምንም ወንድ ልጅ 
የሌለው አዮ የተባለውን ቃልቻ ጡት የጠባው:: 


ከእለታት አንድ ቀን ጠዋት አየሩ ደስ የሚልና ቀዝቃዛ 
በነበረበት የቢጋው ወቅት በተካሄደው ሥነሥርዓት አዮና ባለቤቱ 
አውራ ጣታቸውን በማር ተብተው ጡት በማስመሰል ዘውዱ 
እንዲጠባ ተደርጐ ሁለቱም እናትና አባቱ መሆናቸውን ለጡት 
ልጃቸው ቃል ኪዳን ገቡለት:: ከዚህ በኋላ አዮ የጡት አባት 
(«እንጐአባ»)፤ ሚስቱ ደግሞ የጡት እናት (.አእንጐጋና») ሲሆኑ 
ዘውዱ ደግሞ የጡት ልጅ (.አንጐሁራ») ተብሎ ታወቀ:: ከዚያች 
ዕለት ጀምሮ ከሕይወት ፍፃሜም በኋላ ቢሆን ይህ የቃል ኪዳን 
አፀፋዊ የሆነ የወላድና ልጅ ግንኙነት ይኖራል ማለት ነው:: 


አንዲት የጡት ልጅ ያላገባች ከሆነች የጡት አባትና 
እናት ማጫውን ይችላሉ፣ ሠርጉንም ይደግሱላታል፡:: ወንድ ከሆነ 
ደግሞ እጅ መንሻውን የጡት ወሳጆች ይከፍላሉ፡:፡: የጡት ልጅ 
«እውነተኛ» (የተፈጥሮ) እናትና አባት ከሌለው ወይም ድሆች 
ከሆኑ ከጡት ወላጆች ጋር እየሠራ ይኖራል:። በመጨረሻም ልክ 
እንደ እውነተኛ ልጆቻቸው መሬትና ንብረት የመካፈል መብቱ 
የተጠበቀ ይሆናል፡:፡: የጡት ልጁ ከማኀበራዊ ወሳጆቹ ጋር አብሮ 
የማይኖር ከሆነ ግንኙነቱ በጣም ቅርብና የጠበቀ ይሆናል፡: 
የጡት አባት ወይም እናት ከሞቱ የጡት ልጅ የቀብር 
ሥነሥርዓታቸው እንዲፈፀም ያደርጋል፤ያ፤ የሙት ዓመት 
እንዲከብርና ተዝካርም እንዲወጣ ማድረግ  አለበት:: እነዚህ 


119 








ሥነሥርዓቶች ማችን ወደ ገነት እንዲያልፍ ያስትለዋል ተብለው 
ሰለሚገመቱ አስፈላጊነታቸው መረዳት አያዳግትም፡፡ 


የጡት ወላጅነት በበጌምድር በሚገኙ አኣማራዎት ዘንድ 
የታወቀ ቢሆንም ብዙ የተለመደ አይደለም፡፡:፡ ከዚህ ይልቅ 
“አበልጅ» አየተባለ የሚታወቀው “የክርስትና አባት» እና 
“የክርስትና እናትነት› በአማራውም ሆነ በክርስቲያን ቅማንቶች 
ዘንድ በአብዛኛዎቹ የታወቀ ነው:: አንድ ሕፃን ልጅ በክርስትና 
ሃይማኖት በሚጠመቅበት ቀን የክርስትና አባቱና አናቱ ልጁን 
እንደ ልጃቸው እንዲያዩት ቃል ኪዳን ይገባሉ:: ይህ ቃል ኪዳን 
በመሠረቱ የጡት አባትና ልጅ ካላቸው ግንኙነት በጣም የላላና 
ቃልኪዳኑም ይህን ያህል የሚጠበቅ አይደለም፡፡ 


የቃልኪዳን ወንድማማችነት፡:: በቅማንቶች ዘንድ የታወቀው 
ለሌ.ላው ዓይነት የማኀበራዊ ዝምድና «“ሚዜ» አየተባለ የሚጠራው 
ነው:: ሚዜ የቃል ኪዳን ወንድምና እህታማችነት ማለት ሲሆን 
ቁጥራቸውም በርከት ያለ ሊሆን ይችሳላል፡: (ምዕራፍ ዘጠኝ ሳላይ 
ይመልከቱ፡:) የሚዜዎች መሠረት የሚጣለው ጋብቻ በሚፈፀምበት 
ጊዜ ነው:: ምንግዜም ቢሆን የወንድ ሚዜዎች ወንዶች ሲሆኑ 
የሴት ሚዜ ሴቶች ቢሆኑም ይህን ያህል በማኅበራዊ 
አንቅስሰቃሴአቸው በኩል ብዙ ትኩረት የ“ሰጥበት አይደለም:: 
ሚዜዎች አንድ ዓይነት ፆታ አንዲሆኑ የሟለው ደንብ በአሠራር 
ታሽሮ እናገኘዋለን፡ ይኸውም የወንድ “ሚዚዎች ከሙሽሸራዋም 
የወንድምና የአህታማችነት ቃልኪዳን ከሠርጉ በፊት  ሲገባቡ 
ሰለምናይ ነው:: ሰውዬው ካገባ በኋላ የሚዜዎት ቁጥር ሊጨምርና 
ሊቀንስ ቢችልም አዲሶቹ ከሚስቱ ጋር የፈጠራ ዝምድና 
ቃልኪዳን አይገቡም፡: ሚዜዎች የሥጋ ዝምድናቸው ከሙሽራው 
ሰባት ትውልድ መራራቅ ይኖርበታል፡፡ 


ማንኛውም ግለሰብ የራሱ የሆኑ ሚዜዎች ያሉት ሲሆን 
የሁሉም የጋራ ግንኙነት ከሙሽራው ጋር ያላቸው ማኀበራዋ 
ወንድማማችነት ብቻ ነው: ሚዜዎች ከሙሽራው ጋር 
የሚኖራቸው ግንኙነት የተወሰነ ስለሆነ ሁሉም በአንድ ቀንና 
በአንድ ጊዜ አይገናኙም:: ሆኖም አንዳንድ ሚዜዎች ለሌላ ሰው 
ሚዜ ለመሆን ስለሚችሉ ግንኙነታቸው አየሠፋ ሄዶ በፈቃደኝነት 
የጋራ ማኅበር አስከ መመሥረት ሊደርሱ ይችሳላሉ፡::: 


120 


በዘመዳሞት መካከል የተከለከለ የግብረ-ሥጋ ግንኙነትም 
በእነዚህ የቃልኪዳን ወንድማማቾችም የማይደረግ ጸያፍ ነገር 
ነው:: (በበጌምድር የሚገኙ አማራዎች ሚዜዎች ያላቸው ሲሆን 
ከፍ ብሎ የተገለፀው በሚዚዎች የተለያዩ ፆታዎች የሚደረገው 
ግንኙነት ግን የተከለከለ አይደለም::) ስለሆነም የሁለት ሚዜዎች 
ልጆች አንዱ ከሌላው ጋር አይጋባም፣ ወይም አንዱ ከሌላው 
የሥጋ ዝምድና ሰባት ትውልድ ርቆ መገኘት ይኖርበታል፡። 
በተጨማሪም አንድ ግለሰብ ሚዜ የሆነለትን ሰው ዘመድ ሰባት 
ቤት ካልሞላ በስተቀር አያገባም ነበር፡:: በአሁኑ ጊዜ ግን ይህ 
ሁኒታ በተግባር ተሻሸሎሉ በሶስትና በአራት ቤት መጋባት 
ተጀምሯል፡፡ 


በሚዜነት የተሳሰሩ ሁለት ሰዎች የሚኖራቸው ግዴታና 
ኃላፊነት ከሥጋ ዘመዶች ብዙም የተለየ አይደለም፡፡: በደቦ 
ይተባበራሉ፣ ግጭት ሲያጋጥም አንዱ ለሌላው ያብራል፤ የተለያዩ 
የሠርግና የተዝካር ዝግጅት በሚኖራቸው ጊዜ በአፀፋው የሚመለስ 
መደጋገፍ እንደአስፈላጊነቱ አለ፡:: 


የቃል ኪዳን ጓደኛ፡:: በመሃላ የተሳሰረ ጓደኝነት የተለመደ 
ነው: ፣:- በተለይ ደግሞ «የቃል ኪዳን›- ጓደኞች ካሉ እርስ 
በአርሳቸው ይደጋገፋሉ፤ የጋራ ወይም የግል ችግሮቻቸውን ማንም 
ሳይሰማ ተወያይተው መፍትሔ ያስገኛሉ፡:: የቃል ኪዳን ጓደኞች 
እነሱ ብቻ የሚጠቀሙበት፣ አርስ በርሳቸው የሚጠራሩበትና 
ፍቅራቸውን የሚገልጹበት ልዩ የቁልምጫ ስም አላቸው:: ይህ 
ዓይነቱ የቃል ኪዳን ጓደኛነት በአብዛኛው በሥጋ ዝምድና፣ በፈጠ 
ራ ዝምድና ወይም የአንድ ማኅበር አባል በመሆን የሚጠናከር 
ዝምድና አይደለም፡: 


ማኀበራዊ ትስስር 


ማኀበር ወይም አልፎ አልፎ የባዕዳን ቡድን ተቋም 
እየተባሉ የሚታወቁት የሚመሠረቱት የሥጋ ዝምድና ሰንሰለት 
ተዳክሞና ተበጣጥሶ በሚገኘው በሠለጠኑት አገሮች የሚገኙ ሲሆን 
አብዛኛውን ማኀበራዊ እንቅስቃሴአቸውን በእነዚህ ተቋሞች 
አማካይነት ያካሄዳሉ፡:: አንድ «ያንኪ» (የኒው ዮርክ ኗሪ) በሠራተኛ 
ማኀበር ይታቀፋል፣ ወይም የአንድ ቤተክርስቲያን ወይም የአንድ 
የስፖርት ቡድን አባል ይሆናል፡: በሌላ በኩል ደግሞ በፖሊስ 
ተቋም፣ በእሳት አደጋና በጤና ድርጅት ደኅንነቱ እየተጠበቀ 


121 





ይኖራል፡:: እንደቅማንት ባሉ የገበሬ ኀብረተሰቦችም ይዘን 
የመሳሰሉ  ማኀበሮች በተጨማሪ  አሉአቸው:: በማንኛውምሦ 
ኅብረተሰብ አንድ ማኅበር ሲመሠረት ውስብስብነቱ ታስቦበት 
ነው:: አብዛኛዎቹ ማኅበራት አባላት የሚመረጡበትን ወይም 
የሚመለመሉበትን ዝርዝር መስፈርት በማስተመምመጥ በተዘዋዋሪ 
መንገድ ዘመዳሞች የሆኑትን ቡድን አባሳት ቱጥር ለመገደብ 
የሚያስችል ስልት አላቸው:: ለምሳሌ ከቅማንቶት ራት ብለው 
የሚኖሩት የኩሽ ቋንቋ ተናጋሪ ኦረሞ ጉረቤቶቻቸው «።ገዳ› 
ተብሎ የሚታወቅ የማኀበረሰብ አደረጃጀት ሥርዓት አላቸው:: 
በዚህ ሥርዓት ኀብረተሰቡ በየስምንት ዓመት የዕድ“ ልዩነት 
ክልል ተደራጅተው በደረጃ የተለዩ ልጆች፤ እረሞት፡ ወታደሮች 
መሪዎችና አዛውንቶች ተብለው እንደሚመደቡ የታወቀ ነው:: 
ሌሎች ሕዝቦች ደግሞ ሁለቱን ፆታዎች መሥሠረተ በማድረግ 
የሴቶች ማኅበር፣ የወንዶች ማኅበር እየተባሉ የሚታወቁትና 
በአንዳንድ ኋላቀር ኅብረተሰቦች ውስጥ በሕቡዕ የሚቋቋሙት 
ድርጆቶች ምሳሌዎች ናቸው:፡: 


አብዛኛውን ጊዚ በቃል በሚደረጉ  ኮንትራቶችና 
ስምምነቶች የተደራጁ ማኅበራት በተለይ በቅማንቱ ዓለም፥፤ በአጠ 
ቃላይ ደግሞ በመላው ዓለም የታወቁ ናቸው:: አነዚህን የመሳሰሉ 
በቃል ስምምነቶች የተደራጁ ማኅበራት ሁሉም ነገር በአባላት በጉ 
ፈቃድ በዓላትን በአንድ ላይ ሆኖ ለማክበርና የእያንዳንዱን አባል 
ፍላጐት ለማርካት የተቋቋሙ ቢሆንም፣ አንድ አዲስ አባል በቃል 
ውል ከታሠረ በኋላ ከአባልነት የሚወጣበት መንገድ የጠበበ 
ይሆናል፣ መልቀቅም ያስቸግረዋል፡:: አንድ ቅማንት በመሠረቱ 
ማኅበሩን በፈቃዱ መልቀቅ ይችላል ቢባልም ከለቀቀ በኋላ ጓደኛ 
አልባ እንደሚሆን ይረዳዋል: ይህም በመሆኑ የጋራ የሥራ 
ትብብር የነበራቸው የአንድ ማኅበር አባላት አዮን «ያ ዲቃላ ተጠ 
ቅሞብን ወጣ›- አያሉ ማኅበርተኞቹ ጠሳ እየጠጡ በየቦታው 
መሳለቂያና ሰሙ እንዲጠፋ ባላደረጉት ነበር፡:: ሁኒታው ሊፈጠር 
የቻለው አዮ ቃል አባይ በመሆን ከዚህ ቀደም የአንድ ማኅበር 
አባል ሆኖ በደቦ ብዙ ሥራ ከተሠራለት በኋላ ብድሩን ሳይመልስ 
በመውጣቱ ነበር:: በሌላ መልኩ ደግሞ በአንዳንድ አጋጣሚዎች 
አንዳንድ አባላት ተገቢውን ሥነምግባር ካጓጋደሉ ከአባልነት 
የሚወገዱበት ሁኔታም አለ:: 


122 





ማኅበርና ማኅበርተኞኖቹ፡: ማኅበር በቅማንቶችና በአማራው 
ኅብረተሰቦች አባላት በበጉ ፈቃደኛነት ይመሠረታሉ፡፡ በመሠረቱ 
የአባላት ብዛት አሥራ ሁለት እንዲሆን ቢፈለግም ከዚያም በላይ 
ሊሆን ይችላል፡: አንድ አባል «ማኅበርተኛ» ተብሎ የሚጠራ 
ሲሆን በተጨማሪ ማኅበርተኛች በሥጋና በማኀበራዊ ዝምድና 
የተሳሰሩ ሊሆኑ ይትሳለ:: አንዳንድ ማኅበሮች የወንዶችና የሴቶች 
ተብለው ሊለዩ ቢችሉም በየወሩ በሚሜደረጉ ድግሶች የሁለቱ 
ፆታዎች ባለቤቶች ሊገኙበት ይችላሉ:: በአብዛኛው ግን የወንዶች 
ማኅበር ከሴቶች የበለጠ ከፍተኛ ግምት ይሰጠዋል፡፡ 


በተመሳሳይ የዕድሜ ክልል የሚገኙ ሰዎች ተሰባስበው 
ማኅበር የሚመሠርቱ ቢሆንም በጊዜ ሂደት የአባልነት ሁኔታ 
ሊለወጥ ይችላል:: የማኅበር አባል መሆን አስደሳች፤ ከጓደኛ ጋር 
ተሰባስቦ በመብላትና በመጠጣት የሚያዝናና ለቤት ሥራና ለእርሻ 
ደቦ ጠቃሚ ነው:: ከዚህም በላይ አንዱ አባል ጠብ ሲያጋጥመው 
ለመርዳት የሚያስችልና ክስም ሲመሠረት ዋስ በመሆን 
የሚያስተጋግዝ በአጠቃላይ ማኅበራዊ ተሳትፎን የሚያጠናክርበት 
ነው:: አባላት የእርሻ በሬዎችንና ፅቃ በመዋዋስ፤ የእህል ዘርና 
ገንዘብ በመበዳደር በማኅበራቸው አማካይነት ይረዳዳሉ፡፡: ከዚህም 
በስተቀር አንድ አባል ሠርግና ተዝካር እንዲሁም ሌሎች 
መንፈሳዊ ሥነሥርዓቶች ሲኖረው አባላት ከሚሰጡት የጉልበት 
አገልግሎት በተጨማሪ የምግብ ዕርዳታ ያደርጋሉ፡: «ብድር 
በምድር!» የአባላቱ ቁልፍ መፈክር ሲሆን፡: አንድ አባል ይህን 
መሥፈርት በሚገባ ካላሟላ በመጀመሪያ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቶች 
ካልተሻሻለ ደግሞ ከማኅበሩ ይወገዳል፡፡ 


የሴቶች ማኅበር በወንዶች ዓይነት የተደራጀ ቢሆንም ይህን 
ያህል በኢኮኖሚም ሆነ በፍትሕ ረገድ የሚጫወተው ሚና ጐልቶ 
የማይታይና የደቦ ሥራ ምልልስም እምብዛም የማይታሰብበት 
ነው:: የሴቶች ማኅበር መሠረታዊ ዓላማ ያላቸው የትብብር በጐ 
ፍላጐት ለመግለጽ ያህል ነው:: ስብሰባቸው የሚካሄደው በወር 
ውስጥ በተለያዩ ቀናት ሆኖ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት ጥጥ 
በመፍተል፤ ስፌት በመስፋትና ወሬ በመጫወት ነው:: 


በየወሩ አንድ ሐሙስ ቀን በዓለ-እግዚአብሔር (የምዝግና 


በዓል) በሚከበርበትና  ገባርሁ በሚታወስበት ሐሙስ ዕለት 
ቅማንቶች ትልቁንና የታወቀውን የማኅበራት ስብሰባ ያካሂዳሉ፡፡ 


123 





ይህ ስብሰባ የሚካሄደው በአረማዊ-ኦሪታዊ እምነት ተከታዮች 
ባሉበት ኀብረተሰቦች ነው:: ስለእነዚህ ማኀበራት ተደም ብሉ ስለ 
አዛውንቶች ሸንጐ በተነሣበት ጊዜ የተገለጸ ሲሆን እሰከ 1950ዎቹ 
ዓ.ም. ከሠላሣና ከዚያም በላይ አባላት የነበሯቸው ቢሆንም በአሁኑ 
ወቅት ቁጥራቸው ተመናምኗል፡: መደበኛ የሆነ።፦ የአዛውንቶች 
ሸንጐ ስብሰባ የሚደረገው የምዝግና በዓል በ“ሂከበርበት ዕለት 
በጥዋት ተደም ብሎ ነው:: የእነዚህ ትላልቅ “ኀበራት አባላት 
የአንድ ወይም ከዚያም በላይ የንዑስ ማኅበራት አባል ለመሆን 
ይችላሉ::: ስብሰባቸውም  የአረማዊ-ኦሪታዊ ባሕላዊ ጀግኖች 
በሚታወሱበት ቀን ይሆናል፡: ክርስቲያን የሆኑት ቅማንቶች ግን 
ማኅበራቸው በወር አንድ ወይም ሁለት ዕሑድ ተን ይሰበሰባል:: 
በዚያም ምክንያት ማሕበራቸው «ሰንበቴ» (የዕኩድ- ማኅበር) 
የሚለው ተጨማሪ ስያሜ ተሰጥቶታል፡: 


124 


ምዕራፍ ስምንት 
ዓመታዊ ኤኮኖሚያዊና 
ሃይማኖታዊ ጥረት-ግረት፡: 


አንድ የቅማንት ገበሬ የሚያመርተውን. ሰብልና 
የሚያረባቸውን እንስሳት ለቤተሰቡ የኑሮ መሠረት የሚያደርገው 
ብቻ ሳይሆን ከዚሁ አትርፎ ለመንግሥት ግብር፣ ለሃይማኖታዋና 
ለቤተሰብ በዓላት ድግስና ሥነሥርዓቶች ይጠቀምበታል፡፡: 
እንዲሁም አስፈላጊ ለሆኑ አገልግሉቶች ለውጥ ማግኛና በቀጣዩ 
ዓመት የተሻለ ምርትና የከብት እርባታ ለማግኘት እንዲያሰችለው 
ለዘርና ለማንኛውም ችግር መጠባበቂያ ይይዛል፡: 


የምግብ ምርትን ለማግኘት ለዘመናት ያካበተውን የሥራ 
ልምድና እንዲሁም መለኮታዊ በሆኑ ክስተቶችም በመተማመን 
መሬት ፀጋዋን እንድትለግሰው ይጥራል፣ ይግራል፡:፡፡: መለኮታዊ 
ክስተቶች ዓመታዊውን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ የሚቆጣጠሩ፣ 
እነዚህ ዓይነት ሁኔታዎች ከግለሰቡ ጥረት ጋር የተሳሰሩ መሆኑንና 
ሁለቱንም ዓይነት ክስተቶች በትክክል ለይተው ስለምንነታቸው 
ቅማንቶች ያውቃሉ:፡: ለምሳሌ ካልታሰበውና ከማይታይ በሕዝብና 
በሰብል ላይ ይደርሳል ብለው ለሚገምቱት መቅሰፍትና አደጋ 
ወምበሩ ስለስብሐት (ልምላሜ) የሚያደረገው ' ሥርዓተ-ቅዳሴ 
እንደዋስትና ስለሚወሰድ ሥነሥርዓቱ ሳይፈፀም አንድ ገበሬ ዘር 
መዝራት አይጀምርም፡: ስለዚህ ገበሬው አስፈላጊና በቂ የሆነ 
የተመጣጠነ ዝናብ እንዲዘንብ በሚደረገው  ሥርዓተ-ጸሎት 
ይካፈሳል፡፡ ነገር ግን ወገብ አጉባጭ የሆነውን እርሻ ማረስ፤ ጠ 
ንክሮ ማረም፣ በአጥንት ውስጥ የሚገባውን የክረምት ብርድ 
ተቋቁሞ መሥራት፣ በበጋ ወራትም መስኖ ማጠጣትና ወቅቱን ጠ 
ብቆ በስልት አጥሩን ማጠባበቅ የአራሱ የግል ጥረት አንጂ 
በተዓምር የሚሠራለት አለመሆኑን አጥብቆ ይገነዘባል፡: 


የቅማንቶች የቴክኖሎጅ ዕድገትና የቤተ ሙከራ ልምድ 
በቂ ባለመሆኑ በተፈጥሮ ምክንያት የሚከሰቱትን ጥቃቅን 
ጭንቀቶችን መቆጣጠር ስለሚያቅታቸው መለኮታዊ ሁኔታዎች 
ከአካባቢው አደጋ አንዲጠብቁአቸው ይማፀናሉ:: ስለዚህም በአንድ 
በኩል የበግ መንጋ ሰብላቸውን አንዳያበላሸሽ ዙሪያውን በአጥር 
እንዲታጠርና በጐችንም እንዲቆጣጠር ዱላ የያዘ እረኛ 


125 


ያሠማራሉ፡ በሌላ በኩል ደግሞ ሰብሉ ካልታሰበ የአንበሣ መንጋ 
ወረራ ወይም ከሰደድ እሳት እንዲጠበቅ ተሳውስቱ- ጸሉት 
አንዲያደርጉላቸው ይማበዘበናሉ::: 


ምርት በቅማንት ኤኮኖሚ 


የቅማንት ኤኮኖሚ ከሥረ-መሠረቱ የሚበለ. ሰብሉችን 
በማምረት ላይ የተመሠረተ ነውጡ:: ሙሉ ጊዜያቸውን በሠ'ለቲካና 
በሃይማኖት ጉዳዮች ከሚያሳልፉት ወምበሩ እና በትርፍ 
ጊዜያቸው የእርሻ ሥራ እያከናወኑ በቅስና እና በቢር ሥራ ከተጠ 
መዱት የመንግሥት ሠራተኞች በስተቀር ማንኛውም ትማንት 
የሙሉ ጊዜ ሥራው ግብርና ነው:: 


አርሻ፡: እንደሌሎች የቅማንት ወንዶች ሁሉ አት ረዳና 
ልጆቻቸው ሞፈርና ቀንበር ከማረሻ ጋር አዋደው በማተነባበር 
በየዕለቱ ሁለት በሬዎች በመጥመድ መሬቱን በማረስ አለሳልሰው 
ለዘር ዝግጁ ያደርጋሉ፡፡ ከየካቲት ወር ወይም ከዚህ ተንሽ ቀደም 
ብሎ ጀምሮ ድንጋያማ የሆነውን መሬት በተለያየ አቀጣጫ ሦስት 
አራት ጊዜ ስምንት ኢንች (አጥቅ) በሚደርስ ጥልቀት ደጋግመው 
ሾሩ እስኪጠፋ ተገላብጦ ይታረሳል፡፡ 


ከአንዱ ዓይነት የገብስ ዝርያ በስተቀር ሁሉም ሰብሎች 
በዝናቡ ወራት ከሰኔ አስከ መስከረም ባለው ጊዜ ውስጥ ነው 
የሚዘሩት፡: (መግለጫ ቁጥር አራትን ይመልከቱ) ትላልቅ ሰዎችና 
ወንዶች ልጆች አንዳንድ ጊዜም በትላልቅ ሴቶችና ልጃገረዶች 
አየተረዱ ጥራጥሬና የቅባት እኅሎችን በመበተን ይዘራሉ፤ ነገር 
ግን እንደ ነጭና ቀይ ሽንኩርት፣ ድንችና ዱባ የመሳሰሉትን 
በአጃቸው ነው የሚተክሉት፡: የተዘራው ዘር እንዲቨፈን እንደገና 
መሬቱ ይታረሳል፡፡ የተሻለ ምርት ለማግኘት በምርጥ ዘር አይጠ 
ቀሙም፣ መሬት ሲያስክ የሰብሉ ዓይነት ይለወጣል እንጂ 
ብዙውን ጊዜ መሬት አንደገና እንዲደልብ ለማድረግ አይተውም:፡: 


የአቶ ረዳ ቤተሰብ ወንዶችም ሆኑ ሴቶች መኮትኮቻ 
በመያዝ ወይም በአጃቸው አረም ማረም የተለመደ ነው:: 
በቅማንት አካባቢ የከብቶች ፍግ በአብዛኛው በማገዶነት ስለሚጠ 
ቀሙ በት ለማዳበሪያነት አንዲሆን የማድረጉ ልምድ የላቸውም:: 
ከዚህም በስተቀር በዝናብ ውሃ ብቻ መጠቀም እንጂ በመስኖ 


126 





ብዙም አይገለገሉም፡ ነገር ግን በተለይ በጣም የታወቀውን ጤፍ 
ለመዝራት ብዙ ውሃ የጠጣ መሬት (ጨበራ) ስለሚያስፈለግ 
በአካባቢው ካለ ኩሬ ወጦይም ትንሸ ወንዝ ጠልፈው መለኖ 
ያስገባሉ፡፡ ከመኸር ወጦትት ወውዛ ነጭ ሽንኩርት፣ ቀይ 
ሸንኩርትና በርበሬ የመሳሰሉት አታክልት የተተከሉባቸውን 
ቦታዎች በመስኖ ውሃ ማጠጣትም አልፎ አልፎ የተለመደ ነው:: 
አስፈላጊ ሆኖ ሲገነ ረግረጋማ እርሻዎችን ሾር ወይም ትንሽ ቦይ 
በመቅደድ ውሃው ተንጣለሉ፡ እንዲወጣ ደርጋሉ፡፡ 


ቅማንቶች የእርሻ ቦታዎቻቸውን አጭር የድንጋይ ካብ 
በመገንባት ወይም የግራርና የአጋም አጥር በማጠር ከጐረቤት 
ገበሬዎች እርሻ ይከልላሉ:: በተጨማሪም ዲቦች፣ ሾሮችና አልፎ 
አልፎ የተተከሉ ድንጋዮች የወሰን መለያ ይሆናሉ፡:፡ እህሉ በቅሎ 
ማደግ ሲጀምር እንስሳት ገብተው እንዳያጠፉት የግራርና የአጋም 
አጥር መከላኪዖ ማድረግ የተለመደ ነው:: 


እህልና ጥራጥሬ አንዲሁም የቅባት እህሎችን አዝመራ 
የመከወን ሥራ ለጦንዶች በአብዛኛው የተተወ ቢሆንም፣ አስፈላጊ 
ሆኖ ሲገኝ ሴቶች አንዲረዱ ይደረጋል፡: በመኸር አሰባሰቡ ሂደት 
መጀመሪያ እህሉ ታጭዶ ይሰበሰብና በአንድ ላይ ይከመራል፡፡ 
ከዚያም ክብ የሆነ ዙሪያውን በትናንሽ ድንጋይ የተከበበ በአበትና 
በጭቃ የተለቀለቀ ስፋቱ ከዘጠኝ አስከ አሥራ ሁለት ጫማ 
የሚሆን አውድማ ይዘጋጃል፡: የአንጨት መንሽ በመጠቀም እህሉ 
በአውድማው ላይ ከተጣለ በኋላ አፋቸውን የተለጐሙ በሬዎችን 
ዙሪያውን በአህሉ ላይ በማስሄድ ፍሬው ከገለባው እንዲለይ 
ይደረጋል፡: የቅባት ሰብል የሆኑት ኑግ፣ ተልባና ሰናፍጭ ግን 
ፍሬውን ከገለባውና ከአገዳው ለመለየት እንደታሠረ አውድማው 
ላይ ተጥሎ በደህና ዱላ ይወቃል፡፡: ከዚያም ላዳ፣ መንሽና እንቅብ 
በመጠቀም ፍሬው ከአብቁና ከገለባው ከተለየ በኋላ በስልቻ 
ተሞልቶ በአህያ እየተጫነ ለክምችት ወደ ቤት ይወሰዳል፡: 


የጥንቱ የቅማንት የጓሮ አርሻ አስተራረስ ዘዴ ሳይጠፋ 
አሁንም በአንዳንድ ቦታዎች መኖሩን ማየት ይቻላል፡፡: በበሬ 
መታረስ የማይችሉ ዳገታማ ወይም ገደላማ በሆኑ ቦታዎች ላይ 
የሚገኝ መሬት ደኑ በመጀመሪያ ይመነጠርና በአሳት እንዲጋይ 
ተደርጐ በዓመዱ የዳበረው መሬት በመቆፈሪያ ተቆፍሮ እህሉ 
ይዘራል፡: (እዚህ ላይ መኮትኮቻ ወይም መቆፈሪያ ኋላ-ቀር 


127 


ለሆነው የጓሮ አትክልት አርሻ መገልጊያዖ መሆኑን፤ ሞፈርና 
ቀንበር ግን እየተሻሻለ የመጣው , የእርሻ መሣሪ" መሆኑን 
እንገነዘባለን፡:) «»ጀድ» እየተባለ በሚጠራው የዓጓር አታክልት 
በሚተከልበትና በሚዘራበት ቦታ ላይ ደግሞ ሲትችና ወንዶች 
አሁንም በመኮትኮቻ ይጠቀማሉ:: በእነዚህ የገር አታክልት 
ቦታዎች ገበሬዎች ከሠፋፊ እርሻዎቻቸው ከሚያገኙት ምርት 
በተጨማሪ ለምግባቸው መደጐሚያ የሚሆኑ ልዩ ልዩ ሰብሉችንና 
አትክልቶችን ያለማሉ፡:: 


እንስሳት እርባታ:፡: ከብት ማርባት እንደ እርሻው ብዙ 
ትኩረት አይሰጠውም:: ሆኖም .«ዜቡ›» የተባሉ የከብት ዝርያዎች 
በጣም ተፈላጊ ሲሆኑ በሥጋቸውና በወተታቸው የሚጠቀሙ 
ከመሆኑም በላይ የእርሻ በሬዎችንም የሚያገኙት ከነዚህ ከብቶች 
ነው:: ጥገት ላሞችን ማለብ የወንዶች ተግባር ቢሆንም ሴቶችም 
አንዳንድ ጊዜ ያልባሉ:: ከላምና በሬ ቀጥሎ በተፈላጊነት በሁለተኛ 
ደረጃ የሚገኙት በግና ፍየል ናቸው:: እነዚህ የቤት እንስሳት 
ሥጋቸው፣ ፀጉራቸውና ቆዳቸው አገልግሎለት ላይ ይውላል፤ 
በወተታቸው ግን እምብዛም  አይጠቀሙም::  በኦሪታዊው 
የአመጋገብ ሥርዓተ-ሕግ መሠረት ስለሚመሩ ቅማንቶች የአሣማ 
ሥጋና በጅብ ተነክሶ የረከሰ የከብት ሥጋ አይበሉም፡: ከዚህም 
በስተቀር ቤታቸውን አንዲጠብቁ ውሾችን፣ በአይጠ-መጐጥ 
እንዳይጠቁ ድመቶችን ተንከባክበው ይይዛሉ፡:: ማንኛውም ቤተሰብ 
ብዙ ዶሮዎች በቤቱ ውስጥ ያረባል፥፣ እንዲሁም የባሕል ቀፎዎችን 
በመስቀል በመጠኑም ቢሆን የማር ምርት ያገኛሉ፡: 


አደንና ፍራፍሬ ለቀማ፡: በአሁኑ ጊዜ የሚታደኑ የዱር 
እንስሳት በአብዛኛው ስለሌሉ አደን እስከዚህ ተፈላጊነት የለውም:: 
ዓሣ ሞልቶአል፥ ነገር ግን መብላት በባሕሳቸው የተከለከለ ነው:: 
አነስተኛ የሆኑ ወፍ ዘራሽ ለምግብ የሚያገለግሉ ፍራፍሬዎችና 
ቅመማ ቅመም ከጫካ  ይለቅማሉ፡: ለቤት ቁሳቁስ ማሥሪያ 
የሚሆን ስንደዶና ዘንባባ፣ ለልብስ ማጠቢያ የሚሆን አንዶድ፣ 
እንዲሁም ለማቅለሚያና ለመድኅኒት መቀመማያ የሚያገለግሉ 
የተለያዩ እፅዋትን ከጫካ ለቃቅሞ መጠቀም የተለመደ ነው:: 


128 





ዋሊ ዳቫ የተባለው ቦታ በጣም ዳገታማ ስለሆነ በሬ ጠምዶ ማረስ 
ስለሚያስቸግር የጥንቴን አስተራረስ ዘዴ በመጠቀም በመቆፈሪያ እየተቆፈረ 
እህል ሲዘራ:፡: 


የአጅ ሥራ ውጤቶች፡፡ እንደ አማራው ኀብረተሰብ ሁለገብ 
ከሆነው ከእርሻው ሙያ በስተቀር በቅማንት ዘንድ ሌሎች የእጅ 
ሙያዎችን ማንቋሸሸዘ የተለመደ ነው:: በቅማንትና በአማራው 
ዘንድ ክብር ሊሰጣቸው ይገባል ተብሎ የሚታመንባቸው አራት 


ው፦... ጠመው 
, 6 “ 


9 ፲፻ 
፤ከ፣በዮ 





ሙያዎች:-- ግብርና፣ ውትድርና፤ የፖለቲካ መምሪነተና ቅስና 
ናቸው:: እንዲያውም ቅማንትና አማራ የእጆ ጥበበኛነትን 
ከመጥላታቸው የተነሣ በጉዳዩ ላይ ውይይት ከተደመረ ይህን 
የመሰለውን አባባል ይሠነዝራሉ፤ «የእጅ ጥበበኛ ከምታገቢ 
ይሻልሻል አንደበተ-ርቱዕ ተናጋሪ፦፡፡ 


አንድም ቅማንት ለገበያ የሚውል የእሞም ሥራ ውጤት 
የማያመርት ቢሆንም ለቤቱ አገልግሉት ብቻ የ“ሆኑተን ግን 
በጥሩ ሁነኣኗጊታ ይሠራል፡: ሴቶች ሞሰብ፡፤ እንቀብ፤ ሰፌድ፣ 
ቆለምሸሸ የመሳሰሉትን ይሠፋሉ፥፤ ወንዶች ደግሞ ከቱቻ ወይም 
ከእንስሳት ፀጉር ገመድ ይገምዳሉ፥ የድንጋይ ሠባ: ከነመጁ 
አዘጋድተው ይወቅራሉ፡: ቤት በሚሠሩበት ጊዜ የአና ሥራ፤ 
የሣር ክዳን ሥራ ያከናውናሉ፡: ሞፈር፤ ተንበርና ሊሉት የቤት 
ቁሳቁሶችን ማዘጋጀት የሥራ ድርሻቸው ነው፡: አንድ ገበሬ 
የአናቂነት ችሎታው ከሌሎች ላቅ ብሎ የተገኘ አንደሆነ የሌሎች 
ሰዎችን ቤት በመሥራት በአፀፋው አንዳንድ ዕቃዎችን ወይም 
ለእርሻው የተወሰኑ ቀናት የጉልበት አገልግሎት ቤቱን ከሠራለት 
ሰው ያገኛል፡: የብረታ ብረት መሣሪያዎችን ከፈላሻ ወንድ 
, ቀጥቃጮች፤ የተለያዩ የሸክላ ውጤቶች ደግሞ ከፈላሻ ቨክላ ሠሪ 
ሴቶት በምትኩ የተለያዩ ፅቃዎችን በመስጠት ወይም በገንዘባቸው 
በመግዛት ያገኛሉ፡:: የቅማንት ሴት ለራሷ ልብስ የሚሆነውን ጥጥ 
በእንዝርት በመፍተል ልቃቂቱን ለፈሳሻ ወይም ለአስሳም ሸማኒነ 
በማቅረብ ልብሱ ይሠራሳታል፡፡ በቆላ የሚገኙ ሴቶችም የሠሌን 
ምንጣፍ ማዘጋጀት ይችላሉ፡፡ የቆዳ ውጤቶች ሲያስፈልጋቸው 
«አረብኛ» ከሚባሉ ፋቂዎች ይገዛሉ፡፡: በነገራችን ሳይ ፋቂዎች 
አማርኛ ተናጋሪ ሲሆኑ ለጋብቻ የተከለከሉና እንደሌላው አማራ 
የሚታዩ አይደሉም:፡፡: 


በቅማንት ኤኮኖሚ የሀብት ስርጭት 

ቅማንቶች ምርታቸውን የሚያሠራጩበት ሦስት ዓይነት 
ስልቶች አሏቸው:: እነዚህም ዕቃዎችንና አገልግሎቶችን መደበኛ 
በሆነ ገቢያ በመለዋወጥ፤ መደበኛ ባልሆነ ሁኑታ ደግሞ ከገበያ 
ወው ልውውጥ በማድረግ፣ ከዓመት በዓል ጋር  በተያየያዘ 
ምክንያት መዋጮ ሰብስቦ እንደገና ተመልሰው በሚሰጡ 
አገልግሉቶች ለሁሉም በማዳረስና ብድር በመመላለስ የሚደረጉ 
ስርጭቶችን ያካትታል፡:: አብዛኛው ቅማንት ብዙውን ዓይነት 


130 


የንግድ ልውውጥ የሚያደርገው ሥራ በሚበዛባቸው ሞቅ ባሉት 
መደበኛ በሆኑት  ገበያዎቻቸው ብቻ ሳይሆን ወደፊት 
እንደምንመለከተው ከዚያ ውጭ የንግድ ይዘት ሳይኖራቸው የእርስ 
በእርስ የዕቃ ልውውጥ በሚያደርጉባቸው ቦታዎች ጭምር ነው:: 


መደበኛ  ገበየ::: በቅማንት አካባቢ ትራንስፖርትና 
የመገናኛ መስመሮች  ስላልተስፋፉ ለመገበያየት ምርጫቸው 
እዚያው በቅርብ በሚገኙ ገበያዎች ነው:: በመደበኛውም ሆነ 
መደበኛ ባልሆነው ገበያ ግብይት የሚካሄደውና. የዕቃና 
የአገልግሎት ዋጋዎች ልውውጥ የሚወስነው በአቅርቦትና በፍላጐት 
ላይ ተመሥርቶ ነው:: ገንዘብ መደበኛ በሆኑት ገበያዎች ዋና 
መገበያያ ሲሆን ሥርዓት ባልያዙት መደበኛ ባልሆኑ ገበያዎችም 
ቢሆን ይጠቀሙበታል:: ዛሬ በኢትዮጵያ በወረቀት ገንዘብና 
በመዳብ ሳንቲሞች መጠተም የተለመደ ሆኖአል፡፡: የሀገሪቱ ሕጋዊ 
ገንዘብ ባይሆንም በአሥራ ሰባተኛው ምፅተ ዓመትና ከዚያም 
ወዲህ በኦስትሪያ እየተቀረፀ ሲወጣ የነበረው የማሪያ ቴሬዛ ብር 
አሁንም በተግባር ላይ አየዋለ ነው:: እንዲያውም በብርነቱ በጣም 
ተፈላጊነት ስላለው ብዙ ሰዎች ብሩን በመሰብሰብ ያከማቻሉ፡፡ 
ከዚህም በስተቀር በጥንታዊነቱ የንግድ መለዋወጫ በመሆን 
ይታወቅ የነበረው አሞሌ ጨው አገልግሎቱ ከአምሣ ዓመት በፊት 
ቢቋረጥም አልፎ አልፎ ለአንዳንድ ጥቃቅን አገልግሎቶች 
በተለይም ቀሳውስት ለሚፈጽሙት ሥርዓተ-ቅዳሴዎች በስጦታ 
መልክ ይሰጣቸዋል፡፡ 


መደበኛው የገበያ ቀን በተወሰኑ ቀናትና ቦታ ይውሳላል፡: 
ገበያ በማይኖርበት ጊዜ የገበያ ቦታው በአብዛኛው ጠፍ መሬት 
ነው:: ከአሥር ዓመታት በፊት የቅማንት ኅብረተሰብ ጠፍ በሆነ 
ቦታ ላይ በሳምንት አንድ ጊዜ የሚውል አንድ ገበያ፣፤ በአካባቢው 
በሚገኙ ጎረቤት የአማራ መንደሮች ደግሞ በየተራ የሚያገለግሉ 
ስድስት ገበያዎች ነበሩ፡: የድሮዎቹ በከርከር የሚገኙት ሁለት 
ገበያዎች በሚውሉበትን ቀናት ሰኞ ገበያና አርብ ገበያ ይባላሉ፡: 
በደቡብ ምዕራብ ከርከር ደግሞ ሮቢት እየተባለች የምትጠራው 
ገበያ ጭላ ውስጥ ትገኛለች፡:: ቅዳሜ ገበያ ደግሞ በቅርባቸው 
በሚገኘው በጐጉንደር ከተማ ውስጥ በዕለተ ቅዳሜ ይውላል፡: ዛሬ 
የአስተዳደርና የገበያ ማዕከል የሆኑት አይከል፤ ሠራባና ትክል 
ድንጋይ የተባሉት ትናንሽ ከተሞች በሳምንት ስድስት ጊዜ 
አነስተኛ ግብይትና በሳምንት አንድ ወይም ሁለት ጊዜ ትልቅ 


131 


የገበያ ተን ስለሚውል ነባሮቹ የቅማንት የገጠር ገበያዎች 
እየተረሱ መጥተዋል:: በተጨማሪም ከቅማንቱ አካባቢ ውጭ አዲስ 
የአስተዳደርና የገቢያ ማዕከሎች በመፈጠራቸው ዝቡ በእነዚህ 
አየተጠቀመ ነው:: ከሁሉም የሚበልጠው ደግሞ በቤቢጊምድርና 
ሰሜን ጠቅላይ ግዛት ዋና ከተማ ከ]600 ዓም ጀምሮ 
የተቋቋመው ታላቁ ቅዳሜ. ገበያ ከመደበኛው ገቢየ ቀን 
በተጨማሪ በየቀኑ አነስተኛ አገልግሉት የሚሰጥ ገበያ አለ:፡ 


ገጠሬው ቅማንት ወደ ገበያ የሚወጣው ከአመረተው ሰብል 
ከራሱ ፍጆታ ተርፎ የሚገኘውን ምርቱን ይዞ ነው:: እሱ ማምረት 
የማይችለውን ነገር ግን ለኑሮው ደግሞ አስፈሳጊ የሆኑትንና 
የጐደሉትን ለማሟላት ከሌላው ገበሬ ወይም ነጋደ. ር የምርት 
ልውውጥ ያደርጋል:: አንዳንድ አገልግሎቶች ለምሳለ. ሞሰብ 
ወይም ቁና በቆዳ ለማስለበድ ወደ ገበያ መሄድም አለ፡: ብዙ ጊዜ 
ቅማንቶች የሚፈልጓቸው በአካባቢያቸው መመረት የማይችሉትን 
ለምሳሌ ጥጥ ከቆለኞች፣ አሞሌ ጨው ከደንከል በረሃ ሲመጣ 
ይለዋወጣሉ፡: እንዲሁም ለመሥራት የማይፈልጓቸውን ብረታ 
ብረት ከፈሳሻዎች ይገዛሉ ወይም በለውጥ ያገኛሉ፡:: በውጭ 
አገርም ሆነ በአገር ውስጥ በፋብሪካ የተመረቱ ዕቃዎች 
በአካባቢያቸው ባይገኙም በጠቅላይ ግዛቱ ዋና ከተማ ጉንደር 
ያገኛሉ፡፡: በጉንደር፣ በአዘዞ፤ በጐርጉራ ከተሞትና በሌሎች 
መንደሮች የሚገኙ ኢትዮጵያዊ ነጋዴዎች፤ የአረብ ጅምላ 
ነገዴዎች አና የተትረፈረፈ ምርት ያላቸው ገበሬዎች ናቸው 
የንግዱን ሥራ የሚያከናውኑት:: በገጠር ከሚገኙ ገበያዎች 
ከአካባቢው ገበሬዎች ዕቃዎችን የሚገዙት ደግሞ በንግድ ላይ 
የተሰማሩ ተዘዋዋሪ ነጋዴዎች ናቸው:: 


ለወቅታዊ ወሬዎች ወደገበያ! ወደ ገቢያ! ወደ ገበያዎች 
መሄድ ከልውውጥ በተጨማሪ ለቅማንቶች ሌሳ ጠቃሚነት 
አለው:: ከሁሉም በላይ ማኅበራዊ ግንኙነትን በኅብረተሰቡ ዘንድ 
ያጠናክራል፡፡ ገበያ ሲወርዱ ባል አግብተው ራቅ ወደአለ ቦታ 
የሄዱ ሴቶች በምንም ዓይነት በሌላ መንገድ ሊያገኙ 
የማይችሉትን ዕድል በመጠቀም በገበያው ቀን ከዘመዶቻቸው ጋር 
በመገናኘት ስለዘመድ አዝማድና ስለድሮ ጐረቤቶቻቸው ደኅንነት 
ተጠያይቀው ይረዳሉ፤ ይወያያሉ፡: ወዳጅና ዘመዳሞች ገበያ 
ወጥተው ዕቃ ለመግዛትም ሆነ ወይም ለመሸጥ በቂ ምክንያት 
ስላላቸው አንድ ቀን ሥራ ፈትቶ በገበያው በመገኘት 


132 


.,‹-ካሂኗፍበቹ8888888988፡፡:728፻8፡፡888888282. 6፡ሠ9.፡፡.... . ,..ህ, ሪጃጃጻጃሟጻጩመጩር፡ ጨጩጭሎዱቴ፡=።=--ኤ›--- 


ስለቤታቸውና ስለአርሻቸው አዲስ ሁነ.ኒታዎች ካለ እርስ በርስ 
ሃሣብ ለሃሣብ መለዋወጥ የተለመደ ነው:: ከቤቷ ወደ ገበያ 
የመጣች ሴት የያዘችውን ምርት ቨጠችም አልሸጠች ደንታ 
ባይሰጣትም ወደ ገበያ መሄድ ራሱ ለእሷ ትልቅ መንፈሷን 
የሚያድስ ትርዒት ነው:: በአጠቃላይ የገበዖ ቦታዎች ዘወትር 
የቅርብና የሩቁን ኅብረተሰብ እርስ በርሱ ፊት ለፊት እንዲገናኙ 
በማድረግ መንፈሳቸውና ጠባያቸው እንዲረጋጋ ይረዳቸቐዋል፡፡ 


በገበያ ቦታዎች ኀብረተሰቡ አዲስና አንግዳ ነገሮችን 
ያያል፡ የዳምጣል፥ ይማራል:: ከዚህም በስተቀር በመንግሥት 
የሚነገሩ መመሪያዎችና አዋጆችን ይሰማሉ:: ሠላም ሰፍኖ 
ከተሞችና አካባቢው እንዲለማ ግብር መሰብሰብ እንዲቻልና ንግድ 
እንዲስፋፋ ለማበረታታት የገበሃዎችን ደዘክንነት መጠበቅ ግዴታ 
ስለሆነ የመንግሥት ሹኩማምንችና- ኃላፊዎች ከፍተኛ ጥረት 
ያደርጋሉ፡:- የገበያዎችን ሁኒታ በማጥናትና በመቆጣጠር 
ሹማምንቱ የሕዝቡን የልብ ትርታ ማዳመጥም ይችላሉ፡፡ 


መደበኛ ያልሆነ ግብይት (የአጋጣሚ ገበያ) የምንለው 
በሁለት ሰዎች መካከል ነጋዴም ሆነ ደሳላ ጣልቃ ሳይገባባቸውና 
በገንዘብ ሳይጠቀሙ በማንኛውም ቦታና ሰዓት ዕቃ በዕቃ 
ልውውጥ የሚደረግበት ሁኔታ ነው:: በአብዛኛው ልውውጥ 
የሚደረገው እኩል ዋጋ አላቸው ተብለው በሚገመቱ ሁለት 
ዕቃዎች መካከል ነው:: የእንስሳት ልውውጥ ከመደረጉ በፊት 
የሁለቱ ከብቶች ዋጋ አስቀድሞ በማሪያ ቴሬዛ ብር ይተመንና 
ልዩነት ካለ ዝቅተኛ ግምት ያለው እንስሳ ይዞ የቀረበው ማካካሻ 
የሚሆን የተወሰነ ማሪያ ቴሬዛ ብር ይደበድባል (ይጨምራል) ፡፡ 


መዋጮ መሰብሰብና ማሠራጨት፡: በቅማንት ኅብረተሰብ 
ሦስተኛው ዓይነት የኢኮኖሚ ሥርጭት ስልት የሚከሰተው ደግሞ 
የቅማንት የሃይማኖትና የቤተሰብ ክብረ- በዓላት በሚከበሩበት ጊዜ 
ነው:: ከበዓላት ጋር በተያያዙ ምክንያቶች ገንዘብ፣ መጠጥና 
የበሰለና ያልበሰለ መግብ በመዋጮ ተሰብስቦ እንደገና ተመልሶ 
የሚከፋፈልበት ሁኔታ አለ፡:: ገበፊዎች ለመስዋዕት እና ለድግስ 
እንስሳትና አህል አንደየችሎታቸው ለወምበሩና ለቀሳውስቱ ያዋ 
ጡና ድግስ ተደግሶ ትንሽ ያዋጡም ሆነ ብዙ ያዋጡ በአንድ ላይ 








መደበኛው ቅዳሜ ገበያ በጉንደር ከተማ ሲታይ፣ መሐል ላይ የሚታየው ትልቁ 
ዋርካ ዕድሜው ሦስት መቶ ዓመት ነው:: የተተከለውም ከአድማስ ባሻገር 
በስተግራ የሚታየው የፋሲል ግንብ በ1600 ዓ.ም. መሐል ቅማንት አገር ላይ 
በተገነባበት ጊዜ ነበር፡: 


134 


እስኪጠግቡ ይመገባሉ፡ ይጠጣለ-:: በአንደዚህ ያለ ሁኑታ ሥ'ጋ 
አግኝተው የማያውቁ አንዳንድ ምስኪን ገበሬዎች በዓመት 
የተወሰኑ ቀናት በክብረ-በዓላት ቀን ሥጋ የመብላት ዕድል 
ያጋጥማቸዋል ማለት ነው:: አንዳንድ ጊዜ በመዋጮ የሚደረጉ 
ድግሶች ዘመድ አዝማዶችንና የአንድ ማኅበር አባላትን ብቻ 
ሊመለከት  ይችላል፡: ለገነት መግቢያና ለተዝካር ተብሎ 
የሚደረገው መዋጮ ሥነሥርዓቱ ከሚመለከተው ቤተሰብ 
ይሰበሰብና ድግሱን የኀብረተሰቡ አባላት ይከፋፈሉታል፡።: 
በሃይማኖት ምክንያት ለድግስ የሚሰበሰበው መዋጮ ተመልሶ 
ለመላው ኅብረተሰብ ስለሚውል. የቅማንቶችን የአንድነት 
ቃልኪዳን የሚያድስና የሚያጠናክር ከመሆኑም በላይ የባህል 
ድንበራቸው ተጥሶ በውስጣቸው ሌሎች ሠርገው እንዳይገቡ 
የሚያግድ ነው:: 


በእንካ-በአንካ (መተጋገዝ]፡፡: ቅማንቶች ቀላል ግምት 
የማይሰጠው የዕቃና የአገልግሎት ልውውጥ. በእንካ-በእንካ 
ያደርጋሉ፡፡: ይህም በጡት አባትና በጡት ልጅ መካከል በተደረገ 
ቃልኪዳን መሠረት የሚደረግ አፀፋዊ ምላሽ ወይም በአንድ 
ግለሰብና በሚዜዎቹ መካከል በደቦ መረዳዳት ወይም በአንድ 
ማኅበር አባላት መካከል በደቦ ቤት በመሥራት ረገድ መተጋገዝ 
ሊሆን ይችሳል፡፡ 


በእንካ-በአንካ የሚደረጉት የአገልግሎት ልውውጦች 
ዋጋቸውን ተምኖ ለማመዛዘን አስቸጋሪ ነው:: ለምሳሌ አንድ ቄስ 
ዘወትር የሚመግበውንና ጥሩ አገልግሎት የሚሰጠውን አንድ ገበሬ 
ሕዝቡ ከፍተኛ ምስጋናና ምርቃት እንዲሰጠው ተፅዕኖ ሊያደርግ 
ይችላል፡: በሌላ መልክ ደግሞ ሁለት ቤተሰቦች እርስ በእርሳቸው 
ተራ በተራ ተጠራርተው በማያቋርጥ ሁኔታ ስጦታ መለዋወጥና 
መገባበዝ ይኖራል፡: እንዲሁም አንድ ሀብታም ሰው ስሙን 
ለማስጠራት አስቦ በየጊዜው ሕዝቡን በመጋበዝ ሊያስደስት 
መሬቱን ለሚያርሱለት ደግሞ የተለዬ ከፍተኛ ስጦታ ሊያደርግ 
ይችላል፡: በአጠቃላይ ስናየው አንዱ ለአንዱ በአፀፋው ወይም 
በእንካ በእንካ የሚያደርግለትን በሚዛን ላይ አስቀምጦ ማመዛዘን 
ያስቸግራል፡፡ 


135 








የሥራና የዕረፍት ቀናት 


ዕለታዊ ጥረት-ግረትና ዕለታዊ ደቦ፡:: ከሰንበት፤ ከምዝገና 
እና ከገባርሁ በዓላት በስተቀር በቅማንቶች ዘንድ ሁሉም ቀናት 
የሥራ ቀን ናቸው:: አቶ ረዳና ቤተሰቦቻቸው ሥ'ራ የሚደምሩት 
ከንጋት በፊት ቀደም ብሎ ነው:: ወይዘሮ አዳነች እንደተነሱ 
እንጨቱን አስተካክለወ በምድጃው ላይ እሳቱን ያያይዛሉ፡: እሳቱ 
ከጠፋ ትንሽ ቀዳዳ ባለው እንጨት ላይ ሌላ እንጨት በማፋጨት 
የሚወጣውን ትንሽ እሳት በደቃቅ ፍግ ማያያዝ ይትሳሉ፡: ነገር 
ግን ብዙ ጊዜ እሳት እንዳይጠፋ ጥንቃቄ ይደረጋል፡: እሳቱ 
እንዳይጠፋ ወይዘሮ አዳነች ፍም ከአመዱ ውስጥ አዳፍነው 
ያስቀምጣሉ፣ ከጠፋም የልጅ ልጃቸውን ወደ ጉረቤት በመላክ 
የከሰል ፍም እንዲያመጡላቸው ያደርጋሉ:: ከዚያም ወይዘሮ 
አዳነችና ምራቶቻቸው ፀሐይና አልማዝ በቀን ሁለት ጊዜ 
የሚበሉትን ምግብ አዘጋጅተው ከባለቤቶቻቸው ጋር እና ሌላም 
ሰው ካለ በአንድ ላይ ሆነው ይመገባሉ፡: 


ሴቶች ወደ እረሻ ቦታ ለሥራ መሄድ ያለባቸው ከሆነ 
ከመሄዳቸው በፊት- አስፈላጊ የሆነውን የቤት ሥራ መሥራት 
ስላለባቸው ከሌሊቱ በ9 ሰዓት መነሣት ይኖርባቸዋል፡: ወደ አርሻ 
ለሥራ የማይሄዱ ከሆነ ግን የማገዶ እንጨት በመልቀምና ትልቅ 
እንስራ ወይም ቅምጫና (ትልቅ ቅል) በመያዝ አጠገባቸው ወደአለ 
ምንጭ ወይም ወንዝ በመውረድ ውሃ በማመላለስ ጊዜአቸውን 
ያሳልፋሉ፡፡ ውሃ ብዙ ጊዜ የማይጠጣ ሲሆን ዕቃ ለማጠብ፣ ምግብ 
ለማዘጋጀትና ጠሳ- (ሰላብ) ለመጥመቅ ይጠቀሙበታል፡: ቤት 
መጽዳት፣ ሕፃናትን መያዝ፣ የጓሮ አታክልት መኮትኮት፣ የእጅ 
ሥራ መሥራትና እህል በወፍጮ መፍጨት የመሳሰሉት ለሴቶች 
የተተው ሌሎች ተግባሮች ናቸው:: 


በሬዎች በተለይ በክረምት ወራት ተለቀው ሣር መልቀም 
ስለማይችሉ አቶ ረዳ ከእንቅልፋቸው እንደተነጮ የመጀመሪያ 
ሥራቸው በሬዎቻቸው መኖ እንዲያገኙ ማድረግ ነው:: ከቤታቸው 
ሲወጡ ከምድጃው ከሚወጣው የባሕር ዛፍ ቅጠል ጭስ ከተሞላው 
የማለዳው ብርዳም አየር ጋር ይጋፈጣሉ፡:: በዚያን ጊዜ ላሞች 
መጮህና መንቀሳቀስ ይጀምራሉ፥ አውራ ዶሮውም ጩኸቱን 
ያስተጋባል፡: አቶ ረዳና ሶስት ልጆቻቸው ቁርሳቸውን በልተው 
ወደየሥራቸው ይሠማራሉ፡:: የዕለቱ ተግባር በእርሻ ላይ ውሉ 


136 


ወይም ቤት መሥራት፣ ወይም ወደገበያ መሄድ ሊሆን ይችላል፡፡ 
አልፎ አልፎም እንደ አቶ ረዳ ያለ አዛውንት በሸንጐ ሳላይ 
በመገኘት የዳኝነት ሥራ መሥራትም ያጋጥመዋል፡፡: 


ትንሸ አደግ ያሉ ወጣት ልጆች ቁርሳቸውን ትላላቅ ሰዎች 
ከበሉ በኋላ በተራቸው በልተው ወንዶች ከብቶችን ለማሠማራትና 
ለመጠበቅ ይወጣሉ፣ ልጃገረዶች ግን በጣም ትናንሽ ከሆኑት 
ልጆች ጋር በቤት ቀርተው እናቶቻቸውን በቤት ሥራ ይረዳሉ፡: 


የወይዘሮ አዳነችን አብዛኛውን ጊዜ የሚፈጀው በጣም 
አስፈላጊ የሆነውን በየዕለቱ የሚበላውን ምግብ የማዘጋጀቱ ሥራ 
ነው: ምግቡ የሚቀቀለውና የሚጋገረው ሦስት ጉልቻ ባሉት 
የአሳት ምድጃ ላይ ነው:: ሥ.ጋ የሚበሳው በሁለት ወይም ከዚያም 
በላይ በሆኑ ሣምንታት አንድ ጊዜ ብቻ ነው:: ብዙ ጊዜ በዋና 
ምግቦች መካከል ቆሉና ንፍሮ ለመክሰስ ይቀርባል፥ አንዳንድ 
ጊዜም በቅመም የጣፈጠ ዳቦ መብላትም የተለመደ ነው:: ዳቦው 
በምጐጐ (የሸክላ ምጣድ) ወይም በገበር ምጣድ ላይ ቃ ብሎ 
እንዲበስል ተደርጐ ይጋገራል፡: አቶ ረዳና ቤተሰቦቻቸው ዳቦ ብቻ 
በቂ አለመሆኑን በመገንዘብ በርካታ አህል በተለይም ገብስን ጠላ 
ለመጥመቅ አገልግሎት ያውሉታል፡: ለጠላው ማጣፈጫም የጌሾ 
ቅጠል ይጨመርበታል፡፡: ቡና ድሮ በቅማንት ኅብረተሰብ እንዳይጠ 
ጣ የተከለከለ የነበረ ቢሆንም በአሁኑ ጊዜ ግን ዋጋውም 
በመወደዱ ለአንዳንድ ክብር ለሚሰጣቸው የተለያዩ ቀናት ብቻ 
ይፈላል፡። ቡናን በጨው ወይም በማር ይጠጡታል፤ ወተት ደግሞ 
በተለይ ለሕፃናት ነው የሚሰጠው:: 


በቀን ሁለት ጊዜ ለሚቀርቡት ዋና ምግቦች (ምሣና እራት) 
በሚገባ ጣፍጦ በድስት የተሠራ ወጥ (ሳዌብ) እና እንጀራ (አራህ) 
ይቀርባል፡፡: ወጡ በርበሬ የበዛበትና ብዙ ዓይነት ቅመማ ቅመም፣ 
ቅቤ፣ ዘይት፣ ሽንኩርት፣ አንዳንድ ጊዜም ሥጋ ታክሎበት በሸክላ 
ድስት ተጥዶ ተንተክትኮ ሲበስል ይወጣል፡: እንጀራው ደግሞ 
ብዙ ጊዜ የጤፍ፣ አልፎ አልፎም የገብስ ወይም የማሸሳ ወይም 
የስንዴ፣ የበቆሉ ዱቄት ከተቦካ በኋላ ክብ በሆነ የሸክላ ምጣድ 
(ምጐጐ) ተጋግሮ ዓይናማ ሆኖ ይወጣል፡)ፁ: በርካታ እንጀራ እንደ 
ጠረጴዛ በሚያገለግለው ሞሰብ ላይ ተደርድሮ ከቀረበ በኋላ እጅ 
የሚያስቆረጥመው ወጥ በላዩ ላይ ቀስ በቀስ እየተደረገ ይበላል፡: 


የዞን 4 ሕ"ገኅኀ 
በድ 4 ቸመህህ4ህ። ..ከ፡፳ሃ | 


886----ጠጩ 


አልፎ አልፍ ሲያጋጥም ለስላሳ ዓይብ ከጦጡ ሳይ እየተደረገ 
የሚበላበትም ጊዜ አለ፡:: አይቡ በዳቦም ሲበላ ጥሩ ነቦ›:: 


ምሸት ላይ አቶ ረዳና ልጆቻቸው ከዕለታዊ ተሣግባራቸው 
ሲመለሱ የልጅ ልጆቻቸው ደግሞ ከብቶቻቸውን እየነዱ ወደ 
በረት ያስገባሉ፡:: ከዚያም ላሞች ከታለቡ በኋላ አራት ተበልቶ 
ጐልማሶቹ በአሳቱ መድጃ ዙሪያ አንደንብ በመስፈር ጠሳ አየጠጡ 
ስለውሎአቸው ያወካሉ፡:: በአጋጣሚ የመጣ እንግዳ ዘመድም ካለ 
አብሮ ይስተናገዳል:: በመጨረሻም የመኝታ ሰዓት ሲደርስ አቶ 
ረዳ ይተኛሉ፣ ሚስት ያገቡት ልጆቻቸውም ስለመሸ ወደየቤታቸው 
ስለሚሄዱ ሁሉም ነገር ፀጥ ረጭ ይሳላል፡፡: ባልና “ሂስት በአንድ 
ላይ የሚተኙ ሲሆን ትናንሽ ልጆቻቸውም አንዳንድ ጊዜ 
አብረዋቸው ይተኛሉ:: 


ሰንበት፤፣ የምዝግና እና የገባርሁ በዓላት፡፡ «ሰንበት» ተብሎ 
የሚታወቀው ከአርብ ምሽት ጀምሮ አስከ ቅዳሜ ምሽት ያለው 
ጊዜ ነው:: የሃይማኖት ሥነሥርዓት በዚሁ ዕለት የሚካሄድ 
ባይሆንም በእርሻ ቦታዎችና በቤት ውስጥ ከሚሠሩ ሥራዎች 
በመታቀብ ሙሉ ቀኑን በዕረፍት ያሳልፉታል፡፡: ለዚሁም አረማዊ- 
ኦሪት ሃይማኖት ተከታይ ቅማንቶች ብቻ ናቸው በከፊል 
የሰንበትን ሥነሥርዓት የሚጠብቁት፡፡: ከባድ ሥራ አይሠሩም፣ 
ቀለል ያሉ ሥራዎችን ግን ያከናውናሉ፡: 


በአብዛኛው ሰሜንና ማዕከላዊ ኢትዮጵያ የሚገኙ ሕዝቦች 
ሰንበትን እንደ ዕረፍት ቀን አድርገው የሚመለከቱት ባይሆንም 
የበዓል ቀን ነው ብለው የሚያከብሩት፡:: ቅማንቶች ከሌሎች 
ጐረቤቶቻቸው ጋር ያላቸው ልዩነት ቢኖር ሰንበትን አንደ ዕረፍት 
እንጅ እንደ በዓል ቀን አድርገው አለመውሰዳቸው ብቻ ሳይሆን 
ሌሎች በየወሩ የሚመጡትን የሃይማኖት ቀናትንም ዘወትር 
በዕረፍት ብቻ ስለሚያከብሩ ነው:: በወር አንድ ጊዜ ሐሙስ ቀን 
የምዝግና (የእግዚአብሔር) በዓል ሌላው ሐሙስ ደግሞ ጥንት 
ምናልባት እንደ አንድ ዝቅተኛ አምላክነት ይታይ ስለነበረው 
አሁን ደግሞ እንደ አንድ መልአክ በሚታወቀው ገባርሁ ስም 
ይከበራል፡: ሁለቱም ቀኖች  እንደሰንበት በዕረፍት ታስበው 
ይውላሉ፡:- በእነዚህ ቀናት በቅዱስ  ድግናዎች የሚደረግ 
ሥነሥርዓት ባይኖርም ቅማንቶች ጸሎት ያደርጋሉ፤ የማኅበራት 
ስብሰባ ያካሂዳሉ፥፣ እንዲሁም  በምዝግና እና በገባርሁ ስም 


138 


. , ‹:ቆ፳፻፪ቐ፪66፳0.፡:፡:ሠጭ፦፦ 7 ፦ 


ለጐረቤቶች የጠላ ግብዣ ማድረግ የተለመደ ነው:: የኦሪታውያን 
ሰንበት ከሃይማኖታቸው ጋር ከመጨመሩ በፊት ምናልባት በወር 
ሁለት ወይም ከዚያ በላይ የሚሆኑ ሐሙስ ቀኖች የቅማንት 
የሃይማኖት የዕረፍት ተኖች አንደነበሩ መገንዘብ ይቻላል፡፡ 


ቅማንቶች ቅዱስ ናቸው ለሚሏቸው ከአካባቢያቸው ከሚገኙ 
ድግናዎች ጋር የሚታወቁትን ጥንታዊ ባህላዊ ጀግኖቻቸውን 
በየወሩ አንድ ወይም ከዚያ በላይ በሆነ የዕረፍት ቀን 
ያከብሯቸዋል፡፡: ለእያንዳንዳ. ባህላዊ ጀግና የአንድ ቀን በዓል 
የሚታሰብ ሲሆን የዕረፍት ተኖች ብዛትም በኅብረተሰቡ አካባቢ 
ባሉት ቅዱስ ድግናዎች ብዛት መሠረት ይወሰናል፡፡ እያንዳንዱ 
ኀብረተሰብ ቢያንስ አንድ ድግና ብቻ ሲኖረው ሌሎች ከዚያ 
በላይ ሊኖራቸው ይችሳል:: በዓመት ውስጥ በየወሩ ከሚከሰቱት 
ዓመት በዓል አንደኛው ከሁሉም የላቀ ነው ተብሎ ስለሚወሰድ 
ለባህላዊ ጀግናው ክብር በስሙ በተሰየመው ድግና ልዩ 
ሥነሥርዓት ይካሄድለታል፡: ለሌሎች የባህል ጀግኖች የዓመት 
በዓሳት ቀን ግን ልዩ የክብረ በዓል ሥነሥርዓት ሳይካሄድ እንዲሁ 
በዕረፍት ቀን ብቻ ታስቦ ይውላል:፡: 


ዓመታዊ የሥራና ሃይማኖታዊ 
እንቅስቃሴ ዑደት 


የቅማንቶችን ዓመት በዓላት አከባበር ስንመረምር 
የኢኮኖሚና የሃይማኖታዊ አንቅስቃሴዎች አንዱ በሌላው ላይ 
ተደጋጋፊና የተሳሰሩ መሆናቸውን  እንረዳለን፡፡ ማንኛቸውም 
ኢትዮጵያዊ ገጠሬና የጉሣ አባላት አካባቢያቸውን በቴክኖሎጂ 
ለመቆጣጠር አንዲያግዛቸው በመለኮታዊ ኃይሎች የሚተማመኑ 
ቢሆንም፣ሃ ቅማንቶችን ልዩ የሆነው የሃይማኖታቸው ባሕርይ 
በውጭ ከጐረቤቶቻቸው ተገልለው እንዲኖሩ በውስጥ ደግሞ 
አርስ በርሳቸው በአንድ ላይ ተሳስረው እንዲኖሩ አድርጐአቸዋል፡፡ 
የጸሎት ሥነሥርዓታቸውን በምስጢር በድግና ውስጥ የሚያካሂዱ 
በመሆናቸው በሌሎች በሰሜናዊና ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ሕዝቦች 
ዘንድ ልዩ ስለሚያደርጋቸው አንዳንድ የተሳሳተና ተቀባይነት 
የሌለው ጭፍን ትርጉም በመስጠት «ከእንጨት የመጡ፥ ምስጤ 


,.ራዊ ዕምነት በጫካ የሚያካሂዱ» እያሉ ሃሜት የሚሰነዝሩ አይጠ 
ፉም:: 


139 





ቀን መቁጠሪያ፡: ቅማንቶች ወርንና ጨረቃን በአንድ 
ዓይነት ስያሜ «አረፋ› እያሉ ሰለሚጠሩ ምናልባት ጥንት 
ጨረቃን ተከትሎ የሚደረግ የተን አቁጣጠር ሥርዓት 
እንደነበራቸው የሚጠቁም ነው:: ከዚህም በስተቀር የክዋክብትን 
ዓመታዊ እንቅስቃሴና ስለጨረቃ ገታ አንዳንደ ኘንጎዛቢ 
ቢኖራቸውም ሰለኮከብ ቆጠራ ያላቸው ዕውቀት ውሱን በመሆኑ 
ለዘመናዊ የቀን መቁጠሪያነት አይጠቀሙበትም፡: ስለሆነም 
ክርስቲያን ኢትዮጵያውያን የሚጠቀሙበትን አእያንዳንዳ- ባለ.!) 
ቀን 12 ወራትና ጳጉሜ ተብሎ ባለ አምስት ወይም በ4 ዓመት 
አንድ ጊዜ ስድስት ቀናት ያሉትን ተጨማሪ ወር የተን አቆጣጠር 
ሥርዓት ይከተላሉ፡፡ (መግለጫ ቁጥር 'አራትን ይመልከቱ)፡፡ ይህ 
አቆጣጠር ከጎርጎሪዎስ አቆጣጠር ሰባት ዓመት ሠደጋኋላሳ የተረ 
በመሆኑ እ.ኤ.አ. መስከረም 1]1|]ቀን 1|965 ዓ.ም በኢትዮጵያ 
አቆጣጠር መስከረም 1] ቀን 1958 ዓ.ም. ነበር:: ቅማንቶት ይህን 
አቆጣጠር ከአማራው በመውሰዳቸው የሚጠቀሙበት የ“ር ስያሜ 
አማርኛ ነው:: ሆኖም ለወቅቶች ስያሜ የቅማንትኛ ቃላትን ይጠ 
ቀማሉ፡:: እንደ አማራውና በመካከለኛው ምሥራተ አካባቢ 
የሚኖሩት ሕዝቦች የመጀመሪያው የቀኑ ሰዓት ከንጋቱ ሳላይ ጆምር 
አስከ ፀሕይ ግባት ይደርሳል፣ ሌላው የሌሊቱ ተጣይ ጊዜም አስከ 
ንጋቱ አስራ ሁለት ሰዓት ይደርሳል፡ር: የቅማንት አገር (መሬት) 
ለምድር ወገብ ቅርብት ስላለው የፀሐይ መውጫና መግቢያ ሰዓት 
በዓመት ውስጥ ብዙ ለውጥ አያሳይም:: ይህም በመሆኑ ከጥዋቱ 
አንድ ሰዓት ሁልጊዜ በሃያ አራት ሰዓት ዞሮ የሚደርሰው 
በተመሳሳይ ጊዜ ነው:: የቀኑን ግምታዊ ሰዓት የፀሐይን 
አቀማመጥ ተመልክተው ማወቅ ይችላሉ: ይህን ሁኔታ 
በተመለከተ አቶ ረዳ በዚህ መልክ ዘወትር የተኑን ሰዓት እቅጩን 
ሲነግሩኝ አደነቅ ነበር፡፡ 


የክብረ በዓሳት መጀመር፡:: የመጀመሪያው የኢትዮጵያ 
ክርስቲያን ዘመን አቆጣጠር የሚጀምረው በመስከረም ወር 
ቢሆንም የቅማንት ዓመታዊ ኃይማኖታዊ ሥነሥርዓት ዙር 
በሁለተኛው ወር ጥቅምት ላይ ይጀመራል:: በዚህም ምክንያት 
ዓመታዊ የክብረ- በዓላቸው የመጀመሪያው ዙር የመኸር ወቅት 
ከሚጀምርበት ከጥቅምት ወር ጀምሮ ነው:: በጥቅምት ወር 
መግቢያ የመጀመሪያ ማክሰኞ ዕለት ቅማንቶች የዓመት በዓል 
መክፈቻ ቀን «በዓለ-ቤዛ» የተባለውን የቅዱስ ድግና የበዓላት 
ሥነሥርዓት ማክበር ይጀምራሉ:: ይህ በዓል ከርከር በሚገኘው 


140 


ለምዝግና ድግና ላይ የሟከበር ሲሆን ስያሜው የምዝግና 
(የእግዚአብሔር) መ፦ሁታሰቢ። መሆኑን ያመለክታል::ተመሳሳይ 
በዓል ሐምሌ ላይ ማክሰኛ ዕለት ከባዱ የክረምት ወቅት 
እስኪያልፍ ድረስ የድግናዎች ዓመታዊ ክብር-በዓላት መዝጊያ 
ሥነሥርዓት - የሆነው ..በዓልዓለሜ›- የተባለው ክብረ-በዓል 
ይከበራል፡:: አዚህ ላይ ለታወጦትቅ የሚገባው በዓመት ሁለት ጊዜ 
የቅማንት ክብረ-በዓል የሚካሄድበት ድግና ከርከር የሚገኝው 
ጋለምዝግና (የአግዚአብሔር መታሰቢያ) ብቻ መሆኑ ነው:: 


በበዓላት መክፈቻና መዝጊያ ሥነሥርዓት ብዙ በጐች 
ለመሰዋዕትነት እየታረዳ- የሚከበሩ በዓላት ነበሩ:: እስከ ቅርብ 
ጊዜ ድረስ የከርከር ቀሳውስት መደበኛውን የመክፈቻ ክብረ-በዓል 
ሳያከብሩ በማንኛውም ድግና ሥነሥርዓት መካሄድ አይቻልም 
ነበር:: ይህም ሁኒታ በየትኛውም አካባቢ የሚገኝ የቅማንት 
ኅብረተሰብ የከርከሩ ወምበር የበላይ መሆኑን የሚያስገነዝብ ነው:: 
የመጨረ ሻዎቹ ቀን በአረማዊ-ኦሪታዊ ሃይማኖት ያምኑ የነበሩ 
ቅማንቶች ባለፉት ጥቲት ዓመታት ክርስትናን የተቀበሉ ቢሆንም 
ዛሬም በዓመት በዓል መክፈቻና መዝጊያ በዓላትን ስለሚያከብሩ፣ 
በሌላ አካባቢ ያሉት ቅማንቶች የበዓሉ አከባበር በራሳቸው 
ቀሳውስት አንደተጀመረላቸው በመቁጠር የተለመደውን የበዓላት 
አከባበር ዙር ይቀጥለብታል:፡፡: አዚህ ላይ መገንዘብ ያለብን በድግና 
ሳይከበሩ የቀሩ አንዳንድ ሥነሥርዓቶች በማንኛውም ጊዜ ሊካሄዱ 
የሚችሉ መሆኑን ነው:: 


አረማዊ-ኦሪታዊ ቅማንቶች ለተራ ጸሎት ሥነሥርዓት 
ካልሆነ በስተቀር በድግና ለሚካሄዱ ክብረ-በዓላት የሚከተሉትን 
ነገሮች መፈፀም. አለባቸው::- ቀሳውስት ለበዓሉ ዝግጅት 
በመጀመሪያ ለሦስት ተከታታይ ቀናት ኮሶ ማኘክ ይኖርባቸዋል፣ 
በክብረ-በዓሉ ዋዜማ ቀሳውስቱም ሆኑ ማንኛውም ወደ ድግና 
የሚገባ ሰው ግብረ-ሥጋ ከመፈፀም መታቀብ. አለበት፣ 
በመጨረሻም ቀሳውስቱ ሙሉ ንፅሕናቸውን ለማግኘት 
ሰውነታቸውን ታጥበው የፀዳ ልብስ መልበስ  አለባቸው:: 
ቀሳውስቱና ማንኛውም ተራ ሰው ከበዓሉ ዋዜማ ጀምሮ መስዋዕት 
የማድረጉ ሥነሥርዓት እሰከሚጠናቀቅበት ማግሥት ድረስ 
ይፆማሉ፡: 


14] 








አንድ ቀን አየሩ ቀዝቃዛ ውርጫማም በሆነበት በዓሉ 
በሚከበርበት ጥዋት አንድ ዝቅተኛ ቄስ በገና ይዞ ወደ ድግናው 
ገብቶ በገናውን ሲደረድር አየሩ በሙሉ በሙዚቃ ተሞ4ላ:: ሌላው 
ቄስ ደግሞ በአንድ ላይ የተደባለቀ ማርና ወተት በተባረከው 
ቅዱስ መሬትና ዛፎች ላይ ያርከፈክፍ ጀመር::  ወምበሩ 
የተሰበሰበውን ቀሳውስትና ሕዝቡን እየመራ ድግናው መሐል 
ሲደርስ ተቀመጠ፥ ሌሎች ግን ዙሪያውን አጅበውት ቆሙ:: 
ከዚያም በአዕዋፍት የተሞላው አልፎ አልፎም በዝንጀሮዎች 
የሚዘወተረው ድግና ከየአቅጣጫው በሚመጡ አረማዊ-ኦሪታዊ 
ቅማንቶች ተጥለቀለቀ:: ድግናው ለተሰየመለት የ'.ሕል ጀግና 
ሁለት ቄሶች ለአንድ ሰዓት ያህል ከጸለዩና ከተደሱ በኋላ 
የቅማንት ኅብረተሰብ ከአንዱ የጥንት ቅድመ-አኦያታቸው የባህል 
ጀግና ጋር ያላቸውን ቃል ኪዳን እንደገና ያድሳሉ፡ በእሱም 
አማካይነት በእርስ በርሳቸው መካከል ያለውን አንድነታቸውን 
ያጠናክራሉ፡: ቀሳውስቱና ወምበሩ ከለምለሙ ድግና የሚመጣውን 
የሚያውድ ጥሩ ሽታ ያለውን የግራር ሙጫ ዕጣን እያሸተቱ ወደ 
ዳር ሲወጡ፣ በድጋሚ ዝቅተኛው ቄስ በገናውን ያሰማ ጀመር፣ 
ከፍተኛው ቄስ ደግሞ ማር በመሬቱ ላይ አርከፈከፈ:፡: 
በመጨረሻም ተሰብሳቢዎቹ ምርቃት ተቀብለው አንዲቀመጡ 
ተፈቀደላቸው:: ነገር ግን ክርስቲያን ቅማንቶች “ከአሮጌው 
ሃይማኖት› ተገልለው ለብቻቸው ሲቀመጡ፤ ቀሳውስት ከሁሉም 
ተራ ሰው ተነጥለው ለብቻቸው ቦታቸውን ያዙ፡: 


አልፎ አልፎ የግዕዝ ቃላት የሚጨመሩ ቢሆንም ጸሎት፣ 
ቅዳሴና ምረቃው የሚደረገው በቅማንትኛ ነው:: ቅማንቶች 
እንደሚሉት ለሥነሥርዓቱ የሚጠቀሙባቸው አንዳንድ ቃላት 
በጣም ጥንታዊ በመሆናቸውና በአሁኑ ጊዜ ለዕለታዊ ንግግር 
ስለማይጠቀሙባቸው ትርጉማቸውን ለማወቅ አዳጋች መሆኑን 
ይገልፃሉ፡፡: 


የሚቀጥለው የበዓሉ አከባበር ክፍል ለመስዋዕት ደም 
የማፍሰሱና ድግስ የመብላቱ ጉዳይ ነበር:: ለመስዋዕት የተዘጋጁት 
አንስሳት ለሥነሥርዓቱ የበኩላቸውን አስተዋፅፆ ለማድረግ በደመ- 
ነፍኾስ በመጠባበቅ ሳይ ናቸው:: በድግናው አካባቢ ከሚኖሩ 
የኀብረተሰቡ አባላት በመዋጮ የቀረቡ ሲሆን ትልቁ ክብረ-በዓል 
በሚኖርበት ጊዜ በርካታ ጥንድ ቀሳውስትና ለመስዋዕት የተዘጋጁ 
በርካታ አንስሳት ይኖራሉ፥ እንዲሁም ብዙ ሕዝብ ይሰበሰባል፡፡ 


142 





መግለጫ ቁጥር 4" የቅማግት ቀገ መፋኻኔይደና ቋመታዊ ሥዕ ዑደቾ 


143 





እንደ ክብርዋና ካዳስቲ የመሳሰሉ ቅዱስ ድሣናዎች አንድ ትልቀ 
ድንጋይ ወይም ትናንሽ የድንጋይ ክምር የመስዋዕት መንበር 
ሊኖራቸው ይችላል፡:: ነገር ግን በአብዛኛዎቹ ድግናዎች የመስዋዕት 
እንስሳት የሚታረዱት መሬት ላይ ነው:: እንሰሳቱ በሚታረዱበት 
ጊዜ በዝቅተኛ ደረጃ የሚገኙ ቀሳውስት ዋናው ቁስ በ“ሂባርክበት 
ጊዜ የአንስሳውን አግሮች ወጥረው ይይዛሉ-:: ከብቱ ታርዶ ደሙ 
ወደ መሬት ፈስሶ ካለቀ በኋላ ከፍተኛው ቄስ የኋላና የፊት 
አግሮቹን በሠላ ቢላዋ ይሠነዝራል:: ቀሳውስቱ ደሥን በጠሳ 
ይታጠቡታል፡: ግማሹን ጠሳ ጠጥተው ከፊሉን ደሃሞ በደም 
በተጨማለተው መሬት ላይ ያፈሱታል፡፡: 


በአካባቢው ሕዝብ መዋጮ የተዘጋጀውን ምሃብና መጠጥ 
በታረደው እንስሳ አጠገብ ሰዎቹ ሲያስቀምጡ በሰሜናዊ ማዕከላዊ 
ኢትዮጵያ በተለመደው ዓይነት  «ዕልልታ› በማሰማት ነው:: 
ከዚያም እንስሳውን ገፈው ሥጋውን በመቆራረጥ ጠና ያሉት 
ያረጡ ሴቶች ወጥ አንዲሠሩ ይደረግና ሕዝቡ ወሠጡን በአንጀራ 
ይመገባል፡ በተጨማሪም ጠላና ጠጅ በጋን ይወርድና አየተቀዳ 
ይጠጣል፡ ቀሳውስቱ ምርጥ ምርጥ የሆነውን ምግብ ተሰጥቷቸው 
ፆማቸውን አንዲፈቱ ይደረጋል» በመጨረሻም የተረፈ ምግብና 
ጠላ ካለ ሕዝቡ ተከፋፍሎ ወደየቤቱ ይዞ ይሃዳል፡፡ 


የመስክ ጥናቱን በማካሂድበት በጥቅምት ወር ውስጥ በየቀኑ 
የተዘራውን ሰብል አስተዳደግ እከታተል. ነበር:: አት ረዳና 
ልጆቻቸው በአርሻ ቦታቸውና በጓሮአቸው የተዘራውን ባለስድስት 
ረድፍ ገብስ፣ ጉመን፣ ተልባ፥ አተር ባቄሳና ሸንኩርት 
የመሳሰሉትን በጥሩ ሁኑታ እየደረሱላቸው ስለሆነ በኩራት 
እየተመለከቷቸው ነው:: ሰብሎች አሽተው የመታጨዳ ጊዜያቸው 
አየተቃረበ ነው:: በዚህ ወር አንደተለመደው አልፎ አልፎ 
ከሚንጠባጠበው ዝናብ በስተቀር ሰማዩ አየጠራ የክረምቱ ወቅት 
እያከተመ ይመስላል፡፡: ነገር ግን አቶ ረዳን ጨምሮ ኅብረተሰቡ 
ከባድ ዝናብ ከዘነበ የደረሰውን እህል ሊያወድምባቸው ስለሚችል 
ከቀትር በኋላ የሚያንዣብበውን ደመና በሥጋት ይመለከቱታል፡፡ 
ይህ መጥፎ አጋጣሚ አንዳይከሰት አዛውንቶች የተስተካከለ ዝናብ 
እንዲሰጣቸው የአካባቢው ቀሳውስት የጸሎት ሥነሥርዓት 
አንዲያካሂዱላቸው ይማፀኗቸዋል፡:(በአሁኑ ወቅት. በአንዳንድ 
አካባቢ የቄስ አጥረት ስላለ ይህንኑ ሥነሥርዓት የጥንቱን አፈ- 
ታሪክ የሚያውቁ ክርስቲያን ቀማንቶች ያካሂዱላቸዋል:፡:) ዘንድሮ 


144 





ከባድ ዝናብ ዘንቦ ሰብሳቸውን ባለማበላሸቱ አቶ ረዳ ያለብት 
ኀብረተሰብ የተደረገፀ፦ በዓላዋ ሥነሥርዓት የተሳካ ሆኖላቸዋል፡: 





ቀሳውስትና አዛውንቶች ከብት አርደው ሲያጠናቅቁቄ:: 


145 


አረማዊ-ኦሪታዊና- ክርስቲያን ቅማንቶች የተስተካከለ ዝናብ 
እንዲዘንብላቸው በሚያደርጉት በዓላዊ ሥነሥርዓት በየፊናቸው 
ለሥነሥርዓቱ የአካባቢው ቆሌ በሚኖርበት ቦታ ሳዶ በቀሊው 
ስም ወይም ቅዱስ በሆኑት ባህላዊ ጀግኖች ሰፖ በሚጠሩ 
ድግናዎች ሊሆን ይችላል፡: ዝናቡ በጥቅምት ወር በጣም እየጠነከረ 
ከመጣ  ሥርዓተ-ጸሎቶች በተደጋጋሚ  ይደረጋሉ፡ በተለይም 
የሚሳተፉት የክርስቲያን ቅማንቶችም ቁጥር ከና: ይሳል:፡፡ 


የአካባቢ ቅዱስ ድግናዎች ክብረ-በዓል፡-፡- በገዳር ወር 
እንደተለመደው ጋራዎች ደማቅ አረንጓዴ ምንሣና4: የተጐናፀፉ 
ይመስላሉ:: ወንዞችም ጠርተው ፀሐይ ወርቃማ ነሀብራቋን 
በላያቸው ላይ ትፈነጥቃለች:: መሬቱ እየደረተ ሲሃድ'ያ በላዩ 
ያለው ሰብል መጐጉምራት ጀምሯል፡፡: ይህ ጊዜ የክረምቱ ወቅት 
ማለፉን የሚያበስር ነው:: ከዚህ ወር ጀምሮ አቶ ረዳና ልዶቻቸው 
መኽር ስብሰባውን የተያያዙት ሲሆን ባቄላ፤ ዳጉሣ፡፤ ፦ግና ተልባ 
በመድረሳቸው ሥራው እየከበደና እየተጠናከረ መጥቷል:: በሕዳር 
ወር አጠቃላይ የሆነ የሃይማኖት ክብረ-በዓል ባይናፎ‹ርም አንዳንድ 
ኅብረተሰቦች ባህላዊ ጀግኖቻቸውን ለማስታወስ አነስተሻ' ክብረ- 
በዓል ይኖራቸዋል፡፡ 


ተከታዩ የታህሳስ ወር ፀሐያማና ደረቅ ነው፡:: አት ረዳና 
ቤተሰቦቻቸው የደረሰውን እህል በመሰብሰብ ከፍተኛ ርብርቦሽ 
የሚያደርጉበት ወቅት ነው:: ለአጨዳ ከደረሱት ሰብሎች መካከል 
ጤፍ፣ ስንዴና በዚህ ዓመት ሁለተኛ ሰብል ሆና የደረሰው 
ባለሁለት ረድፉ ገብስ (በልጋ) የመሳሰሉት ናቸው:: አቶ ረዳ 
አስቀድመው የመጀመሪያውን የ.«በልጋ» ምርት በመስከረም ወር 
ወቅተው ወደቤታቸው ያስገቡ ቢሆንም መሬቱ በቂ አርጥበት 
በማግኘቱ ሁለተኛውን የገብስ ምርት ለማግኘት ችለዋል፡፡: አንዳንድ 
ዘመን የዝናቡ ወቅት በመኸር ወራት ከቀጠለ ለሦስተኛው ጊዜ 
ይህንኑ ሰብል ማምረት እንደሚችሉ ነው የሚታወቀው:: በዚህ 
ወር አቶ ረዳና ቤተሰቦቻቸው አዝመራቸውን እየሰበሰቡ ወደ 
ቤታቸው ወስደው ጐተራዎቻቸውን ስለሞሉ የመንፈስ እርካታና 
ደስታ እንደሚያገኙ አይጠሬጠርም፡፡: ጥረት-ግፈታቸው ከተገቢው 
ሥርዓተ-ጸሎት ጋር ተጋግዘው እንደገና የተትረፈረፈ ምርት 
እንዲያገኙ ረድቷቸዋል፡፡ 


146 


በዚህ ወቅት በተለያዩ ማኅበረሰቦች በክብርዋ ሰም በሚ 
ጠፍ ድግናዎች የክብረ-በዓል ሥነሥርዓቶች ይካሄዳሉ፡: በተመሳሳይ 
ጊዜያት ዋላጅ በሚገኘው የክብርዋ ወንድም በካዲስቲ ስም በሚጠ 
ራው ድግና እና ኮሰጌጉ በሚገነው የክብርዋና የካዲሰቲ አባት 
የአይደርኪ ጓደኛ በሆነው በጀገሪሆ ስም የተሰየመው ድግና 
የክብረ-በዓል ሥነሥርዓቶች ይደረጋሉ፡:: 


በምዝግና ለጋስነት በተገኘው ስጦታ የመደሰቻ ወቅት፡: 
በአምስተኛው ወር ጥር ላይ የአየሩ ጠባይ ፀሐያማ መሆኑን 
በመቀጠል መሬቱ በጣም እየደረቀ ሲሄድ ወንዞችም በጣም 
ይጐድላሉ፡: የበጋው ወውትት እንደቀጠለም ጋራዎች ወደ ወርቃማ 
ብጫማነት መለወጥ ይጀምራሉ:: እነ አቶ ረዳ ጤፍ አጨዳውን 
ተያይዘውታል፥ ሽምብራውም ስለደረሰ ከደረቀው መሬት ላይ 
እየነቀሉ በመሰብሰብ ላይ ናቸው:: እህል እየወቁ ማስገባቱም 
ከፍተኛውን የሥራ ድርሻ በመያዝ ቀጥሏል:: በዚህ ወቅት ጥጋብ 
ነው፡ የመዝናኛ ጊዜ ስላለ ከአካባቢው ኀብረተሰብ ውጭ ያሉትን 
ዘመድ አዝማድ ለመጠየቅ አጋጣሚው አሁን ነው፡:: የመኖርና 
የኑሮን ትርጉም ቅማንቶች የሚያጣጥሙት በአሁኑ ጊዜ ነው:: 
በአንድ እጃቸው አንድ ዋንጫ ጠላ፣ በሌላው ደግሞ ወፍራም የሆነ 
የዳቦ ቁራሸ ይዘው አቶ ረዳ ስለተሰበሰበው ሀብታቸውና 
ስለመጭው ወራት በሃሣባቸው ያብሰለሰላሉ፡፡: 


ስድስተኛው ወር የካቲት ሲመጣ በአብዛኛው ሞቃታማና 
ፀሐያማ ይሆናል:፡: አንዳንድ ዘመንም ጨርሶ ድርቅ የሚሆንበት 
ወቅት አለ፥ ወይም ደመናማ በመሆን ዝናብ ያንጠባጥባል፤፣ 
ለአንድና ለሁለት ቀንም ከባድ ዝናብ ሊጥል ይችላል፡ ይህም 
ለሁለት ወራት ያህል ሊቀጥል የሚችለውን የትንጂን ክረምት 
(በልግ) ዝናብ ወቅት መምጣት የሚያበስር ነው:: በየካቲት ወር 
የሥራው ሸክም አየተቃለለ ስለሄደ አቶ ረዳና ቤተሰቦቻቸው 
ስለምርት ያላቸውን ትኩረት በመቀነስ የበለጠ ጊዜያቸውን 
ለፈንጠዝያ ያውሉታል:፡: የመጨረሻው ምርት የሆነው ሽንብራ 
ይነቀላል፣ ጤፍም እየተወቃ ወደ ቤት እየገባ ነው:: በመጠኑ 
ትንሸ እርሻ ይታረሳል፥ አንዲሁም አዳዲስ ቤቶችን መሥራትና 
አሮጌ ቤቶችን መጠገንም  አለ:: ከምርት ሰብስበው በኋላ 
የመዝናኛ ጊዜና ብልፅግናውም ስሳለ የተለያዩ በዓላትን ማክበር 
ያስችላቸዋል፡፡ የተዝካር ድግስና ሠርግ በአብዛኛው በዚህ ወር ነው 
የሚደረገው:: አቶ ረዳና ባለቤታቸው ወይዘሮ አዳነች ትንሽ 


147 


ዝግጅት ዘወትር ይወያያሉ:፥: መልኬፖ ( ሯዳር ። ባየ] ን 
በመገንዘብ እንደ ድሮው «ታናሹ ወንድምሥፖ። ‹የ‹ 4ሉ ኣክ ረሳ 


የጐረመሰ መሆኑን እየተገነዘበ ነው፡፡ 


67 558522 






:ሦሯ 
ቼ › 





# 
ዔዒጴ.. 


ገበሬዎች በአዝማሪ ዜማ እየተበረታቱ የገብስ አጨዳ በኀብረት ሲያካሂዱ 


148 


በየካቲት ወር ክርስቲያን የሆኑ ኢትዮጵያውያን በሙሉ አርባ 
ዖምን ለመቀበል መዘጋጀት ስላለባቸው ለየት ባለ መልኩ ብዙ 
ሥጋ መብላት ያዘጦትራለ፡::: ሥጋም ሆነ ወተት ወይም እንቁሳል 
በዚህ የሃምሣ አምስት የዖ/ም ቀናት ውስጥ አይበላም፤ ከዚህም 
በስተቀር ከቅዳሜና ከዕሑድ በስተቀር በሌሎች ቀናት እስከ ቀትር 
ድሬስ እህል ንክች ማድረግ የለም:: አረማዊ-ኦሪታዊ ቅማንቶች 
አርባ ፆምን አይፆሙም:: ብዙዎቹ ክርስቲያን ቅማንቶችም ቢሆኑ 
በአክራሪ መልክ አይፈጽ፳ሙትም፥ ቢሆንም የዚህ የፆም ጊዜ 
ከቅማንቱ የክብረ በዓል ሥነሥርዓቶች ጋር የሚገጣጠሙበት 
ሁእታ ስላለ ፆሙ በአነሱም ላይ ተፅዕና' አለው:: በጭልጋ አካባቢ 
ዘአርባ ፆም መግቢያ ጀምር አስከ ደብረዘይት ድረስ በቅዱስ 
ድግናዎች የሚደረግ ሥነሥርዓት ባይኖርም የደብረዘይት ዕለት 
ቅማንቶች ሁለት የበልግ ወትት የልምላሜ ሥርዓተ-ቅዳሴዎች 
ያካሂዳሉ፡: ይኸውም አንዱ በከርከር ሌላው ደግሞ በጭልጋ 
የሚደረጉ ናቸው:: 


የመጨረሻው የፍርድ ቀን (ምዕአተ-ዓለም) እና የበልግ 
ወቅት ሥርዓተ-ቅዳሴ፡:: የዓመቱ ሰባተኛ ወር በሆነው በመጋቢት 
የአየሩ ጠባይ ለስለስ ባለ መልኩ ቢቀጥልም ፀሐይ አልፎ አልፎ 
በደመና እየተሸፈነች ለአጭር ጊዜ ጠንካራ ዝናብ ሊጥል ይችሳላል፡: 
አቶ ረዳና ጐረቤቶቻቸው ትኩረታቸው አየተቃረቡ በመምጣት 
ላይ ስላሉት ክብረ-በዓላት ቢሆንም በዚህ ወር ቤት መሥራትና 
መጠገን፣ እንዲሁም እርሻ ማረስ አለባቸው:: 


ምንም እንኳን ሁሉም የከርከር ቅማንቶች ክርስቲያን 
ቢሆኑም በመጋቢት ወር አይነር የተባለው የቅማንቱ ዋና የባህል 
ጀግና ሚስት በሆነችው በእአንተላ ስም በተሰየመው ድግና አነስተኛ 
የሆነ ዓመታዊ የልምሳሜ ክብረ-በዓል ያከብራሉ፡፡ ቅማንቶች 
እንደሚሉት ለአንተላ ከተሳሉ መካን ሴቶች ይፀንሳሉ፤ የታመሙ 
ሰዎች ይድናሉ፥፤ አንዲሁም ድሆች ይበለጽ፳ጋሉ፡: በጥንቱ ዘመን 
እንተላ በሴት የልምላሜ ተመላኪነት የተመደበች መሆኗን 
እንገነዘባለን:፡፡: በከርከር አካባቢ የሚገኙ ቅማንቶች ከእንተላ ክብረ- 
በዓል ጋር ተያይዞ ቀደም ብሎ ከዓርብ ሌሊት ጀምሮ ከዚህ 
በበለጠ ሁኔታ የሚከበረውና የሚታሰበው ምዝግና (እግዚአብሔር) 
ለመጨረሻ ፍርድ (‹ሻማሁላ› ወይም ለምፅዓተ-ዓለም) ወደዚች 
ምድር ይመጣል ተብሎ ስለሚገመት እሱን ለመቀበል የሚደረገው 


149 


የዝግጅት ሥነሥርዓት ነው:: ተደም ብሉ እን።ዶተገለፀው ይህ 
ሁኔታ ይከሰታል ተብሎ የሚታመነው የእንተላ ክብረ በዓል 
በሚከበርበት የደብረ ዘይት ዕለት ነው:፡: 


በጭልጋ የሚኖሩ ቅማንቶች የምዕዓተ-ዓለም (ሻምሁላ) 
በዓልን አስበው አያከብሩም፡፡: ሆኖ'ም በከርከር የእንተላ ክብረ-በዓል 
እሁድ እለት ከመካሄዱ በፊት ዓርብ ዕለት ጸሉት በማድረስ 
«መቁኑን›- እየተባለ የሚጠራውን የሸንብራ ቲጣ ይበላሉ:: 
በጭልጋ የሚገኙ ቅማንቶች በምን ምክንያት ይህ ሥርዓተ-ጸሎት 
እንደሚያካሂዱ ከጊዜ ወዲህ  ቢረሱትም፣ /ሆሰሥብራ ቂጣ 
የሚመገቡት ምክንያት ለምፅዓተ-ዓለም (ሻማሁላ) ቀተድመ ዝግድት 
የፆም ሥነሥርዓት ሳይሆን አይተርም የሚል አስተያየት አለ፡: 


በተጨማሪም ይህን ቂጣ በመመገብ የሚደረገው ሥርዓተ- 
ጸሎት የኦሪት ሃይማኖት ተፅእኖ ያለበት መሆኑን የሚያስረዳ 
ከመሆኑም በላይ ልላሻ አገዎች በአሁኑ ጊዜ ከሚያከብሩት ኦሪታዊ 
ከሆነው የፋሲካ በዓል ጋርም ተመሳሳይነት ስለአለዐ፦ ተአማኒነቱን 
ያጠናክራል፡:: «የቁጣ በዓል» ተብሎ የሚታወቅበት ምክንያት 
ፈላሻዎች በዚሁ ዕለት ከዱቄት፣ ውሃና ጨው ጋር ተደባልቆ 
የተጋገረ ቂጣ ብቻ ስለሚበሉ ነው፡:፡፡ 


በምዕራባዊ . የቅማንት አካባቢ ያሉት ኅብረተሰብ 
የሚያከብሩት ዋና ክብረ በዓላቸው የሸምብራ ቂጣው በዓል 
እንደተከበረ በሚቀጥለው ዕሑድ ቀን የከርከር ቅማንቶች 
በአነስተኛ ሁኔታ ከሚያከብሩት የእንተላ የልምላሜ በዓል ቀን 
ጋር ይገጣጠማል፡: በዚሁ ቀን የጭልጋው ወምበር በሚቀጥለው 
ወራት የአርሻዎችና የሰዎች ልምላሜ እንዲታደስ የበልጉን ወቅት 
ዓመታዊ ሥርዓተ-ቅዳሴ ያካሂዳል፡: ይህ ሥነሥርዓት ምናልባት 
የኦሪትና የክርስቲያን ሃይማኖቶች ወደ ቅማንት ከመድረሳቸው 
በፊት የነበረ ጥንታዊ ሥርዓት ሳይሆን አይቀርም:: ጥንታዊ ስሙ 
የተረሳ በመሆኑ በምዕራብ ቅማንት አካባቢ የሚኖሩ ቅማንቶች 
ከክርስቲያኑ የደብረ ዘይት በዓል ጋር አንድ ቀን የሚውል ስለሆነ 
የደብረ ዘይት በዓል ብለው ይጠሩታል፡፡ 


ምንም እንኳን በቅማንት ምሥራቃዊ ክፍል በአሁኑ ጊዜ 
ስለልምላሜ የሚደረገውን ዋና ዓመት በዓል የማያከብሩ ቢሆንም 
ከአሥር ዓመታት በፊት በግንቦት ወር መባቻ “ፋ.ቫን ነ» ተብሉ 


150 


የሚታወቀውን በዓል ያከብሩ ነበር:: ከፍ ብሎ እንደተገለፀው 
አነስተኛ የሆነው  የአንተላ የልምላሜ ክብረ-በዓል አከባበር 
ትውፊት እንደነበረ እንገነዘባለን:: 


የወምበሩ መንደር በሚገኝበት በምዕራባዊ ቅማንት ጭልጋ 
ውስጥ ጃልሸቭ በተባለ ቦታ እኤ አ. መጋቢት 328 ቀን 1965 
ዓ.ም. እሑድ ቀን (መጋቢት 19 ቀን 1957 አ.ኤ.አ.) ዓመታዊ 
የልምላሜ ክብረ-በዓል በተከበረበት ወቅት የሥነ-ሥርዓቱ ተካፋይ 
ነበርኩ:: የዕረፍት ቀን በሆነው በዚሁ ዕለት በጥዋቱ የቅማንት 
ሴቶች የጸሎት ቤቱን አፀዱት:: ለዕለቱ ድግስ የሚሆነውን ምግብ 
የሚያዘጋጁት ዕድሜያዖቦቸው የገፋ፣ ያረጡና በ«ካሣ» ሥነሥርዓት 
ያለፋ ሴቶች ነበሩ:: ዝግጅቱ ከተጠናቀቀ በኋላ በግምት በ3 ሰዓት 
አካባቢ ሁለት ቀሳውስት ጸጥ ብሎ በተቀመጠው ወምበር ፊት 
ለአንድ ሰዓት ያህል ቆመው ሲጸልዩና ሲቀድሱ ቆዩ፡: ወጣ ብሎም 
በምድረ - ግቢው በርካታ ሕዝብ ተሰብስቦ ለአንድ ሰዓት 
የሚደረገውን ጸሉትና- ቅዳሴ ይከታተል. ነበር::- ቅዳሴው 
በሚካሄድበት ወቅት አልፎ አልፎ ሕዝቡ ፊቱን ወደ ምሥራቅ 
በማዞር በግንባር በመደፋት ምርት የምትለግሳቸውን መሬት 
ይስማል፡: በሌላ ጊዜ ደግሞ ምግብ የሚቀበሉ በማስመሰል 
ሲንበረከኩ መዳፋቸውን በአንድ ጊዜ ሁሉም ወደሰማይ ይዘረጋሉ፡፡ 


ሥርዓተ-አጸሉሎቱ ካለቀ በኋላ ወምበሩና ቀሳውስቱ በጃልሸብቭ 
ወደሚገኘው መስዋዕት ማቅረቢያ በአግራቸው ሄዱ፡: 
አንደተለመደው መስዋዕት የሚደረጉ በጐች ባለመኖራቸው 
የወምበሩ እናት ስድስት ነጫጭ ዶሮዎች እንዲያመጡ በአጠ 
ገባቸው ለሚገኙት ልጆች ትዕዛዝ ሰጡ፡:፡: እንዳመጡም የዶሮዎችን 
እግር ዝቅተኛው ቄስ  እየያዘለት ከፍተኛው ቄስ በሙሉ 
ባረካቸው፡: ከዚያም ከፍተኛውና ዝቅተኛው ቄሶች በትልቅ ሽክና 
ጠሳ ቀድተው ከፊሉን መሬት ካለው የዶሮ ደም ላይ ሲያፈሱት 
ቀሪውን ከአጃቸው ላይ በማድረግ ጠጡት:: በመጨረሻም 
ለቀሳውስቱ በተለየ ድስት እንዲሠራላቸው ከእያንዳንዱ ዶሮ የቀኝ 
ጭን ከፍተኛው ቄስ በመገንጠል ወስዶ ለሚሠሩት. ሰጠ፡: 
ቅማንቶች በበዓላት ምክንያት በሚደረጉ የጸሎትና የመስዋዕት 
ሥነሥርዓት በሚጠናቀቅበት ጊዜ ፆም እንዲፈቱ ሁሉም ትንሽ 
ትንሸ ምግብ ይሰጣቸዋል፡: በዚህም መሠረት ምግቡን ከቀመሱ 
በኋላ በመጠኑ ሲጠጣና ሲበላ እስከ ዘጠኝ ሰዓት ቆይቶ ዋናው 


151 


ግብዣ ቀጠለ:: ከዚያም ዶሮ ወጥ ሳይቀር የተለያየ ወጥና እንጀራ 
ቀርቦ በጠቅላላው የተንበሸበሸ ግብዣ ተደዴረገ:: 


ከግብዣው በኋላ የመጨረሻና ዋናው ሥነሥርዓት መካሄድ 
ነበረበት:: የተለያዩ የእህል ዘሮች በሰፌድ ላይ ተደርገው ወደ 
አንድ የእርሻ ቦታ ከተወሰዱ በኋላ ሕዝቡ ተሰብስቦ ፊቱን ወደ 
ምሥራቅ በማዞር መጸለይና መሬቱን መሳም ተጠሰለ:: ቄሶችም 
በዘሮች ላይ ጸሎት ካደረጉና ከባረኩ በኋላ ሁለት የእርሻ በሬዎች 
ተጠምደው ወምበሩ በማሳው ላይ አንድ ሾር ካረሱ በኋላ ከቄሶቹ 
ጋር ሆነው በተባረከው ሾር ላይ ዘሮችን በመዝራት የተባረከውን 
ጠላ (መስኪ) አፈሰሱበት:: ሳይዘራ የቀረውንም የተባረከ ዘር 
ተሰብስቦ የነበረው ሕዝብ ተቃመሰው:: ይህ ሥርዓተ ጸሎት ጤናና 
ልምላሜውን እንደሚሰጣቸው ይተማመነብታል:: ሰለዚህም ነበር 
ይህን የተባረከ ዘር የቀመሱ መካን ሴቶች በመፀነሣቸው ወምበሩ 
ለዋሉላቸው የጸሎት ውለታ በዚሁ ሥነሥርዓት ልዩ ሰጦታ 
ያበረከቱት:: 


የሚቀጥለው ቀን ደግሞ የዕረፍት ቀን ሆነ:: በዚሁ ዕለት 
ወምበሩና ቀሳውስቱ በአጠገባቸው ወደሚገኝ ቅዱስ ድግና በመሄድ 
መጭው ጊዜ የተሣካ የእርሻ ወቅት እንዲሆንላቸው ለማረጋገጥ 
ሥርዓተ-ጸሎት ያደርሳሉ፡፡ ከእንግዲህ የልምሳሜው ሥ'ርዓተ-ጸእሎት 
የተጠናቀቀ በመሆኑ ዘር መዝራት በቅርቡ  ይጀመራል:: 
የተደረገው  ሥርዓተ-ጸሎት፣ - የፈሰሰው የመስዋዕት ደም፣ 
የተባረከው ሾር፣ የተዘራው ዘርና እዚያው ሳይ የተፈጨው 
የተቀደሰ ጠላ ለሚቀጥለው ወቅት መሬት ልምላሜዋን 
እንደምትለግሳቸው በመተማመን ቅማንቶች «የሚገኘው ምርት 
እርግጠኛ ከፍተኛ ይሆናል!» በማለት መፈክራቸውን አስምተው 
የልምላሜው ክብረ-በዓል ሥነሥርዓት ፍጻሜ ሆነ:: 


የዘር ወቅት:: የመስክ ጥናቱን በማካሂድበት በ8ኛው ወር 
ሚያዚያ ላይ አልፎ አልፎ የበልግ ዝናብ በመጣሉ በከርከር 
የሚገኙ ጋራዎች በመጠኑም ቢሆን ወደ አረንጓዴነት ተለውጠ 
ዋል:= እርሻ፣ ቤት የመሥራቱና የመጠገኑ ተግባር በአቶ ረዳና 
በጐረቤቶቻቸው እየተጣደፈ ነው:: የአየሩ ጠባይ በአጠቃላይ 
ሞቃታማና ፀሐያማ ነው:: ያን ጊዜ ነበር እርፍ ጨብጨ እርሻ 
ለማረስ የሞከርኩት:: ነገር ግን ወዲያውኑ ከኋላ ደርሼ እርፉን 
ከመያዜ በሬዎቹ ቀንበሩን ከሳያቸው በኃይል በማስወገድ 


152 


መኢ 


ዓይናቸውን በመጉልጉል ከተመለከቱኝ በኋላ ደንብረው ወደ 
ቁልቁለቱ ነጐጉዱ:: ትሁቱ የቅማንት ገበሬ ዘወትር በሳሙና 
በመታጠቤ ያልተለመደ ወዝ ሸቶአቸው ነው የደነበሩት ከማለት 
ይልቅ፣ በሬዎቹን «ስላስደነገጥካቸው ነው» በማለት ነበር ነገሩን 
ያለፈው:: በሬዎችን አባርሮ ለመያዝ እርዳታ እንዳደርግ ብጠ 
ይቅም «ለዛሬ የሠራኸው ሥራ በቂ ነው ተወው» ተብዬ 
ተሰናበትኩ:: 


እንደተለመደው በሚያዚያ ወር ወንዶቹ ያለማቋረጥ 
ከጥዋት እስከማታ በሥራ ተጠምደው በመዋል የእርሻ መሬቶችን 
ለዘር ያለሰልሳሉ:: ቢሆንም ኣሁንም ትንሽ ጊዜ አይጠፋም:: 
በመሠረቱ ዘር መዝራት የሚጀመረው በሚያዚያ ወይም 
በሚቀጥለው ወር ቢሆንም ወሳኙ ጉዳይ ግን እህል ለማብቀል 
የሚያስችል በቂ ዝናብ መኖሩ ነው:: ምንም እንኳን ለልምሳሜ 
ተብለው ባለፉት ወራት የተደረጉት ሥነሥርዓቶች የአዲሶችን 
ሰብሎች ምርታማነት አስተማማኘ እንደሚያደ ርጋንቸው ቢገነዘቡም 
ማንኛውም ትክክለኛ አአምሮ ያለው ቅማንት መሬቴ በቂ 
እርጥበት ካላገኘ ዘሩን እንዲሁ ኣይበትንም:: 


ዘጠነኛው ወር ግንቦት ሲደርስ የበልጉ ዝናብ በጣም 
እየቀነሰ ስለሄደ አረንጓዴ የነበሩትም የከርከር ጋራዎች ሣሩ 
መድረቅ ስለጀመረ ወደ ብጫነት መለወጥ ጀምረዋል።፡ በተለይ 
በጭልጋ በዚህ ዓመት ዝናቡ በበልግ ወራት ባለመጣሉ ካለፈው 
ጊዜ በጣም ያነሰና በግንቦት ወርም ጨርሶ ባለመጣሉ ጋራዎች 
በሙሉ በእሳት የተለበለቡ  ይመስሳሉ:: በሁለቱም አካባቢዎች 
የአየሩ ጠባይ ሞቃታማና የሚያቃጥል ነው:: ቤት መሥራትና 
እርሻውም መታረስ ቀጥሏል:: በግንቦት ወር ዋናው ሥራ ዘር 
መዝራት ቢሆንም በዚያ ዘመን መሬቱ በጣም ስለደረቀ የዘሩን 
ወቅት ማዘግየት ግድ ሆኖአል:: በጭልጋ አካባቢ በግንቦት ወር 
መጨረሻ ትንሸ ማሸላ፣ ኑግና ተልባ ይዘራሉ፣ በከርከር ደግሞ 
ባለሁለት ረድፍ ገብስ (በልጋ) የሚዘራበት ወቅት ነበር: ሆኖም 
ድርቅ በመሆኑ አልተቻለም:: 


ቀደም ብሎ በዝርዝር እንደታየው የግንቦት መባቻ «ፋዛን» 
የተባለው የልምላሜ ክብረ በዓል በከርከር የሚከበርበት ቀን ነው:: 
በአሁኑ ጊዜ እየተረሳ ለምልክት ያህል አንዳንድ ሰዎች በቤታቸው 
ውስጥ ጸሎት ከማድረግና ምግብ ከማብሳት በስተቀር ሌላ ጐልቶ 


153 


ቀብ “”ሥቐሥ”'ርዓ ብበ1 / አማራዎች 
የሚታይ ነገር የለም:: ይህን ሥነሥርዓት ክርስቲያን 
በቅድስት ማርያም ልደት ምክንያት ልዩ ምግብ በማዘጋጀት 
ቤተሰብና ጐረቤት ተሰብስቦ ከሚያከብሩት በዓል ጋር ይገጣጠ 
ማል፡: 





ወምበሩ በፀደይ ልምላሜ ሥርዓተ-ጸሉት የተባረከውን ሾር ሲያርሱ፡: 


154 





 መዖጦጽሯጮጫጅችጮ፡፡፦ 


በግንቦት ወር ዝናብ ሲጠፋ በጭልጋ የሚገኙትን አረማዊ- 
ኦሪታዊና ክርስቲያን ቅማንቶችን ጭምር የሚያስጨንቅ ችግር 
ነው:፡: በመሆኑም በጭልጋ የሚገኙ “ነብረተሰቦች የቅማንት 
ቀሳውስት ዝናቡ እንዲስተካከል የጸሎት ሥነሥርዓት እንዲደረግ 
ስለተማፀኗቸው ወምበሩ የመሯቸው ሁለት ሥነሥርዓቶች እ.ኤ.አ. 
ሚያዚያ 27 ቀን 1965 ዓ.ም. እና እ.ኤ.አ. ግንቦት 11 ቀን 
19695. ዓ.ም. በተከታታይ ተካሂደው. ነበር:: ለመስዋዕት 
የሚሆኑትን በጐች በአካባቢው የሚገኙ ገበሬዎች አዋጥተው 
አዘጋጅተው በልምላሜ በዓል እንደሚደረገው ሁሉ ጸሎትና 
መስዋዕት የማቅረቡ ሥነሥርዓት አዳሪ ፈርዳዳ (የእግዚአብሔር 
ፈረስ) በተባለው ቦታ እንዲካሄድ ተደርጓል፡: በዚህ ሥነሥርዓት 
ላይ በጣም ጥቂት ሰዎች ስለነበሩ የታረዱትን በጐች የሃይማኖት 
አባቶች ከእኩለ ቀን በኋላ እንዲበሉዋቸው ተውላቸው: ሌሎች 
ተመሳሳይ ሥነሥርዓቶች በዚሁ ጊዚ በምዕራብ ጭልጋ የቆሌዎች 
መኖሪያ ናቸው በተባሉ ቦታዎችም ተካሄሂደዋል፡፡ 


ይህም ሁሉ ሥነሥርዓት ተካሂዶ ዋናው ክረምት መግባት 
ከነበረበት ጊዜ ዘግይቶ ነበር:: ዝናቡ እስከ ሰኔ አጋማሽ ድረስ 
ሳይመጣ ድርቅ ሆኖ ቆየ:: ሰኔ አጋማሽ ላሳይ ዝናቡ በመዝነቡ አቶ 
ረዳና የአካባቢው ኅብረተሰብ የዘር ወቅት መሆኑን ተገንዝበው 
በዚሁ ላይ መረባረብ ጀመሩ:: እርሻና ቤት ጥገናውም ወሩን 
በሙሉ ጉን ለጐጉን የሚከናወኑ ተግባሮች በመሆናቸው ፋታ 
አልነበራቸውም:፡: 


በሰኔ ወር ውስጥ ወምበሩ ጭልጋ ውስጥ እንዘይመርቁ 
በተባለ በተባረከ የፀበል ቦታ የጸሎት ሥነሥርዓት መርተው ነበር፡: 
ይህ ተዓምረኛ ፀበል የታመሙትን እንደሚያድንና መካኖችንም 
እንዲወልዱ የሚያደርግ መሆኑ ይነገራል፡: የጸሎቱና የፀበል መጠ 
ጣቱ ሥነሥርዓት የሚካሄደው ከቅዳሜ እስከ ዕሑድ ሌሊት ድረስ 
ስለነበር ወደ ጠበሉ የመጡት እንደ አቶ ረዳና ሌሎች መሰል 
የኀብረተሰቡ አባል የሆኑ ግለሰቦች ጸሎታቸውን በማድረስ ለሁለት 
ሌሊት ምግብ መጋበዝ ነበረባቸው:: ጋርጊ በመባል በታወቀው 
መልአክ ስም በዓመት ሦስት ጊዜ የሚከበረው በዓል 
የመጀመሪያው የሚውለው ሰኔ ወር ውስጥ ነው:: እነዚህ ክብረ 
በዓላት በአሥራ አምስት ቀናት ተራርቀው ነው የሚከበሩት፡:: 


155 


አሥራ አንደኛው ወር ሐምሌ በየቀኑ ዶ4ና ዝናብ 
ይወርዳል:: ቀስ በቀስም እያሰለሰ ከባድ ዝናብ ሲጥል ቀይቶ 
በመጨረሻዎቹ ሁለት ሳምንታት ደግሞ ዝናቡ እየቀነሰ ይመሥጣል፡: 
አቶ ረዳና ሦስቱ ልጆቻቸው እያረሱ ዘር በመዝራትና ባለፈው 
ዓመት አጥረውት የነበረው አጥር በቢጋው ወራት ስለተነ'7 በቅሉ 
በማደግ ላይ ያለውን ሰብል ከብት እንዳይበላው በሌላ ለመተካት 
በመጣደፍ ላይ ናቸው:: በሐምሌ ወር በቂ ውሃ በመናሩ የባባሕር 
ዛፍ ችግኞችንም ይተክላሉ:: አቶ ረዳ በቤታቸው አካባቢ ትንሸቭ 
ዛፎች ቢኖሩዋቸውም በተጨማሪ ለልጅ ልጆቻቸው መትከል 
ነበረባቸው:: ጐመን የወቅቱ መጀመሪያ ደራሽ የሚበሳ የጓሮ 
አታክልት በመሆኑ (ብዙ ባይወዱትም) የአቶ ረዳ ቤተሰብ 
እየቀነጠሱ ከትፈው በመቀቀል ይመገቡታል:፡: አንድ ቀን አቶ ረዳ 
ከ፣ኗ- ጋር እንዲበሉ ጋብዣቸው ሥ.ጋ፣ ድንችና ጉመን ቀርቦ 
እየበላን እያለ «ሥጋ እያለ ለምን ጉመን ይበሳል?› በማለት 
ስለጐመን ያሳቸውን ዝቅተኛ ግመት የገለጹልኝን አልረሳውም:: 


«የክብረ-በዓል መዝጊያ» (በዓል ዓለሜ) የጥንቱ የባህል 
ትውፊት ሲሆን ብዙ ጊዜ በከርከር በአንዳንድ የተለያዩ ቡድኖች 
ታስቦ ይውላል፡:: ይህን የተረሳ ሥነሥርዓት አሥርም ሆኑ 
ቁጥራቸው ከዚያ በላይ የሆነ ወንዶችና ሴቶች በአንድ ላይ 
ተሰብስበው በግ አርደው በመብላትና ቡና አፍልተው በመጠጣት 
ያከብሩታል፡: ጸሎት ከማድረስ በስተቀር የሥጋታቸው የሚያረጋጋ 
የተለየ የቅዳሴ ሥነሥርዓት አይደረግም፡: በአሁኑ ጊዜ የጥንቱ 
ሥርዓት አባል የሆኑ ቄሶች በከርከር ስለሌሉ እስከ ቅርብ ጊዜ 
ድረስ ሲደረግ እንደነበረው የክብረ-በዓል መዝጊያው በትልቅ 
ስብሰባ አይከበርም:: በዚሁ ወቅት እንዲሁ በጣም ዝናብ ስለሚበዛ 
መንቀሳቀስ ከማይቻልበት ጊዜ ጋርም ይገጣጠማል:፡: 


አሥራ ሁለተኛው ወር ነሐሴ ከፍተኛው ዝናብ 
የሚዘንብበት ጊዜ ቢሆንም፣ ባለፈው ዓመት በነበርኩበት ጊዜ 
ይጥል ከነበረው ዝናብ በጣም ያነሰ ነበር:: ዝናቡ በሚሜሚበዛበትና 
ደመናማ በሆነበት ጊዜ እንኳን በከርከርም ሆነ በጭልጋ የሙቀቱ 
ልክ ከ60 ዲግሪ ፋረንሐይት ወርዶ አያውቅም፡:: ብዙ ውሃ 
የበዛበት መሬት የሚፈልገው ጤፍ የሚዘራው በዚህ ወር ነው:: 
ጥራጥሬና የቅባት እህሎች በማደግ ላይ ሲሆኑ ደብዛዛ አረንጓዴ 
መልክ ያለው ገብስ ከሁለት እስከ ሃስት ጫማ ቁመት አድጐ 
ነፋስ ሲያወዛውዘው ልክ እንደማዕበል የሚተም ይመስላል፡፡: 


156 





ተልባና ዳጉሣ ትንሸ ከፍ  ብለዋል፡ እንዲሁም የቅባት እህል 
የሆነው ኑግ አረንጓዴ አገዳው አንድ ጫማ ያህል አድጓል:: ድንች 
ደርሶ በመሰብሰብ ሳይ ሲሆን ጉመኑም ደርሶ እየከረደደ ነው:: 
በዚህ ወቅት የቅማንት ቴሶችና አዛውንቶች ሙሉውን የነሐሴን 
ጦር ይያዖማሉ፡፡፡ 


በዓመት አምስት ቀንና በአራተኛው ዓመት ደግሞ ስድስት 
ቀን ያለው የኢትዮጵያ 13ኛ ወር የሆነው ጳጉሜን ከነሐሴ ወር 
ይቀጥላል፡: በዚህ ዘመን ዓመቱ በተለየ መልክ ድርቅ ሰለነበር 
ጳጉሜን ውስጥ አንድ ቀን ብቻ ነበር የዘነበው:: እስካሁን ያልተዘራ 
እህል ቢኖር ሸምብራ ብቻ ነ።ው:: ሌሎች ሰብሎች በማደግ ላይ 
ሲገኙ በልጋ የሚባለው ገብስ ግን ወደ ደብዛዛ ቢጫነት ተለውጦ 
ለአጨዳ ደርሷል፡: በቅድመ-መኸር በድሃ ገበሬዎች ከሚከሰተው 
ረሃብ ከድንችና ከጉመን ተቀጥሎ ከችጋር የሚያተርፋቸው ባለ 
ሁለት ረድፉ ገብስ (በልጋ) ነው:: ይህ የገብስ ዓይነት ሌላው 
ቀርቶ እሸቱ እንኳን ሊበሳ የሚችል ነው:: አንዳንድ ዘመናት 
የመጨረሻዎቹ አንድ ወይም ሁለት ወራት የዘመኑ ምርት ዝቅ 
ያለ ከሆነ አንድ ሰው ለችግሩ መሸጋገሪያ እንዲሆንለት አንድ 
ከብት ሽጦ እህል መሸመት ይገደዳል፥ ሌላው አማራጭ ደግሞ 
ትርፍ ካለው ዘመድ ወይም ጓደኛ መበደር ይሆናል:: ሆኖም አቶ 
ረዳ ለምግብና ለዘር የሚሆን በቂ እህል ስለነበራቸው 
አልተቸገሩም፡: በዚህ ወቅት ብዙ ገበሬዎች በየጊዜው ጐተራቸው 
እየተራቆተ ጐመን ብቻ እየበሉ ያሳለፉትን ጊዜያት ያነሣሉ፡፡ 
የአቶ ረዳ አባት አቶ አየነው ልጅ በነበሩበት ጊዜ ተከስቶ ብዙ 
ሕዝብ የጨረሰውን የረሃብ ዘመን ሲያስታውሱ ግን በጣም 
ይሰቀጥጣቸዋል፡፡ ቢሆንም በአስቸጋሪ ሁኔታ ከመሞት መሰንበት 
የሚመርጥ መሆኑን ቅማንቶት በተረት ሲገልፁት «ከሞተ ንጉስ 
ይሻላል በቋም ያለ ድሃ ገበሬ» ይሳላሳሉ፡፡ 


አዲሱ ዓመትና አዝመራ፡:: መስከረም ለክርስቲያኖች 
የዓመቱ የመጀመሪያ ወር ሲሆን፡:: ለቅማንቶች ደግሞ የሃይማኖት 
እንቅስቃሴዎቻቸውን ዑደት የሚዘጉበት የመጨረሻው ወር ነው:: 
የዚህ ወር የመጀመሪያው ቀን በሰሜናዊ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ 
የከባዱ የክፈምት ወቅት ማክተሙን የሚያበስር ነው:: ነገር ግን 
በቅማንት አካባቢ የዝናብ ወራት የሚፈፀመው በሚቀጥለው 
የጥቅምት ወር ላይ በመሆኑ የቅማንት ክብረ-በዓሎች ዑደት 
ምናልባትም የተረሣው የመጀመሪያው የወራት መነሻ የሆነው ቀን 





157 


የመሬቱ እርጥበት ምጥጥ በሚልበት በጥቅምት ሠር ሳይሆን 
አይተቀርም፡:: አዲሱ የዘመን መለወጫ (መስከረም አንድ) ዓመት- 
በዓል ለቅማንቱ፣ ለአማራውና ለፈላሻው የዕረፍትና ልዩ ምግብ 
የሚበላበት ቀን ነው:: አቶ ረዳና ቤተሰቦቻቸው ጥሩ ምግብ 
በመብላትና በመጠጣት ያለፈውን ዘመን የ"“ሂ ገሣ ያማ ”“በትና 
ወደፊቱ ደግሞ ምን ሊከተል ይችል ይሆን በማለት ሲያሰላስሉ 
የሚውሉበት ቀን ነው:: በተጨማሪም አዲሱ ዘሥራን ዛሮች 
የሚሾሙበት ቀን ስለሆነ ለቃልቻው አዮ ሥራ የሚበዛበት ተቀን 
ይሆናል:: በዚሁ ቀን አዮ ሌሎች የዛር ትግሮትን ከመፍታቱ ሌላ 
አዲሱ ዓመት ምን ይዞ እንደሚመጣ የሚተነብይበት ዕለት ነው:: 


በጥቅምት ወር ዱባው ደርሶ አየተቆረጠ ነው፡ በልጋው 
ደርቆ እየታጨደ ሲሆን ከስር ከስር ደግሞ በቲ ዝናብ በመገኘቱ 
ሁለተኛውን የበልጋ ምርት ለማግኘት ቃርሚያው እየታረሰ ዘር 
እየተዘራ ነው:: በጥሩ ሁኔታ እርሻው ከተሳካ የተትረፈረፈ ምርት 
ስለሚኖርና ጐተራዎቻቸው ስለሚሞሉ በሚቀጥለው በቅድመሥ- 
መኸር ወቅት ሊከሰት ከሚችል ርሃብ ዋስትና ይኖ ራቸዋል:፡: 
ውሃው እአየጠነፈፈ መሬቱ እየደረቀ ሲሄድ የሰብሎችን የተለያየ 
ሕብረ-ቀለማት ማየት ዓይንን የሚማርኩ ከመሆኑም በላይ 
ጋራዎችም በተመሳሳይ ሁኑታ አሸብርቀው፣ ሜዳዎችና ሸንተረሮች 
በአደይ አበባ (እንቁጣጣሽ አበባ) ተንቆጥቆጠው፣ ማሳዎች አልፎ 
አልፎ በሰማያዊ የተልባ አበባ ተሸፍነውና እዚያና እዚህ በአበቡት 
የኩሸሸሌ ክፍት ቀይ አበባዎች ታጅበው አገሩ ደምቆ ሲታይ 
መላው የቅማንት አካባቢ ለፖስት ካርድ የተዘጋጀ ስዕል ይመስላል 
ማለት ማጋነን አይሆንም፡: 


የጭልጋ ወምበር በቤታቸው ከሚያደርጉት የአንድ ቀን 
ጸሎትና ግብዣ በስተቀር በዚህ ወር በድግናዎች የሚደረጉ ክብረ- 
በዓላት  የሉም፡:: በሚቀጥለው የጥቅምት ወር በአቶ ረዳና 
ጐረቤቶቻቸው ዘንድ ሰብል ሰብሰባው በጣም ይፋፋማል፣ 
እንዲሁም ዓመታዊው የክብረ-በዓላት ዑደት እንደገና በአዲሱ 
ዘመን ይከፈታል፡: ወቅቱ እንደልብ መንቀሳቀስ የሚቻልበትና 
ጐተራዎችም ሞልተው ምግብ የሚትረፈረፍበት ጊዜ ነው:: በዚህ 
ወቅት አቶ ረዳ፣ ልጆቻቸውና የልጅ ልጆቻቸው ልክ አባታቸው 
አቶ አየነው በዘመናቸው ያደርጉት እንደነበረው ሁሉ ለመጪው 
ዓመታዊ የኢኮኖሚያዊና መንፈሳዊ ዑደት ለሚያደርጉት 
ተሳትፎና ጥረት-ግረት አርቀው ማቀድ ይጀምራሉ፡:፡ 

158 





ምዕራፍ ዘጠን 
የምዝግና ሰዎት የሕይወት ዑደት 

ቅማንቶች ከአንዳ የሰውነት ደረጃ ወደሌላው ሲሸጋገሩ 
የሚያደርጓቸው ሥነሥርዓቶት በሕይወታቸው ሂደት 
የሚያልፉባቸውን ልዩ ልዩ አርከና'ጉ በግልጽ፳ ያንፀባርቃሉ፡:: አንድ 
ግለሰብ ከአንዱ “ወደሌላው ሂደት ሲሸጋገር በመንፈሳዊ 
ሥነሥርዓቶች ይከበራሉ:: አንድ - ልጅ ተወልዶ የቅማንት 
ኅብረተሰብ አባል ሲሆን፤ ጉርምሶ ሲያገባ፣ ሲሸመግል፤ ሞቶ 
ወደሌላው ዓለም ሲቨጋገር በየደረጃው የሚያካሂዷቸው ከሃይማኖት 
ጋር የተያያዙ ሥነሥርዓቶች አሏቸው:: እንደነዚህ ዓይነት 
በምዝግና (በእግዚአብሔር) በጉ ፈቃድ የሚካሄድ ክብረ-በዓላት 
የቅማንት ኀብረተሰብን  የሚያስተሳስሩና- ቅማንቱ - ከሌሳው 
ኀብረተሰብ ጋር ሳይቀላቀል ልዩ የሆነውን ማኀበራዊ ሥርዓቱን 
ጠብቆ እንዲቆይ አድርጉታል፡: ከዚህ ቀጥሎ አያንዳንዱ ቅማንት 
በኀብረተሰቡ ውስጥ ባለው መዋትርና በባህሉ ሥነምግባር መሠረት 

ሕይወቱን እንዴት አንደሚመራ አናያለን፡፡: 


በሴት የወር አበባና በመጫትነት 
ወቅት የተከለከሉ ነገሮች 


የሰውን የሕይወት ዑደት ለመዘርዘር ልጅ ከሚወለድበት 
ጊዜ ጀምሮ እስከ ዕለተ ሞቱ ድረስ ማየት የተለመደ ነው።: ነገር 
ግን የቅማንቶችን የሕይወት ሂደትና ከዚህም ጋር ተያይዘው 
ያሉት ከአንዱ ወደ ሌላው ደረጃ የመሸጋገሩ ጉዳይ በዕለተ ሞት 
ብቻ ሳይገታ ከመቃብር በኋላም ሌሎች ሥነሥርዓቶች እንዳሉ 
ነው  የምንረዳው:: እንዲሁም በተመሳሳይ ሁኔታ ስለቅማንት 
የሕይወት ዑደት ስናጠና ልጅ ከሚወለድበት ጊዜ ጀምሮ ሳይሆን 
ከልደት በፊት ወደኋላ ሄደን አንዲት ለአቅመ ሄይዋን የደረሰች 
ሴትን ቅማንቶች በምን ዓይነት መልክ እንደሚመለከቷት 
መገንዘብ ይኖርብናል፡: 


የቅማንት ሴቶች የወር አበባቸው በሚመጣበት ጊዜና 
በሚወልዱበት ወቅት እንዳልፀዱ (እንደረከሱ) ስለሚታዩ ለአንድ 
ሳምንት ከኀብረተሰቡ ተገልለው ይሰነብታሉ፡: ይህ እምነትና ባህል 
በሌሎችም የአገው ሕዝቦችም ዘንድ ያለ ሲሆን ከሴቶች የሚፈሰው 


159 


ደም (መርገም) የሚያረክስና ጉጅ ነው ተብሎ ይታሰባል:: አንዲት 
ሴት በሥረዓተ-ቅዳሴ ቦታ ሳይ መገኘት የምት ትለውና “ሙሉ 
በሙሉ ንፁሕ ናት የምትባለው ስታርጥ ብቻ ነው:: ይህ የሰውነት 
ፍጥረታዊ ለውጥ እንደተከሰተ ወደ ማንኛውም ቅዱስ ቦታ 
መሄድና እንዲሁም ለሥርዓተ-ቅዳሴ የተዘጋጀውን ምግብና መጠጥ 
መጋበዝ ትችላለች:፡: 


የቅማንት ሴት የወር አበባዋ በሚመጣበት ወትት በተለይ 
ለዚህ አገልግሎት ተብሎ በማንኛውም ቢተሰብ ቤት አጠገብ 
በተሠራ ጐጆ ውስጥ ትገለላለች፡: በምንም ምክንያት ጉጆዋን ለቃ 
መውጣት ስለማትችል ምግቧ በቬተሰባቧ አማካይነት 
ይቀርብላታል:፡: በምትነፃበት በሰባተኛው ተን ጉጆውን ታፀዳለች፣ 
ሰውነቷን ታጥባና ልብሶቿን አጣጥባ ለብሳ ወደ ዕለታዋ ተግባሯ 
ትመለሳለች፡: በወር አበባ ጊዜ ይህ ለብቻ የመገለል ሁኔታ 
ትኩረቴን በጣም ሊሰብ የቻለው አንድ ነገር ቢኖር በዚህ 
በተከለከለ ባህል (ታቡ) ምክንያት አንዲት ሴት ከአድጫዋ አንድ 
አራተኛ የሆነውን ወርቃማ የምርታማነት ጊዜ በእረፍት ላይ 
ማሳለፏ ነው:: ስለዚህ ጉዳይ ከአንዳንድ የቅማንት ወንዶች ጋር 
ለውይይት አንስቼ ሳነጋግራቸው ያላቸው አቋም .ሴቶች ሥራ 
አይበዛባቸውም አንዲት ሴት በወር አበባ ምክንያት ስትገለል 
የእሷ የሥራ ድርሻ በቤተሰቡ ባሉ ሴሉች ሴቶች ይሸፈናል» 
የሚል ነው:: በአጠቃላይ በወንዶች እይታ የሴት ሥራ ሳይሠራ 
እንደማይቀርና ሴት ቁጭ ብላ ጠሳ እየጠጣች ወሬ በማውራት 
እንደምትውል ነው ግምታቸው:: 


ከዚህ ጋር በተያያዘ መልኩ ሌላ የተከለከለ ባህል ቢኖር 
ሴቶች በሚወልዱበት ጊዜ የሚደረገው ማግለል ነው:: አንዲት 
ሴት አርግዛ የመውለጃ ጊዜዋ ሲቃረብ ጊዜያዊ የሆነ የማግለያ 
ጐጆ ከዋናው ቤት አጠገብ ይሠራላታል፡: ሕፃኑ አንደተወለደ 
ልጂን ይዛ ወደ ጐጆው በመግባት ለሰባት ቀን ትቀመጣለች:: 

የልድ ልደት 

አንዲት ሴት የመጀመሪያዋን ልጅ በእናቷ ወይም በአማቷ 
ቤት ትወልዳለች፡: ከዚያ በኋላ የሚመጡትን ልጆቿን ግን በራሷ 
ቤት ነው የምትወልደው:: በቅማንት ቤተሰብ ልጅ በሚወለድበት 


ወቅት ከሚወሰዱት እርምጃዎች ጋር ለመተዋወቅ ይረዳን ዘንድ 
ፀሐይ ከአማቶቿ በአቶ ረዳና  በጦይዘሮ አዳነች ቢት 


160 





የመጀመሪያዋን ልጅ በወለደችበት ወቅት የተወሰደውን እርምጃ 
አንመልከት:: 


አንድ ተን ፀጥ ባለና አየሩ በመኸር ወቅት ሸታ 
በተሞላበት ሌሊት ሀሐይ ምጥ ተያዘች:: ምጡ እየጠነከረ ሰለመጣ 
ወይዘሮ አዳነት አብረው ከሚኖሩት ከጎረቤቶቻቸው በአዋላድነት 
የታወቁትን እንዲረዱና ፀሐይን በምጡ ጊዜ እንዲያበረታቱ ኣስጠ 
ሯቸው፡:: ምጡ ለፀሐይ በጣም አስቸጋሪ ቢሆን ኖሮ የአይደርኪ 
ሚስት የነበረችውን እንተላ የተባለችውን የባህል ጀግና (ምልኪ) 
ለመለማመን ሴቶች ልዩ ጸሎት ማድረግ ይገደዱ ነበር:: ሆኖም 
ፀሐይ የአሥራ ስድስት ዓመት ወጣትና ጠንካራ ሴት ስለነበረች 
ችግሩን በቀላሉ ተቋቁማ ወንድ ልጅ በደህና ተገላገለች፡ ልጁ 
እንደተወለደ ወይዘር' አዳነች እትብቱን ቆርጠው ከቋጠሩ በኋላ 
ቀሪውን እትብትና የአንግዴውን ልጅ አቶ ረዳ  ከጓዓሮአቸው 
ቀበሩት፡:: አንዳንድ የግል ቆሌና ዛር አዲስ ሕፃን ሲያለቅስ 
በመስማት በአካባቢው› ሊያንዣብቡ ይችሉ ይሆናል ብለው 
ቅማንቶች ይገምታሉ:: በተለይ ፀሐይ መጥፎ የሆነ ቆሌ ወደ ሕፃኑ 
አጠገብ ሊመጣ ይችላል ብላ ስለሠጋች ቆሌው እንዲርቅ ለማባበል 
አንድ ዶሮ በማረድ መስዋዕት ተደረገለት: የታረደውን ዶሮ ወጥ 
ሠርተው ሕፃኑ ሲወለድ ለነበሩት ሰዎች ግብዣ አደረጉሳቸው።፡ 
በተጨማሪም በማዋለድ ረገድ የረዱ ሰዎች ሁሉ እንደውለታ 
ተቆጥሮላቸው ሌሳ ቀን አንድ ጥሩ የምግብ ግብዣ ይኖራቸዋል፡፡ 


ፀሐይ ወንድ ልጂን ይዛ ወደምትገለልበት ጉጆ (ከሳ) 
ገባች፡:: ልጁ የተወለደበት ዋናው ቤት  እንዲነፃ ወምበሩ 
በደገሙበት ቀኖና (ፀበል) በቤቱ ዙሪያና በማዋለዱ ተግባር 
በተካፈሉት ሴቶች ላይ ተረጨ፡፡ በሰባተኛው ቀን ፀሐይ ጐጆውን 
ከመልቀቋ በፊት ሰውነቷን ታጠበች፥ አንዲሁም እራሷን ተላጭታ 
ንፁህ ልብስ ለበሰች፡: ከዚያም የነበረችበት ጊዜያዊ ጐጆ በጣም 
ረክሷል በሚል ምክንያትና እንደሌላው የወር አበባ ጊዜ እንደሚጠ 
ቀሙበት ጉጆ መልሰው አንደገና ስለማይገለገሉበት ከፀሐይ አሮጌ 
ልብስና አንዳንድ በጉጆው ውስጥ ስትጠቀምባቸው ከነበሩት 
ቁሳቁሶች ጋር አንዲቃጠል ተደረገ፡፡ በመጨረሻም ፀሐይ ነፅታለች 
ተብላ ከባለቤቷ ከቢተው ጋር እንደገና ተቀሳቀለች፡፡: 


161 


«ቀኖና»›»፣ ወደቅማንት ኀብረተሰብ አባልነት 
ለመሸጋገር የሚደረግ ሥርዓተ-ቅዳሴ 


የቅማንት ኅብረተሰብ አካል እንዲሆኑ ሕፃናት በተወለዱ 
ከሃያ እስከ ሠላሣ ቀን ባለው ጊዜ «ቀኖና» የተባለው ሥርዓተ- 
ቅዳሴ እንዲከናወን ሃሣብ ይተርባል፡: የወምበሩ መገኘት አስፈላጊ 
ባይሆንም ሥነሥርዓቱ እንዲካሄድ ግን የሚፈቅደው እራሱ ነው:: 
የፀሐይና የቢተው ልጅም ከዚህ ባልተለየ መልኩ ቴሱ ጸሉት 
እንዲያደርሱ ተደርጐ በገበቴ (የእንጨት ሳህን) በተሞላ ቀኖና 
በተባለው ፀበል ተነከረ:: ልጁ በፀበሉ ተነክሮ እንደሠሣና አዲስ 
ልብስ እንደለበሰ የቅማንት ኅብረተሰብ አባል መሆኑ ተረጋገጠ 
ማለት ነው:: በወቅቱ ለልጁ የተለያዩ ሰሞች  ይሰጡታል:: 
አንደኛው ስም የሃይማኖት ስም ሆኖ በክብረ-በዓል ሥነሥርዓቶች 
ጊዜ የሚጠቀምበትና የሰው ደረጃ የተሰጠው ለመሆነ ማረጋገጫ 
ነው:: በዚህም መሠረት ፀሐይና ቢተው የልጃቸው የዘወትር ስም 
ወልዱ እንዲሆን ወሰኑ:: 


በመሠረቱ ቀኖና ፀበል ከመነከር ጋር አብሮ የሚሄድ 
የማፅዳት ሥርዓተ-ቅዳሴ ነው:: አንዳንድ ክርስቲያኖች ከሥርዓተ- 
ጥምቀት የተወሰደ ሥነሥርዓት ነው ቢሉም ይህ ግን ከጥምቀት 
ጋር ግንኙነት እንደሌለው ነው የምንገነዘበው:: ቅዱስ ፀበሉ ሕፃኑን 
በማንፃት ወደ ቅማንት ኅብረተሰብ እንዲቀላቀል የሚያደርገው 
ነው:: እንዲሁም ትላልቅ ሰዎች «ከረከሱ» በዚህ ዓይነት ሥርዓተ- 
ቅዳሴ አንዲነፁ ይደረጋል:፡: አንድ ሰው ረከሰ ወይም ተበከለ 
የሚባለው ረቡዕ፣ አርብ ወይም ቅዳሜ አለት እንስሳት ካረደ፣ 
አንዲት ሴት አደፍ ሆና ሰባት ቀን ሳይሞላት ከጉጐጆዋ ከወጣችና 
ከወለደች በኋላም ለሰባት ቀናት  ካልተገለለች፥ እንዲሁም 
ማንኛውም ሰው በጅብ ከተነከሰ ይረክሳል ተብሉ የሚታሰበውን 
የመሳሰሉትን ያጠቃልላል፡: እስካሁን የታወቀ ሁኔታ ባይኖርም 
አስላሞች ወይም ክርስቲያኖች የቀኖና ሥነሥርዓት በመፈፀም 
የቅማንት ኅብረተሰብን ለመቀላቀል እንደሚችሉ ነው:: 


ከጥቂት አሥርተ ዓመታት በፊት አንድ ቅማንት ያልሆነ 
ሰው ወደ አንድ ቅማንት ቤት ከሄደ ቤቱና እንግዳው የተጠ 
ቀመባቸው ዕቃዎች ረክሰዋል ስለሚባል ለማንፃት. ይህን 
ሥነሥርዓት ማካሄድ ያስፈልጋል፡፡: ቀኖና ከመደረጉ በፊት ቤቱን 


162 


ጠርገው ያፀዱታል፣ እንዲሁም እንግዳው የተጠቀመባቸው ዕቃዎች 
በሙሉ ይታጠባሉ:: ይህ እምነት የቅማንቱ ኅብረተሰብ ከሌላው 
ኅብረተሰብ ጋር ወዳጅነትና ማኀበራዊ ግንኙነት እንዳይመሠረት 
አጥር ሆኖ ቆይቷል:: ሆኖም የማንፃቱ ሥነሥርዓት ማኀበራዊ 
አጥር በ1880ዎቹ አንዳንድ ቅማንቶች የክርስትናን ሃይማኖት 
እንዲቀበሉ ሲደረግ መፈራረስ ጀመረ፡:: ይህም በዝምድና 


| በመተሳሰር የጥንቱ የብቸኝነት አስተሳሰብ እየተዳከመ ስለመጣና 
| ከዘመዳሞች መካከልም ከፊሉቹ ክርስትናን ስለተቀበሉ ግንኙነቱም 
| የገድ አስፈላጊ በመሆኑ ከሌላው ኅብረተሰብ ጋር መገናኘት 


 -፦- 


መበከልን ያስከትላል የሚለው አስተሳሰብ እየተረሳ መጥቷል፡: 


ልድ አስተዳደግ 

የቅማንት ሕፃናት አድገው መሄድና መናገር አስከሚችሉና 
ዕድሜያቸው በግምት ሁለት ዓመት  እስኪሞሳቸው ድረስ 
የሞግዚት እንክብካቤ ይደረግላቸዋል፡፡ በዚህ ጊዜ ውስጥ አንድ 
ሕፃን ልጅ በአናቱ ታቅፎ ስለሚያድግ የደኅንነቱ ሁኔታ ይጠ 
በቃል፣ የእናቱንም ፍቅር ያገኛል:ፈ: አንዳንድ እናቶች አልፎ አልፎ 
ሕፃኑን ያስተኙታል፣ ሲያለቅስ ደግሞ አንስተው ጡት ያጠ 
ቡታል፡: ብዙዎቹ እናቶች ግን ሕፃኑን ከጉያቸው ሳያወጡ 
እንደልቡ አየተፈራገጠና የእናቱን ጡት እየጠባ እንዲያድግ 
ያደርጋሉ፡::: 


ቀለጤው ሕፃን ወልዱም አስተዳደጉ በዚህ መልክ ነበር፡፡: 
ከዚህ በተጨማሪ ወልዱ ሁለት ዓመት እሰኪሞላው ድረስ እናቱ 
ፀሐይ ወይም በቤተሰቡ ያሉት ሴቶች በአንቀልባ ጀርባቸው ላይ 
በማዘል ይንከባከቡታል፡: አንቀልባውን ሴቶች መንገድ ሲሄሃሄዱ፡፣ 
በቤት ውስጥና በአርሻ ሥራ ሳይ ሲሠማሩም ልጃቸውን 
ያዝሉበታል፡: 


ቅማንቶች «ፍቅር ወደታች እየወረደ ይሄዳል» የሚል 
አባባል አላቸው:: ይህም የሚባለው አንድ አዲስ ሕፃን ልጅ 
በተወለደ ቁጥር የአዲሱን ሕፃን የፍቅር ፍላጐት ለማሟላት ሲባል 
ወላጆችና ዘመዶች ለታላቁ ሕፃን ልጅ ያሳዩት የነበረውን ፍቅር 
ቀስ በቀስ ስለሚቀንሱ ነው:: ሌላ ልጅ ከተወለደ ወይም አንድ 
ልጅ ሦስት ዓመት ከሞላው መታቀፉና ጡት መጥባቱ 
ይቀርበታል፣፥ ይህም በድንገት ወይም ቀስ በቀስ የሚደረግ ነው:: 


163 


ልጁ ጡት እንዲተው እንደ እሬት የመሰለ መራራ ትጠል ወይም 
እበት ጡቱን በመቀባት መከላከል ይቻሳላል:: አንዳንድ ጊዜም 
እናትና ልጅ እንዳይገናኙ በማግለልም ይፈጸማል:፡: 


ጡት የማስተው ጊዜ እየተቃረበ ሲመጣ ሕፃኑ አልጫ 
የሆነ ደረቅ ምግብ መብላት ይጀምራል፡:: ይህ ሁኒታ አንድ ሕፃን 
ልጅ ድሮ ሲያገኝ ከነበረው ከእናቱ ሙቀትና ፍትር መገለልን 
ስለሚያስከትልበት በተለይ ተፎካካሪ ሕፃን ካለ ጡት ማስተው 
ለልጁ አስደንጋጭና የሚያበሳጨው ይሆናል፡:: ከሌሉች ትናንሽ 
ልጆች ጋር እንዲተኛ ከተደረገ በኋላ ሌላ ሕፃን ኖረ አልኖረ 
ተነስቶ ወደ እናቱ ጉያ ለመግባት ወይም በአንቀልባ ለመታዘል 
የሚሞክርበት ጊዜም አለ:: ሕፃን ልጅጆ ሲተኛ ሙሉ በሙሉ 
በእናቱ ጉያ ተሸፋፍኖ ነው፥ ለብቻው መተኛት ሲጀምርም እናቴ 
በሚገባ ከእግር እስከራሱ በጋቢ ወይም በሌሳ ጨርት ተሸፋፍኖ 
መተኛቱን ትቆጣጠራለች: ያደጉ ልጆችና ጉረምሶችም ልክ 
ልጆች በነበሩበት ጊዜ በአገኙት ልምድ መሠረት ከእግር እስከ 
ራሳቸው በጋቢያቸው ተጠቅልለው ነው የሚተኙት:: 


በልጅነት የሚገኝ ልምድ 


ለአንድ የቅማንት ልጅ ከሕፃንነቱ ጀምሮ ስለሚሰጠው 
ሥልጠና ነጋሸ የተባለው የቢተው ታላቅ ወንድም ልጅ፣ አራት 
ዓመት የሆነው  ታደሰ፣ ያለፈበትን ሁኔታ እንደምሳሌ 
እንውሰደው::- ታደሰ ጡት ማቆም እንደጀመረ አፍቃሪዋ 
እሚታው (አያት) ወይዘሮ አዳነች ትንሸ ምግብ በቆለምሸሸ 
በማቅረብ ከሌሎች ልጆች ጋር ሆኖ የአበላል ሥነሥርዓት 
ያስተምሩታል፡:፡: እንደሌሎች ሕፃናት ብዙ ወተትና የወተት 
ተዋፅዎች እንዲመገብ ይሰጠዋል: ከሚሰጠው መደበኛ ምግብ 
በተጨማሪ ምግብ እንዲሰጠው ከጠየቀ ወይም. ካለቀሰ 
አይከለከልም፥ ይሰጠዋል፡:: 


ጡት በሚተውበት ወቅት ታደሰ ሳያሰልስ ስለሥነንም ግባር፡ 
ሰውን ለማክበር የሚደረጉ ነገሮችን ለምሳሌ የታላቆቹን ጉልበት 
መሳም፥፤ አንዳንድ አባባሎችን፣ ለመጥቀስ ያህል፣ «ደህና ዋላችሁ» 
(ቴናሊየን) እና «አመሰግናለሁ» (አደራሊየን) ማለትን እነዲያውቅ 
ይደረጋል፡:፡: እንደ ታደሰና ወልዱ ያሉ ሕፃናት በቤት ውስጥ 
ሲርመሰመሱና ሲንከባለሉ ሊውሉ ይችሳላሉ፣ ነገር ግን ዕቃ መስበር 
ወይም ማበሳሸት አይፈቀድላቸውም:: አንድ ልጅ መጥፎ ጠባይ 


164 


-- 





ካሣዬ ብዙ ጊዜ ቅጣቱ የቃል ነው:: ታደሰ፣ ወንድሞቹ ጓሉና 
ወርቄ ጥፋት ሲያጠፋ ከሚደርስባቸው ስድብ ወይም ማሰፈራሪያ 
«ጅቡ  ይበላሃል»›፣ «ሸፍታው  ይጉዳሃል።- የሚሉ አባባሎች 
ይገኘበታል፡: በሌላ ጊዚም ቁንጥጫ፣ ጥፊ ወይም በምግብ 
መቅጣት በወላጆች የሚወሰዱ እርምጃዎች ናቸው:: ሦስቱ 
ወንደማማቾች ጠባያቸውን እንዲያሳምሩ የቁልምጫ ምግብና 
መጠጥ መስጠትም የተለመደ ነው:: 


ወጣት ወንዶችና ልጃገረዶች አንድ ላይ ሆነው መጫወት 
ስለማይከለከሉ ታደሰ ከልጃገረዶች ጋር ይጫወታል፤፣ ይደባደባል፤ 
ነገር ግን ከፈቃደ-ሥጋ ጋር የተያያዘ ጨዋታ አይፈቀድም፡: 
ጐረምሳ ወንዶችና የደረሱ ልጃገረዶች በአንድ ላይ መተኛትም 
ክልክል ነው:: ስለ ግብረ-ሥጋ ግንኙነት ብዙ ጊዜ በቤት ውስጥና 
ሰው በተሰበሰበበት ቦታ ላይ መነጋገር እንደ ነውር ስለሚቆጠር 
ወጣቶች ስለዚህ ጉዳይ ብዙ ጊዜ ቀስ በቀስ ግንዛቤ ለማግኘት 
የሚችሉት ትላልት ወንዶች የሚያደርጉትን የእርስ በእርስ 
ውይይት በማዳመጥ ነው:: 


የንጽሕና አጠባበቅ ትምህርት በቅማንቶች ዘንድ መስጠት 
ከሚገቡት ትምህርቶች ዋነኛው ነው:: ታደሰ ምግብ ከመብላቱ 
በፊትም ሆነ ምግብ በማዘጋጀት በሚረዳበት ጊዜ እጁን መታጠብ 
እንዳለበት እንዲያውቅ ይደረጋል: ታላቅ ወንድሙ ወርቄም 
እንጀራ መብላትና ከሞሰቡም እንጀራ መቁረስ ያለበት በቀኝ እጅ 
መሆኑን ግራ እጁን በጥፊ እየተመታ እንዲማር ይደረጋል፡: 
እንዲሁም በወር ወይም በሁለት ወር አንድ ጊዜ ልብሳቸውን 
እንዲያጥቡ ምክር ይሰጣል፡: 


ታደሰና ወልዱ መቼና የት ሽንትና ዓይነ-ምድር መፀዳዳት 
እንዳለባቸው በመሠረቱ ትምህርት  አይሰጣቸውም:: ወልዱ 
ዕድሜው ከሁለት ዓመት በታች በመሆኑ ሁለቱንም ከቤት ውስጥ 
ቢያደርግ ቁጣ  አይደርስበትም:: እያደገ በሄደ ቁጥር ግን 
የሚፀዳዳው ከቤቱ እየራቀ እየሄደ ነው:: ጐረምሶችና ትላልቅ 


፡ ሰዎች ሽንታቸውን ከቤት አጠገብ ለመሽናት ቢችሉም ለዓይነ- 


ምድር ግን ወደ ጫካና ሜዳ መሄድ ይኖርባቸዋል፡፡ 


165 


ኬ፡።ዊ፡፡ሸጭጠጡ፡ቭጣጦምዮ  . ቲ፡፡፡ጆጃቓቫ“ 


በወጣትነት ሙያዋ ሥልጠና 


አንድ ልጅ ወደፊት ሊሠማራበት ባሰበው የሙያ መስክ 
እንዲለማመድ ዝግጁ ማድረግ ተገቢ ነው:: ይህ ዓይነት ዝግጅት 
በልጅነት በጨዋታ መልክ ነው የሚጀመረው:: ታደሰና ጓሉ 
በእንጨትና በጭቃ የጨዋታ ቤት ይሠራሉ፥ በትራቸው ላይ 
በመንፈራጠጥ ፈረስ መጋለብ ይለማመዳሉ፥ እንዲሁም በሹል 
እንጨት እርሻ ማረስ ይሞክራሉ:: ጓሉ በበትሩ እርፍና ሞፈር 
እያዘጋጀ ታደሰ እንደበሬ ሆኖ እንዲጉትት ያደርገዋል:: ታደሰ 
ወልዱን አንድ ቀን .«እንደበፊ እጠምድሃለው» ይለዋል:: ይህንን 
የሰሙት ወይዘሮ  አቦነሸ «እንደዚህ ብታደርግ ጉንጮችህን 
በቁንጥጫ አነሳልሃለሁ» እንዳሉት አስታውሳለሁ:: የመጫወቻ የበፊ 
ጅራፍ ከእንጨትና ከልጥ መሥራት የተለመደ ነው:: እንደወርቄቂ 
ያሉ የአምስት ዓመት ልጆች ከእሱ ከፍ ካሉ ልጆች ጋር ጥጃ 
ጥበቃ በመውጣት በሥራው ላይ ሆነው  የእረኝነቱን ሥራ 
ይለማመዳሉ:: አንድ ሃያ ኪሎ ግራም የሚመዝን ልጅ አንድ ሺህ 
ኪሎ ግራም የሚመዝነውን በሬ (ምንም ፍንክች ባይልለትምሦ) በዱላ 
ሲመታው ማየት አዲስ ነገር አይደለም፡፡ 


ወጣት አረኞች የሚበላ እሸት ካገኙ የማንም ይሁን የማን 
ባለቤቱ ሳያያቸው ቀጥፈው ይበላሉ፡:: ይህ አጋጣሚ ነው ትናንሽ 
ልጆችን ከእናታቸውና ከምድጃቸው አርቀው ወደ እረኛነቱ 
የሚጐትታቸው:፡: ወርቄ ዕድሜው አሥራ ሁለት ዓመት ሲሆን 
ከጐረቤት የእርሻ ቦታ እሸት እየሰረቀ በማስቸገሩ አንድ የተናደደ 
ገበሬ «ከብቶች እህሌን እንዳይበሉ በአጥር እየተከሳከልኩ ቢሆንም 
ወርቄ የተባለ ልጅ እንደ ዝንጀሮ አጥር እየዘለለ እየገባ ነው:: 
ግድየለም አንድ ቀን ከወርቅ የበለጠ ካሣ ይከፍላታል» ብሎ 
በማማረር መፎከሩን አስታውሳለሁ:፡፡ 


ወጣት ልጃገረጆች አፈር እየፈጩ በማቡካት የውሸት 
እንጀራ በመጋገር ይለማመዳሉ፡:: ከሦስት ዓመታቸው ጀምሮ ዶሮ 
ከመጠበቅ አልፈው እሰከ ዕቃና እንጨት ማቅረብ ሥራ ላይ 
ይደርሳሉ፡: ከዓመትና ከሁለት ዓመት በኋላም የመላሳኩን ሥራ 
ይያያዙታል፡፡: 


ልጆች ስምንት ዓመት ሲሞላቸው በማንኛውም ዓይነት 
ሥራ በመሳተፍ ወላጆቻቸውን  ይረዳሉ፡:: ልጃገረዶች ወፍጮ 


166 


የሙቃም'ላ፡ካሣ፡ ===  ችችችችቫጳ9ች።ኬፎ።ጳ በ... ሌሉ ከ እ ትኑኹጅሙዑሱድ፥ 


ይፈጫሉ፤ ቤት ያሀፀዳሉ፡ ከዶሮና ከሥ ወጥ በስተቀር ሌላውን 
ምግብ ሁሉ ማብሰል ይትሳላሉ:: ሠንዶች ልጆች ደግሞ ከአባታቸው 
ጋር ወደገቢያ በመሄሂዮ፡ ቢት በመሥራትና በአርሻውም ቦታ 
አንዳንድ ሥራዎትን በመሥራት ይረዳለ-:: አንዳንድ ጊዜ ነ.”ሽ 
ማንኛውም አባት አንደሚያደርገው ሁሉ ልጁ ሠርቄ በሬዎችን ጠ 
ምዶ ትንሽ ሾርሮችን እንዲያርስ ይፈቅድለታል፡፡ በመጀመሪያው 
የጉርምስና እና የኮረዳነት ጊዜያቸው ወንዶችና ሴቶች ልጆች 
ለሕይወት አስፈላጊ የሆኑትን ነገሮች ለመሥራት የሚያስችላቸውን 
ዕውቀት ይጨብጣሉ፡:: ለወላጆቹም ሆነ ለልጆቻቸው ደህንነት 
ሲባል ልዶቹን ገና በወጣትነታቸው ኑር ምን አንደሚመስልና 
እንዴት መቋቋም እንዳለባቸው ማስተማር ጠቃሚ መሆኑን 
ያውቃሉ፡፡ ይህ ከሆነ አንድ ሰው እርጅና ሲመጣ ጠንካራና በቂ 
ችሎታ ያላቸው ወንዶች ልጆችና ያገቡ ጠንካራ ሴቶች አጋር 
ይሆኑለታል ማለት ነው:: በዚህ ረገድ አቶ ረዳ የታደሉ ናቸው፡፡ 
ጥሩ አቋም ባላቸው ሦስት ጉልበታም ልጆቻቸው እየተረዱ 
በራሳቸውና በባለቢታቸው የዘር ሐረግ ያገኙዋቸውን መሬቶት 
አገላብጠው ለማረስ አስችሏቸዋል:: ብዙ የምርት ውጤት ለአቶ 
ረዳ ብዙ ሀብትና ኃይል ማለት ሲሆን አንድ ልጅ ብቻ 
ቢኖራቸው ኖሮ ይህን ያህል አያምርቱም፥ ምንም ልጅ 
ባይኖራቸው ደግሞ ጠቅላላ ውድቀት ይሆንባቸው ነበር፡፡ 


አልባሳትና ጌጣጌጥ 

አንደ ታደሰ ያሉ የአምስትና የስድስት ዓመት የቅማንት 
ሕፃናት ከፊል ሰውነታቸውን ራቁታቸውን እንዲሄዱ 
ቢፈቀድላቸውም ከዚህ ዕድሜ በኋላ ግን ሁልጊዜ ልብስ መልበስ 
ይኖርባቸዋል፡፡ ትናንሸ ወንዶች ልጆች ጥብቆ ብቻ፤፣ ልጃገረዶች 
አንድ ወጥ ቀሚስ፣ ከፍ ያሉ ልጆች ደግሞ ረዥም ቁምጣ 
ይለብሳሉ፡: ወርቄና ታላቁ የሆኑት ዘመዶቹ ከአጆ ጠባብ ጋር 
ቁምጣ ሱሪ ወይም ባት-ተሁለት ወይም ረዥም ሱሪ በቀበቶ 
ወይም በሸምቀቆ ይታጠቃሉ፡: ባርኔጣ ወይም ቆብ ብዙም 
አልተለመደም፡: ከዚሁ ላይ ነጭ ጋቢ ወይም ኩታ ደርቦ መሄድ 
የተለመደ ነው:: አንዳንድ ጐረምሶች ጋቢውን በሸሚዝ ምትክ 
ይለብሱታል፡፡ የበግ አጐዛና ብርድ ልብስ በሰውነት ላይ ጣል 
አድርጐ መሄድም አለ፡: ወይዘሮ አዳነችና ምራቶቻቸው አንድ 
ወጥ ቀሚስ ከመቀነት ጋር ያደርጋሉ፥ እንዳስፈላጊነቱም ኩታ 


በላዩ ላይ ይደርባሉ፡: አንዳንድ ጊዜ ቀሚሱ ይጠለፋል፤ ኩታውም 


167 


ቆንጆ ጥለት ሊኖረው ይችላል:: ከቆዳ ወይም ከጉንደር ከተማ 
የሚገኝ ከመኪና ጉማ የተሠራ ነጠላ ጫማ ማድረግ ከትርብ ጊዚ 
ወዲህ በአንዳንድ ሰዎች እየተለመደ መጥቷል:: 


ልጆች በሰማያዊ ዶቃና ዛጉል ያጌጠ ማተብ በአንገታቸው 
ላይ ያደርጋሉ:: ልጃገፈዶች ደግሞ ከመዳብ ወይም ከብር የተሠሩ 
የእጅ አምባርና  ባለዶቃ የእግር አልቦ ያጠልቃሉ:: ከዚህም 
በስተቀር ሴቶችም ሆኑ ወንዶች የብር ወይም የመዳብ ተለበት 
በጣታቸው ያደርጋሉ፡:: ከአሸን ክታቡ ጋር የኢትዮጵያን ወይም 
የእንግሊዝ ወይም የጣልያን ሳንቲሞች በገመድ ተንጠልጥለው 
በአንገት ላይ በማጥለቅ ለጌጥነት ያገለግሳሉ:: 


ክብ የብር ጉትቻ ለማድረግ ሴቶች ጆሮአቸውን የስበሳሉ:: 
ከአምሣ ዓመት በፊት ወንዶችም የጆሮ ሉቲ ያደርጉ ነበር:: 
ንቅሳት አንዱ የመጋጌጫ ስልት ሲሆን ንትሳቱ በአንገት፣ በድድ፣ 
በደረት፣ በግንባር፡፣በእጅና በቁርጭምጭሚት ሳላይ ሊሆን ይችላል:: 
ቅብዓ-ኑግ ከጥቀርሻ ጋር ተቀላቅሎ እንዲሞቅ በማድረግ ማቅለሚያ 
ከተዘጋጀ በኋላ በግራር ወይም በአጋም እሾህ ማቅለሚያውን 
በማጣቀስ በተፈለገው የሰውነት ክፍል ላይ በመጨቅጨት ንቅሳቱ 
ዝግጁ ይሆናል:: ንቅሳት ከጌጥነቱ በተጨማሪ ለበሸታ ፈውስና 
መከላከያም ሆኖ ያገለግላል:: በአንገት ሳላሳይ ንቅሳት ሲደረግ 
እንቅርትን እንደሚያድንና ድድን መነቀስ ደግሞ የጥርስ 
መድማትንና ቁርጥማትን ያስቀራል ይባሳል:: እንደ ፀሐይና 
አልማዝ ለመሳሰሉት ቆነጃጅት ደግሞ ቡዳ እንዳይበላቸው ንቅሳት 
ጥሩ መከሳከያ መሆኑ ይነገራል:፡: 


ወልዱን የመሳሰሉ ትናንሸ ልጆች የተለየ የፀጉር አያያዝ 
ስልት የላቸውም:: አራትና አምስት ዕድሜ ያሳቸው እንደ ታደሰ 
ያሉት ልጆች ፀጉራቸውን ተሳጭተው ትንሸ ቁንጮ ብቻ 
ከአናታቸው ላይ ይተዋል፡: አሥር ዓመት ሲሞሳቸው እንደ ወርቄ 
ሙሉ በሙሉ ፀጉራቸውን ይላጫሉ:: ዕድሜያቸው አሥራ ስምንት 
ዓመትና ከዚያም በላይ የሆነ አንደ ነጋሸ ያሉ ጉረምሶች 
በመሰሎቻቸው ዘንድ እንደተለመደው ሁሉ ፀጉራቸው አጠር ያለ 
ሲሆን እንደ አቶ ረዳ ጠና ያሉ ሰዎች ግን በጣሊያን ወረራ ዘመን 
(እ.ኤ.አ. ከ1935-1941 ዓ.ም.) አርበኞች ያደርጉት እንደነበረው 
ፀጉራቸውን ያጐፍራሉ፡:: 


168 


አንዲት ልጃገረድ - አራት ዓመት ሲሞላት. ፀጉሯ 
እንዲያድግ ይደረግና ከራስ ቅሏ በስተጀርባ ትንሸ ቦታ ተላጭቶ 
ዙሪያውን ሹሩባ (ጋሜ) ትሠራለች ስምንት ዓመት ሲሞላት 
ደግሞ መሐል ላይ የተላጨው ይተውና እንዲያድግ ተደርጉ ሳዱሳ 
ይሆናል:፡፡ አንዲት ሴት አግብታ ለብዙ ጊዜ ከቆየች በኋላ ፀጉሯ 
ሙሉ በሙሉ እንዲያድግ ይደረግና ሹሩባ (ቁንዳላ) ትሠራለች፡፡ ጠጥ 
ና ያለች ስትሆን ደግሞ እንደ ወንዶች ፀጉሯን ታሳጥራለች:: 
ይህን ዓይነት የፀጉር አያያዝ ሀዘንተኛ ሴቶችም ይጠቀሙበታል፡፡ 


የቅማንቶች ልብስ አለባበስ፣ የፀጉር አያያዝና ጌጣጌጥ 
አደራረግ በቤጌምድርና ሰሜን ከሚኖሩት አማራና ፈላሻዎች ጋር 
አንድ ዓይነት መሆኑን መገንዘብ አያስቸግርም፡፡ 


ጋብቻና የጉርምስና ጊዜ 


በተለይ - የቅማንትን የጋብቻ ሁኔታ - ለመረዳት 
እንዲያስችለን የነጋሸና የቢተው ታናሽ ወንድም የሆነው የአቶ ረዳ 
ልጅ መልኬ ቆንጆዋን ከበቡሽን ሲያገባ የተደረገውን የጋብቻ 
ሥነሥርዓት በኋላ እንመለስበታለን: አስቀድሞ ግን የቅማንት 
ጋብቻ በአጠቃላይ እንዴት እንደሆነ አናያለን: ልጃገረዶች ገና 
በወጣትነታቸው አንዳንድ ጊዜ ሰባት ዓመት ሲሞላቸው 
በአብዛኛው ግን ከስምንት ዓመት ኣስከ አሥራ አምስት 
ዓመታቸው ባለው ጊዜ ውስጥ ይዳራሉ:: ከጋብቻ በፊት የግብረ- 
ሥጋ ግንኙነት ስለማይፈቀድ የሴቶች ክብረ-ንጽሕና አለመደፈር 
ለጋብቻ ወሳኝ ነገር ነው:: ይህም በመሆኑ አንዲት ሴት ፈት 
ካልሆነች በስተቀር ድንግልነቋ ካልተጠበቀ ባል በቀላሉ 
አታገኝም፡:: በሴቶች ዘንድ ከጋብቻ ውጭ የሚደረግ የግብረ-ሥጋ 
ግንኙነት የተከለከለ ስለሆነ በጋብቻ ጊዜ ነገሩ ከተደረሰበት ለፍች 
ያደርሳል፡: ከጋብቻ በፊትም እርግዝና የተወገዘ በመሆኑ ብዙ ጊዜ 
አይከሰትም:: ጋብቻ የሚፈጸመው በልጅነት በመሆኑ ልጅ 
የሚፀነሰው ጋብቻው ከተፈፀመ ከጥቂት ዓመታት በኋላ ነው:: 


ዕቁባት ማስቀመጥ ቢፈቀድም ብዙ የተለመደ አይደለም:: 
ሊፈቀድ የሚችለውም አንድ ያገባ ሰው ሚስቱ ለአካለ መጠን 
ያልደረሰች ከሆነ ነው:: አንዲት ድሀ ልጃገረድ በሀብት ማነስ 
ምክንያት ዘመዶቿ ሳይድሯት ሲቀሩና ከዝቅተኛ ቤተሰብ 
በመምጣቷ ባል የማግኘት ዕድሏ የተመናመነ ከሆነ ምርጫዋ 


169 


ከአንድ ሀብታም ቤት ገብታ በግርድና መቀጠር ይሆናል:: በዚህ 
ጊዜ የአሳዳሪዋ ወንድ ልጅ (ያገባም ሆነ ያላገባ) ወጦሸሟት ልጅ 
ልትወልድ ትችትላለች፡: ያለችበትን ቤተሰብ ከለቀተቀተች ልጁን 
ከአባቱ ዘንድ ጥላው ትሄዳለች፡:: ጥንት የባሪያ አሳዳሪ ሥርዓት 
በሰፈነበት ዘመን አንድ ሰው ከባሪያው ጋር የግብረ-ሥጋ 
ለመፈጸም ይችል እንደነበረ ቢታወቅም፣ ሴተኛ አዳሪነት ግን 
በቅማንት ዘንድ ፈጽሞ አይታወትም:፡: 


ወንዶች ከአሥራ ስምንት እስከ ሃያ ዓመት ድረስ ባለው 
ዕድሜያቸው በአብዛኛው ጋብቻ የሚፈጽሙ ቢሆንም የጋብቻው 
ጊዜ እስከ ሠላሣ ዓመት ዕድሜ ድረስ ሊራዘም ይችሳል፡:: ከጋብቻ 
በፊት የግብረ-ሥጋ ግንኙነት ለማድረግ የወንዶች እድል የጠበበ 
ነው፥ ነገር ግን አልፎ አልፎ ጠና ካሉና ባሉቻቸው ከሞቱባቸው 
ሴቶች ጋር ድርጊቱን ይፈጽማሉ፡:: አስገድዶ መድፈር በትቅማንትች 
ዘንድ አይዘወተርም፥ ግብረ ሰዶምም ቢሆን አንዳንድ ጊዜ 
በአረኞኛች መካከል ሊከሰት ይችል ይሆናል እንጂ ብዙ 
አይታወቅም:፡: 


የቅማንት ጋብቻ በዘልማድ በሙሽራውና በሙሽሸሪት 
ወላጆች መካከል በሚደረግ የቃል ውል መሠረት የሚፈጸም ነ:: 
የመሬት አለኝታና ሌላም ሀብት በጋብቻ ጊዜ ወሳኝነት ስላለው 
በሙሽራውና በሙሽሪት ቤተሰቦች መካከል በሚደረገው 
የስምምነት ውል የሚገለጽ ጉዳይ ነው:: ጋብቻው (ፋሁ የዊናት) 
እና ሠርጉ (ስናው) ለአንድ ወንድ ቅማንት ከጐረምሳነት ሠወደ 
ጉልማሳነት የሚያሸጋግረው ድልድይ ነው:: ሴቶች ግን ገና ወጣት 
ስለሆኑ ሁልጊዜ ወደዚህ ደረጃ ተሸጋገሩ ማለት አያስደፍርም:: 
ለወንዶችም ሆነ ለሴቶቹ ለዚህ ደረጃ በመብቃታቸው ሌላ የተለዬ 
ሥነሥርዓት አይካሄድላቸውም፡፡ 

በጋብቻ ወቅት የሚደረግ 
የሀብት ዝውውር 

ሙሽራውና ሙሽሪት ለኑርሮ'አቸው ማጫ( መቋቋሚየ) 
አንዲሆንላቸው ወላጆቻቸው በየበኩላቸው የገንዘብና የእንስሳት 
መዋጮ በማድረግ  ይሰጧቸዋል፡ መጠኑም አስቀድሞ 
በተስማሙበት የቃል ውል መሠረት ይሆናል፡: አንዱ ወገን ከፍ 
ያለ ማጫ ሌላው ደግሞ ዝቅ ያለ ማጫ ካቀረበ፤ ፍት 


170 


በሚያጋጥምበት ወቅት እሱ ወጦይም እሷ ልዩነቱን የመውሰድ 
መብት በቃል ውላቸው ላይ የተጠበቀ ይሆናል፡፡ 


የጥንቱ የጋብቻ የባህል ትውፊት ደግሞ ጋብቻ ከመፈጸሙ 
በፊት ለሙሽሸራይቱ አጅ መንሻ (መታያ) የሚሆን የኢትዮጵያ ብር 
ከ7.50 እስከ 20 ማሪያ ቴሬዛ ብር መክፈል አሰፈላጊ ነበር፡፡ 
የሙሸራው ቤተሰቦች አቅማቸው ከፍተኛ ከሆነ በዚያው መጠን 
ክፍያውን ከፍ ማድረግ ይችላሉ:: አጩው ሙሽራና አባቱ 
ለሙሽሸራይቱ ወላጆች ለእጅ መንሻ የሰጡት ገንዘብ እንደገና 
ተመልሶ ለባለትዳሮቹ በሁለት ዓይንት መልክ ለመቋቋሚያ 
የሚሰጥበት መንገድ አለ:: የመጀመሪያው በሠርጉ ድግስ ማብቂያ 
ላይ ሙሸራው የጀግና ፉከራ አሰምቶ አማቶቹ በመደሰት 
በሸልማት መልክ ገንዘቡን የሚመልሱበት ሁኔታ ያለ ሲሆን በሌላ 
በኩል ደግሞ የሙሽራዋ አባት ለምንጣፍ የሚሆን ጀንዲ (ሌማት) 
የተለያዩ እቃዎችና እንዲሁም ሙሽራዋ በግል የምትጠቀምበት 
በአረብ (ቆዳ) የተለበደ አገልግል በልዩ ልዩ ዕቃዎች ተሞልቶ 
መስጠት የተለመደ ነው:: አንዲያውም የመታያው ገንዘብ ለዚህ 
ጉዳይ በቂ ሆኖ ካልተገኘ የሙሽራይቱ አባት ከራሱ ገንዘብ 
የሚጨምርበት ጊዜም አለ፡: ጥንት ቅማንቶች ጋብቻው የጠነከረና 
የሰመረ አንዲሆን ሀብታቸውን ወደልጆቻቸው ማስተሳለፍ 
አስፈላጊነቱን ስለሚያም ኑበት የአጅ መንሻው ከፍተኛ እንደነበረ 
ታውቋል፡: በአሁኑ ጊዜ ግን መታያው ለስሙ ያህል የሁለቱን 
ቤተሰቦች ትስስር በሚያጠናክር መልክ ከበጉ ፈቃድ መግለጫነት 
የሚያልፍ አይደለም፡፡ 


አንድ ሰው ከጓደኞቹ ጋር በመሆን አንዷን ልጃገረድ 
አስገድዶ በመጥለፍ ጋብቻ መፈጸም ብዙም የተለመደ አይደለም፡፡ 
ሆኖም ግለሰቡ አንዲት ልጃገረድ ለማግባት ፈልጐ ድሃ በመሆኑ 
ምክንዖት የልጅቷ ወላጆች ጋብቻውን ቢከለክሉት ጠለፋ ሊካሄድ 
ይችላል:::- በጠለፋ ምክንያት በቤተሰቦች መካከል ግጭት 
አንዳይፈጠር የቅማንት ቄሶችና ሸማግሌዎች በጠላፊው ላይ 
የገንዘብና የከብት ቅጣት በመጣል የልጅቷ አባት እንዲካስና 
በኀብረተሰቡ ዘንድ ክብሩ ተጠብቆ አንዲቆይ ለማድረግና ሁኔታው 
እንዳይባባስ ይከላከላሉ:: ይህ የሀብት ዝውውር ወይም ቅጣት 
ሳይሆን በመሠረቱ አባትዬው ለተጋቢዎች የሚመልሰው ነው:: 
ዋናው ቁምነገር ግን የልጆቷ አባት መልካም ዝና እንዳይጐጉድፍ 
ለደረሰበት በደል ሥርዓት በያዘ መልክ እንዲካስ ማድረጉ ነው:: 


171 


የባሕል (ሲቪል) ጋብቻና ሃይማኖታዊ ጋብቻ 


አብዛኛውን ጊዜ ቅማንቶች በባህል (ሲቪል) እና 
ሃይማኖታዊ የጋብቻ ሥነሥርዓቶች የተሳሰራሉ፡::- ሦስተኛው 
ዓይነት ትስስር ደግሞ ሴትና ወንድ በሁለቱም ፈቃደኝነት በአንድ 
ላይ መኖር ሲጀምሩ የሚያጋጥም ነው:: ይህ ዓይነት ትስስር 
ለአጭር ጊዜ ሆኖ ከሁለቱም ወገኖች አንዱ በማንኛውም ጊዚ 
ሊያፈርሰው ይችላል፡: 


በባህል ጋብቻው የሃይማኖት ሥርዓተ-ቅዳሴ ሳያስፈልግ 
ሠርግ በመደገስ ብቻ የሚፈጸም ነው:: ይህ ዓይነት ጋብቻ በሁለቱ 
ወገኖች የጋራ ስምምነት መሠረት ንብረታቸውን አኩል በመካፈል 
ሊያፈርሱት ይችላሉ፡፡ ነገር ግን ባልና ሚስቱ ጠና ያሉ ሆነው 
በካሣ ሥነሥርዓት አልፈው በአዛውንትነት የሚታወቁ ከሆነ 
መፋታት አይችሉም፡: በዚህ ሁኔታ የሚገኙ ባለትዳሮች አንደኛው 
እንኳን ቢሞት እንደገና ለማግባት የወምበሩን ፈቃድ ማግኘት 
አስፈላጊ ይሆናል፡: እንዲሁም እሷም ሆነች እሱ ካሁን በፊት በካሣ 
ሥነሥርዓት ያላለፉ ከሆነ ይህንኑ መፈጸም ግዴታ አለባቸው:: 


በቅማንት ኅብረተሰብ ሃይማኖታዊ የጋብቻ ሥነሥርዓት 
የሚካሄደው በቀሳውስቱ ዘንድ በመሆኑ አልፎ አልፎ የሚያጋጥም 
ነው: አንድ ቄስ ለማግባት ሲፈልግ ከወምበሩ ፈቃድ ማግኘት 
ይኖርበታል: ከዚያም ከቄስ እአእድምተኞቹ ጋር በመሆን ወደ 
እጮኛው ቤት ይሄድና በሌሎች ቄሶች አማካይነት የቅዳሴ 
ሥነሥርዓት ከተካሄደ በኋላ ሙሽራዋን የሚያከብራትና 
የማይፈታት መሆኑን ቃለ መሐሳ ይፈጽማል፡: ለሴቲቱ የካሣ 
ሥነሥርዓት ማካሄድ አስፈሳጊ ቢሆንም አግቢው ቄስ ግን ቀደም 
ብሎ ክህነት ሲቀበል ሥነሥርዓቱ የተካሄደለት ስለሆነ በድጋሚ 
የካሣ ሥነሥርዓት አያስፈልገውም:፡: በመሠረቱ አንድ ቄስ ሚስቱ 
ከሞተችበት ወምበሩን አስፈቅዶ ሌላ ማግባት አይከለከልም:: 


የመልኬና የከበቡሸ ጋብቻ 


የሃያ ዓመት ዕድሜ ያለው ወጣትና መልከ መልካሙ 
መልኬ ዛሬ የአሥር ዓመት ዕድሜ ያላትን ቆንጆና ዓይነ አፋር 
የሆነችውን ከበቡሸን የሚያገባበት ቀን ነው:: ከንጋት በኋላ ገና 
በማለዳው መልኬና ዕድምተኞቹ በነጫጭ ልብስ አሸብርቀው ወደ 


172 


ከበቡሸ ወላጆች ቤት የሚያመራውን ጠመዝማዛ የእግር መንገድ 
ተያያዙት፡፡ መልኬ ዘመድ አዝማድ በሆኑትና በሌሎች ከጋብቻው 
በፊት በተመረጡ ስምንት ሚዜዎች ታጅቦ ነበር፡፡ 


ከዚያም መልኬና አድምተኞቹ ሽር ጉድ. ከበዛበት 
የሙሸራይቱ መኖሪያ ቤት ደረሱ:: ከሦስት ቀን በፊት ትልቅ ዳስ 
ተጥሎ የድርቆሽ ሣርና የባሕር ዛፍ ቅጠል ጉዝጓዝ ለሠርገኞች 
ተነጥፏል፡: በከበቡሽ ዘመዶች የሚጋገረው የትኩስ አንጀራ ሽታ፤ 
ቅመማ ቅመም ከበዛበት ምራቅ ከሚያስውጠው የወጥ ሽታ ጋር 
በአንድ ላይ ተቀላቅሎ .«ኑ ብሉኝ'ኑ ብሉኝ!» የሚል ይመሰላሳል፡: 
ውሾች በታረደው ከብት ቅሪት ላይ አንድ ጐን ይዘው 
ይራኮታሉ፡:: ተገቢው ሥጋ ተቆራርጦ እየተመተረ ለወጥ ሠሪዎች 
ሲሰጥ፤ ለቁርጥ የሚሆነውን ደግሞ እየለዩ ያስቀምጣሉ፤ 
የማይረባውን ሥጋ ደግሞ ዓይናቸውን ተክለው ለሚቀሳውጡት 
ውሾች ሲጥሉላቸው እየተጣሉ ሲናጠቁ ማየት ራሱን የቻለ ልዩ 
ትርዒት ነበር:: ከላይ ክንፎቻቸውን እያርገበገቡ የሚያርፉት ጆፌ 
አሞራዎች ደግሞ የሠርጉ ግርግር ሌላ አዳማቂ ናቸው፡: 


የመልኬ «አባት» እና «አሽከር» ሚዜዎች በከበቡሽ አባት 
ቤት በር ላይ ቆመው እንዳሉ አዝማሪው ማሲንቆውን እየመታ 
ግጥሞችን ይደረድር ነበር: በአገሩ ባህል መሠረት አባት ሚዜው 
ከሁሉም ሚዜዎች በዕድሜ የበሰለ ሲሆን ሥራው ሙሽራውን 
ማማከር ነው:: አሸከር ሚዜው ደግሞ ከሁሉም በእድሜ አነስተኛ 
ሲሆን ምግብና መጠጥ ለሙሽራይቱ ማቅረብ ነው የሥራ 
ድርሻው:: ሁለቱ ሚዜዎች ለሙሽራይቱ አባት በሙሽራው 
አማካይነት እንዲተዋወቁ ሲደረግ የከበቡሸሽ አባት «ሚዜዎችህ 
እነማን ናቸው? ስለ ልጄ ኃላፊነቱን የሚወስደው ማነው? 
አማካሪዋስ? የሚያበረታታትስ ማነው? የሚስጢሯ ተካፋይ ማነው?» 
የሚሉትን ጥያቄዎች አግተለተሉባቸው:፡: ለዚህ መልስ መልኬ 
ሁለቱን ሚዜዎች ለከበቡሽሸ አባት አቅርቦ ካስተዋወቀ በኋላ ሁለቱ 
ሚዜዎች ወደ መጋረጃው ለመግባት ተፈቅዶላቸው ሙሽራይቱና 
ሁለቱ ሚዜዎቿ በአንድ ዋንጫ የተቀዳውን ጠላ በመቅመስ ሁሉም 
እንደ አኀትና ወንድም ለመተያየት ቃል ኪዳን ገቡ፡: 


ከዚያም የሲቪል ጋብቻው ሥነሥርዓት ለአጭር ጊዜ 
በሙሽራይቱ ወላጆች ቤት ቀጥሎ በሁለቱ ቤተሰቦች መካከል 
ቀደም ብሎ የተደረገው የቃል ውል እንደገና እንዲታደሰ 


173 





ተደረገ:: ከበቡሸሽም በቀጭን ኩታ ፊቷ እንደተሸፈነ ከመልኬ ጋር 
ባልና ሚስት ለመሆን ቃለ መሐላ ፈፀሙ::: 


የሥጋዊው ሥነሥርዓት በትልቁ ዳስ ውስጥ በሚደረገው 
የሠርጉ ድግሰ ተጀምሮ ከበቡሸ ለመጀመሪያ ለሕዝብ 
እስከምትታይበት እስከሚቀጥለው ቀን ተቀጠለ፡:: እስከዚያ ድረሰ 
ግን ከበቡሸን ማንም ሰው እንዲያያት ስለማይፈቀድ በአባቷ ቤት 
በሚዜዎቿ ተጠብቃ ሲመግቧትና ሲያጫውቷት ዋሉ:: ከዚያም 
መልኬና እድምተኞቹ ከእንግዶች ጋር ሌሊቱን በሙሉ ሲበሉና 
ሲጠጡ፤ በአዝማሪው ማሲንቆ እየታጀቡ ዘፈኑንና ተረርቶውን 
ሲያቀልጡት አደሩ:: 


በማግሥቱ አኩለ ቀን ላይ ከሚዜዎቹ አንዱ ከተጋበዙት 
እንግዶች ለሙሽሸራውና ለሙሽሪት የምርቃት ገንዘብ መሰብሰብ 
ጀመረ:: ቀጥሎም ሙሽራይቱ ፊቷ በሻሸ ተሸፍኖ በአንደኛው 
ሚዜ ታዝላ ከአባቷ ቤት ወጥታ ወደ ዳሱ በመምጣት አዲስ 
በተነጠፈው ጀንዲ ላይ ከመልኬ ጋር ከተቀመጠች በኋላ ሚዜዎቹ 
ሁለቱንም ሙሽሮች ማዝናናት ቀጠሉ:: ከዚያም ከበሮው 
እየተነረተ እያለ ሁለት ሚዜዎች ተነስተው መዝፈን እንደጀመሩ 
ወዲያውኑ ፉከራውና ሸለላው እየጋለ በመምጣቱ መልኬ 
ከተቀመጠበት ተነስቶ ግሩም የሆነ የጀግና ፉከራ አሰማ፡:: 
የሙሽራይቱ አባት በዚህ በመደስት ለመታያ ተብሎ ቀደም ብሉ 
የተሰጣቸውን ገንዘብ ለሙሽራው ሸቨለሙት:: ምንም እንኳን 
ወጣቶቹ ወደ ጦር ሜዳ ለመውጣት በአሁኑ ወቅት ዕድሉ 
ባያጋጥማቸውም ይህ ባህል ከቅድመ አያቶቻቸው ሲወርድ ሲዋረድ 
የመጣ የጀግንነት ተምሳሌነት ሆኖ ስለሚታይና እንደ ብቁ ሰው 
አድርጐ ስለሚያስቆጥር ፉከራውና ሽለላው በየሠርጉ ቤት 
ሲደጋገም ይታያል፡፡ 


ከሰዓት በኋላ ዘግየት ብሎ (ሚዜዎቹ በቅሎ የያዙ 
ቢሆንም) ከበቡሸሽን በጀርባቸው አዝለው አቀበቱን ወጥተው 
ቁልቁለቱን ወርደው ሸለቆውን በማቋረጥ ወደ መልኬ አባት ቤት 
ከተፍ አሉ፡:: አሁንም ቢሆን ከበቡሽን ዓይን (ቡዳ) እንዳይበላት 
ስለሚፈራ የተሸፈነችበት ሻሸ አልተነሳም ነበር:: እድምተኞቹ 
እንደደረሱ ወዲያውኑ ሚዜዎቹ ከመልኬ ጋር የቃል ኪዳን 
ወንድማማቾች መሆናቸውን በማረጋገጥ ቃል በመግባት በአንድ 
ዋነጫ የተቀዳውን ጠሳ ተካፍለው ጠጡ:: በመጨረሻም ሁሉም 


174 


ሚዜዎች ሙሽራይቱን «እኀቴ- ሙሽራውን ደግሞ «ጓዴ» ብለው 
ለመጥራትና በመካከላቸው እንኳን ጠብ ቢነሣ ለማስታረቅ 
በመስማማት የቃል ኪዳን ጽዋቸውን አነሱ:፡: 


ጐልማሳነትና የትዳር ሕይወት 

በጋብቻቸው ጊዜ አንዲት ልጃገረድ ለአካለ መጠን 
የደረሰች ከሆነ በመሠረቱ መኖር ያለባት ከሙሽራው ጋር በአባቱ 
ቤት ይሆናል:: በዚህ ሁኔታ የምትገኝ ልጃገረድ ድንግልናዋ 
በሠርጉ ሌሊት ሊገሠስ ይችል ይሆናል፡:: በዚህ ጉዳይ ሳይ ከበሳል 
ሚዜዎች አንዱ ሙሽራውን ያማክራል፥ አስፈላጊም ሆኖ ሲገኝ 
ሙሸራው ድንግል በመውሰድ በሚያደርገው ጥረት ተገቢውን 
እርዳታ ያደርጋል:: ሙሽራዋም ብትሆን የአካባቢውን ልጃገረዶች 
በዚህ - ሁኔታ  የአጋጠማቸውን ልምድ በመጠየቅ ለመረዳት 
ስለምትችል ለጉዳዩ ብዙም እንግዳ አትሆንም፡፡ ለአቅመ-ሄይዋን 
ያልደረሰች ልጃገረድ ከሆነች እስከምታድግ ድረስ ክብረ-ንጽህናዋ 
አይነካም:: ይህን ሁኔታ በመልኬና በከበቡሸሽ መካከል ከነበረው 
ግንኙነት ለመረዳት. እንችላለን::: ከበቡሸ ለአቅመ-ሄይዋን 
ያልደረሰች ስለነበረ የምትኖረው ከዘመዶቿ ጋር ነው፣ መልኬም 
ያው ከአናት አባቱ ቤት ይኖራል: ከበቡሸ ለሳምንትም ሆነ 
ለአንድ ወር ወደ አማቶቿ ቤት አየመጣችና እየሄደች ለአቅመ- 
ሄይዋን አስከምትደርስ ጊዜዋን እያራዘመች ትቆያለች፣ መልኬም 
ብቻውን የመተኛቱን ኑሮ ይያያዘዋል፡፡ 


ወጣቷ ውጮውሽራ አማቷን ወይዘሮ አዳነችን ከመልኬ 
ወንድሞች ሚስቶች ጋር በመሆን በቤት ሥራ ትረዳለች፤፣ 
ወደፊትም በቤቱ ውስጥ ትዳሯን ለመወጣት የሚያስችላትን የወጥ 
ቤትና የቤት አያየዝ ሥራ በዚህ መልክ ትማራለች:: ቀስ በቀስ 
አዲሲቱ ሙሽራ ከባለቤቷ የቤተሰብ አባላት ጋር የበለጠ 
እየተሳሰፈችና እየተቀራረበች ትመጣለች፡፡: ከቤተሰብ የመለየቱ 
ሰቀቀን አየቀነሰ ይመጣና በመጨረሻ ቋሚ መኖሪያዋን በባለቤቷ 
ቤት  ታደርጋለች፡- ሁሉም ነገር ድንገተኛ  አይሆንባትም፣ 
አካባቢውም አዲስ አይደለም፡:: በዚህ ዓይነት ከትዳር ጋር 
የመተዋወቁ ሁኔታ ለሙሽራውም ሆነ ለሙሽሪት እንዲሁም 
ለሁለቱም ቤተሰቦች ጭንቀትንና ሀሣብን ስለማያስከትል 
በቤተሰቦች ዘንድ ጥሩ ግንኙነት ይሠፍናል ማለት ነው:: 


175 


የትንሸ ሴት ልጅ የሙሽርነት ጊዜ የሚደመደመው 
ሙሽሸራይቱ እድሜዋ አስራ ሦስት ዓመት አካባቢ ሆና' ለአቅመ- 
ሄይዋን እንደደረሰች ድንግልናዋ ሲገሠስ ነው:: ይህም የሚሆነው 
ሙሽሮቹ ለብቻ ተነጥሎ በሚገኝ በአንድ የጫጉላ ጉጆ ውስጥ 
በአንድ ላይ ማደር ሲጀምሩ ነው:: ሙሽራይቱ ለአትሥ-ሄይዋን 
ያልደረሰች ከሆነ በቃል የሚደረገው የጋብቻ ስምምነት ላይ 
ከመቼ ጀምሮ ከሙሽራው ጋር መተኛት መጀመር አንዳለባት 
ይገለጻል፡፡ ብዙ ጊዜ የጦር አበባ ካዬች በኋላ መሆን እንዳለበት 
የጋራ ስምምነት እንደሚያስፈልግና ከዚያ በፊት በሚደረግ 
የግብረ-ሥጋ ግንኙነት በሙሽራይቱ ላይ የአካል ጉዳት ቢደርስ 
ተጠያቂነትና. የገንዘብ ቅጣት ለዘመዶቿ እንደሚወሰን 
ያስገነዝባል፡፡ የአካል ጉዳቱ ቀላል ከሆነ ግን ጉዳዩ በአብዛኛው ትላ 
ይባላል፡: የአካል ጉዳቱ ከባድ ከሆነ ግን የልጅቷ ዘመዶት ነገሩ 
ወደ ፍች የሚያዘነብል ሆኖ ከተገኘ ገንዘቡን ለመውሰድ 
እንዲያስችላቸው በእጃቸው ተይዞ እንዲቆይ ይደረጋል፡፡ 


አንዲት ሴት የመጀመሪያ እርግዝናዋ በአስራ አምስት 
ዕድሜዋ አካባቢ ሊከሰት ይችላል፡፡ ነፍስ-ጡር እናት የመውለጃዋ 
ጊዜ አስከሚቃረብ ድረስ ያው እንደ ድሮው መደበኛ ሥራዋን 
ስትቀጥል ቆይታ የመጨረሻው ወሯ ሲገባ ተላል ሥራዎችን ብቻ 
ስታከናውን ትቆያለች፡: በአብዛኛው ጊዜ ኑሮአቸውን በማጠናከር 
ረገድ እንዲረዳ የመጀመሪያው ልጅ ወንድ ቢሆን ይመረጣል፡: 
ልጁ መፃጉዕ ወይም አካለ ጐደሎ እንኳን ሆና ቢወለድ 
በቅማንቶች ዘንድ ሕይወቱ አንዲጠፋ አይደረግም፡: እንዲሁም 
ወውርጃ የታወቀ ቢሆንም ይቅርታ ሊደረግለት የማይችል ጥፋት 
ነው:: የጽንስ መከላኪያ መውሰድ ባይፈቀድም፤ አንዳንድ ሴቶች 
ብዙ ጊዜ ውጤት የሌለው ቅጠላ ቅጠል በጥብጠው መጠጣታቸው 
ግን አልቀረም፡፡ 


ለብዙ ዓመታት ተጋብተው ከቆዩ በኋላ ወጣት ባልና 
ሚሰቶች ከሙሽራው ወላጆች አጠገብ ቤት ሠርተው ለብቻቸው 
መኖር ይጀምራሉ፡: ደረጃው ከፍ ያለ መሆኑን ለማስገንዘብ 
በቅማንት ሕብረተሰብ የተለመደውን የአንግዳ ተቀባይነት ባሕርይ 
በቤታቸው ውስጥ ማንጸባረቅ ይጀምራሉ፡: አንደ ቅማንቶች 
እምነት ማንኛውም ቤት የእግዚአብሔር ቤት በመሆኑ የማይታወቅ 
አንግዳም ቢሆን ለማንኛውም ቅማንት ክፍት መሆን አለበት:: 
እንግዳ ሲመጣ ቤት እንዲገባ ይደረጋል፤ ምግብና መጠጥ ከተሰጠ 


176 


ው በኋሳ ባለቤቱ እግሮቹን ያጥብለታል:: የእግር ማጠቡ ጉዳይ 
በተግባር ላይ ሲታይ ግን ብዙ ሰዎች በዚህ ሁኔታ እግራቸውን 
እንዲረጥብ አይፈልጉም:፡: ለማኝ የሆኑ ሰዎቸ ደግሞ ጭብጥ ጥሬ 
ወይም ቁራሸ እንጀራ ከተሰጣቸው በኋላ ጉዞአቸውን እንዲቀጥሉ 
ይደረጋሉ:: የኢኮኖሚው ሁኔታ ብዙም  ስለማያጋድድ ብዙ 
ደግነትም እንደማያዋጣ ይገነዘባሉ፡:፡ የተጋበዘ እንግዳ ከሆነ ግን 
በገፍ ልዩ ምግብና መጠጥ ይቀርብለትና በአፍ በአፋ በማጉረስ 
ሆዱ ሞልቶ ሊፈንዳ እስከሚደርስ ያጠግቡታል፡፡ 


ክቡር የሆነው አዛውንትነት ማዕረግና «ካሣ» 


የቅማንት ወንድና ሴቶች አብዛኛውን የጉልምስና 
ዘመናችውን የሚያሳልፉት የአካባቢው መሬት የምትለግሣቸውን 
የምርት ውጤት በመጠቀም ኑሮአቸውን በመምራትና 
ልጆቻቸውን በማሳደግ ነው:: ሃምሣ ዓመት ከሞላቸው በኋላ ግን 
ወደ አዛውንትነት ደረጃ በመሸጋገር የሽማግሌ ሚና መጫወት 
ይጀምራሉ:: በቅማንቶች ዘንድ አዛውንቶች ሕግን በተመለከተ 
የሚሰጡት አስተያየት ከፍተኛ ግምት ያለው ሲሆን ወጣቶች 
ስለቤተሰብና ስለእርሻ ጉዳይ እነሱን ማማከር ግዴታ ነው:: 
አዛውንቶችን ማክበርና በጥንቃቄ መያዝ በእግዚአብሔርም ዘንድ 
ጽድቅን የሚያስገኝ መሆኑን ያምኑበታል።፡ 


ቀደም ብሎ ስለ ሕግ ሥነሥርዓት በተመለከትንበት ጊዜ 
አንድ ሰው ወደ አዛውንትነት ደረጃ ለመሸጋገር ‹የካሣ› 
ሥነሥርዓተ ቅዳሴ መካሄድ እንዳለበት ተገልዷል፡፡ የካሣ ሥርዓት 
በሁሉም ዘንድ ባይሆን በአብዛኛዎቹ አዛውንቶች  ከልደትና 
ከጋብቻ ሥነሥርዓት ባላነሰ ሁኔታ ይከበራል፡፡ ለዚህ ደረጃ ብቁ 
ለመሆን አንድ ሰው ሁለት ፀጉር ማብቀል አለበት፣፥ ሴቷ ደግሞ 
የወር አበባዋ መምጣት መቆም (ማረጥ) ይኖር(ሠል፡: በዚህ 
የሸምግልና ሁኔታ የሚገኙ ጦንድና ሴቶች ወደፊት ሃጢአት 
ይሠራሉ ተብለው አይጠርጥሩም፡: በ«ካሣ›» ሥርዓተ-ቅዳሴ ያለፈ 
ሰው ከወር አበባዋ ያልፀዳች ሴት ባለችበት ቦታ አይገኝም፤ ጋብቻ 
ማፍረስ አይችልም፥፣ እንዲሁም አረማዊ-ኦሪታዊ ያልሆነች ሴት 
የሠራችውን ምግብና መጠጥ መውሰድ ይከለከላል፡: በዚህ ሁኔታ 
የሚገኝ አንድ አዛውንት ለእግዚአብሔር የቀረበ ንፁህ ሰው ነው 
ተብሎ ይገመታል፡፡: 


177 





የተከበሩ አዛውንት ለመሆን አቶ ረዳ ከካሣጦ ሥነሥርዓት 
በፊት «የቁም ተዝካር። ማውጣት ስለነበረባቸው ሁለቱንም 
ሥነሥርዓቶች በአንድ ቀን ነበር ያካሄዱት፡:: ‹«የቁቱፖ ተዘዝዘካር›» 
አንድ ሰው ከመሞቱ በፊት የሚደረግ ሥነሥርዓት ሲሆን አንድ 
ሰው ታማኝና የተከበረ ሆኖ ወደ አምላክ እንዲተርብ የ"፲ረዳውና 
ወደ ገነት ለመግባት ጥርጊያውን የሚያስተካክልበት ሥ'ርነት ነው 
ተብሉ ይታመናል፡: የአቶ ረዳ ሥነሥርዓት በተካሄደበት ወቅት 
የአካባቢው ቁሶች ጸሎት አደረሱ፡ ቤተሰቦቻቸውና 
ጐረቤቶቻቸውም መርቀዋቸው በሥነሥርዓቱ የነበሩት ዙሉ በአቶ 
ረዳ ቤት በተዘጋጀው ድግስ መዝናናት ቀጠሉ:: አንድ ሰው ድሃ 
ከሆነ ግን ግብዣው ለቄሶች ብቻ ነው የሚደረገዞ፦:: (የቄሶች 
የቁም ተዝካር የሚወጣው ገና በልጅነታቸው ከእግዚአብ.፡.ር ጋር 
ያቀራርባቸዋል ተብሎ ታስቦ ቅስናን በሚቀበለብት ወትት ነው::) 


በቀጣዩ በተካሄደው የአቶ ረዳ የካሣ ሥነሥርዓት ቀሳውስቱ 
በአሳቸው ስም ጸሎትና ዝማሬ ካካሄዳ. በኋላ አቶ ረዳ 
በሕይወታቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ቅዱሱን ጠላ በሽክና አንዲ ጠ 
ጡ ተደርጐ የሥነሥርዓቱ ፍፃሜ ሆነ፡:: ከእንግዲህ አቶ ረዳ 
ከመሰል አዛውንቶች ጋር በተለያዩ ሥርዓተ-ቅዳሴዎች ሳላይ ሲገኙ 
ይህን የተባረከ ጠላ እንደተለመደው ይጠጣሉ ማለት ነው:: 


ለቅሶ፣ ለሟች የሚደረግ አሸኛኘት 


በቅማንቶች ዘንድ አንድ ሰው ከዚህ ዓለም በሞት ሲለይ 
ሁለት የሚታሰቡ ሥነሥርዓቶች አሉ:: የመጀመሪያው ማች 
ከኀብረተሰቡ ተነጥሎ ለዘለአለም ስለሚሄድ በለቅሶና በሙሾ 
የሚደረግለት አሸኛኘት ሲሆን፣፥ ሁለተኛው ደግሞ ሰውዬውን 
ለማስታወስ ነፍሱ ወደ ሌላው ዓለም ስትሄድ ለመሸኘት 
የሚደረገው የተዝካር ሥነሥርዓት ነው:: ለቅሶ የሚለቀሰው 
ሰውዬው አርፎ ግብዓተ-መሬት ሲፈፀም ሲሆን ሌላው ግን ማሚችን 
ለማስታወስ ተብሎ ከጥቂት ወራት በኋላ የሚደረገውና እንደ 
ሁለተኛው የቀብር ሥነሥርዓት የሚቆጠረው ተዝካር ተብሎ 
የሚታወቀው ነው:: ቅማንቶች ሞት የሚከሰተው በአደጋ ወይም 
በበሽታ ምክንያት እንጂ ሞት በእርጅና ምክንያት ይመጣል 
ብለው አያምኑም፡: በሽታም ቢሆን በአብዛኛው ልዕለ-ፍጡራዊ 
በሆኑ ክስተቶች ለምሳሌ እንደዛር፤ ሠይጣን ወይም ክፋ ዓይን 
(ቡዳ)5 በመሳሰሉት አማካይነት የሚመጣ መሆኑን ነው 


178 


የሚገነዘቡት:: አልፎ አልፎ ማንበብና መጻፍ የሚችል ሰው ከሞተ 
ከጽሑፉ ቃላት ጋር በተያያዘ መለኮታዋ ኃይል ተቀሰፈ ነው 
የሚባለው:: ይህ ዓይነት አሟሟት ሆን ተብሎ ወይም እራስን 
ለማጥፋት የታቀደ ሳይሆን ሰውዬው እራሱ ላይ እንዳመጣው 
መቅሰፍት ሆኖ ነው የሚቆጠረው: 


አንድ ራሱን የገደለ ሰው ሞትን  አለቀኑ አንዲመጣ 
በማድረጉ በቅዱስ ቦታዎች እንዲቀበር አይደረግም፤ የለቅሶና 
የተዝካር ሥነሥርዓቶችም አይካሄዱለትም:፡ እራስን በራስ መግደል 
ማለት ይህችን የተቀደሰች ሕይወት መጥላትና ከተሰጠው 
ማኀበራዊ ግዴታና ኃላፊነት መሸሽ ስለሆነ ቅማንቶች ከሁሉም 
የከፋ ፀረ-ማኀበረሰባዊ ዮርጊት መሆኑን ያምናሉ፡፡ ሁለቱ 
ሥነሥርዓቶች ሲቶች - በወር - አበባ ወቅት ከሞቱም 
አይካሄድላቸውም:: አንዲት ሴት በወር አበባዋ ጊዜ ከሞተች 
ቅዱስ ድግናዎችን ታረክሳለች ተብሎ ስለሚገመት ከተባረከው 
የመቃብር ቦታ ክልል ውጭ ነው አስከሬኗ እንዲያርፍ 
የሚደረገው:: 


አንድ ቀን ጥዋት አየሩ ንፁሕና ቀዝቃዛ በነበረበት የዘር 
ወቅት የገበሬው የአቶ ረዳና የቃልቻው የአዮ አባት የሆኑት አቶ 
አየነው በጠና ታመው በጣር ላይ ሆኑ:: ሕይወታቸው ልታልፍ 
በሚያጣጥሩበት ወቅት ከበቡሽ አንድ ቄስ እንድትጠራ ተልካ ቄሱ 
እንደመጡ ጸሎት ካደረሱላቸው በኋላ የመጨረሻውን የኑዛዜ ቃል 
ተቀበሏቸው፡:: በዚያው ዕለት ከምሽቱ ላይ በሐዘን የተዋጡት 
ቤተሰቦቻቸው ከበው ሲያስታምሟቸው ቆይተው የአቶ አየነው 
ነፍስ ለመጨረሻ ጊዜ አመለጠች:: ወዲያውኑ ለቀብሩ ዝግጅት 
የአቶ አየነው ሰውነት በሚገባ ታጥቦ በሕይወት እንዳሉ 
እንዲመስሉ ዓይናቸውና አፋቸው እንዲዘጋ ተደረገ:: ከዚያም 
አስከሬኑን በጀርባ በማጋደም እጅና እግሩን በአንድ ላይ አሠሩት:፡: 
አውራ ጣቶችን አገጣጥመው ካሠሩ በኋላ አስከሬኑን አዲስ በሆነ 
ነጭ ጨርቅ ሙሉ በሙሉ ገንዘውና ከፍነው በመጨረሻ በሰሌን ጠ 
ቀለሉት፡፡: ወምበሮች በዚህ ዓይነት የሚገነዙና የሚከፈኑ ቢሆንም 
የእነሱን ለየት የሚያደርገው ነገር ቢኖር አስከሬናቸው ከቅዱስ 
ድግናው ተቆርጦ በተጠረበና በተገጠመ ሳጥን ውስጥ ሆና መቀበሩ 
ብቻ  ነው:: በመሠረቱ አንድ ሰው ጥዋት ከሞተ የቀብሩ 
ሥነሥርዓት ሳያድር በእዚያኑ ዕለት የሚፈጸም ቢሆንም አቶ 


179 





አየነው ያረፉት ከሰዓት በኋላ በመሆኑ ቀብራቸው በማግሥቱ 
እንዲሆን ተወሰነ:: 


ሩቅ አካባቢ የሚኖሩ የአቶ አየነው ዘመድ አገሦፃድና 
ወዳጆቻቸው ሌሊቱን በመላላክና እንዲሁም ከጋራ ጋራ 
በሚያስተጋባ የጩኸት ጥሪ የአቶ አየነው መሞት እንዲታወቅና 
የቀብር ሥነሥርዓቱም በማግሥቱ መሆኑ እንዲሰማ በመደረጉ 
ከንጋት ጀምሮ ሐዘንተኞቹ ከየአቅጣጫው አቀበቱን በመውጣትና 
ቁልቁለቱን በመውረድ ሸንተረሮችን አቋርጠው ለክብረ በዓል 
የሚለብሷቸውን ነጫጭ ልብሶች አጥልቀው ወደ ሠፈሩ ይጐርፉ 
ጀመር::: ለቀስተኞች በአቶ ረዳ ቤት ዙሪያ በመሰባሰብ 
ሐዘናቸውን ሲገልፁ አካባቢው በጠቅሳላው በለቅሶ ድምዕ ተሞሳ:: 
የቅርብ የሥጋና የጋብቻ ዘመዶች ደግሞ ሐዘናቸው ከሁሉ በጣም 
የመረረ ስለነበር ከፊሉ ሙሉ በሙሉ ፀጉራቸውን ሲሳጩ ከፊሎቹ 
መሪር ሐዘናቸውን ለመግለጽ ፊታቸውን በእጅ ጥፍሮቻቸው 
ነጭተው መላለጡት:: 


ከዚያም የአቶ አየነው አስከሬን በቃሬዛ ላይ ሆኖ በብዙ 
መቶ በሚቆጠሩ ሐዘንተኞች ታጅቦ የቀብሩ ሥንሥርዓት 
ወደሚፈፀምበት ቅዱስ ድግና አመራ:: ሰልፈኛው ከመቃብሩ ቦታ 
ላይ እንደደረሰ የማቹን ቤተሰቦችና ወዳጆቻቸውን ሕዝቡ ከቦ 
አእለቅሶው ቀጠለ:: ቤተሰቦቻቸውና ወዳጆቻቸውም የትልቁ አባት 
የአቶ አየነው የነበሩትን ልብሶችና ቁሳቁሶች በመያዝ «አየነው 
ቤቱን ቤተሰቡን፣ እንዲሁም በዚህ የነበረውን ደስታ ሁሉ ጥሎ 
ስለሄደ አንግዲህ በአነዚህ እቃዎች መገልገሉ አከተመ» በማለት 
ከተሰበሰበው ሕዝብ ጋር ሆነው ዋይታቸውን ይለቁት ጀመር:: 


ቀጥሉም የአቶ አየነው አስከሬን በተባረከው ድግና ጥልቅ 
ባልሆነ መቃብር ላይ ተቀመጠ፡:: አስከሬኑ በቀኝ ጉኑ ተጋድሞ 
የእግር ጫማ ወደምሥራት እንዲያመለክት ነበር የተደረገው:: 
ይህን ሲያደርጉ ቅማንቶች ወደሚፀልዩበት ወደ ምሥራቅ አቅጣጫ 
የአስከሬኑ ፊት እንደተቀሙጠ አድርገው ነው የሚገምቱት:: 
የቀብሩን ተግባር ለማጠናቀቅ መጀመሪያ አፈሩ ተመለሰና ከላይ 
ድንጋይ እንዲቆለል ተደረገ:: አቶ አየነው የካሣ ሥነ-ሥርዓት 
ተደርጐላቸው ስለነበር ቀሳውስቱ ለመዝጊያው ሥርዓተ-ጸሎት 
ካደረጉ በኋላ መቃብሩን ባርከው ቅዱሱን የጠሳ ጠበል 


180 


አፈሰሱበት:: በካሣ ሥኅ-ሥርዓት ያላለፉ ቢሆን ኖሮ ግን የዚህ 
ዓይነቱ ሃይማኖታዊ የቀብር ሥርዓት አይደረግላቸውም ነበር፡፡ 

ከቀብሩ መልስ በኋላ ሰዎቹ ,አዘንተኞችን ለማጽናናትና 
ራሳቸውም ስለሞት ያላቸውን ፍራቻና ጥርጣሬ ለማለዘብ ለአጭር 
ጊዜ ቆይታ አድርገው ወደቢታቸው ሲሄዱ ከሩቅ ቦታ የመጡ 
ዘመድ አዝማዶች ግን እስከ ሦስት ቀን መቆየት ይችሉ ነበር፡: 
ከጐረቤት፣ በቅርብ ካሉ የቤተሰብ አባላትና ከማኀበርተኞች በቂ 
ምግብ ስለሚቀርብ ለሁሉም የሐዘን ተካፋይ ምግብ ማብላት 
አስቸጋሪ አይደለም:: 


ተዝካር፥ ሁለተኛው የቀብር ሥርዓት 


የአንድ ግለሰብ ሕልፈተ-ሕይወት የመጨረሻው ሥዓ- 
ሥርዓት የሚጠናቀቀው ሁለተኛው የቀብር ሥነ-ሥርዓት ነው 
ተብሉ የሚገመተው ከግብዓተ-መሬት ሥነሥርዓት በኋላ ጥቂት 
ወራት ቆይቶ በባለቢቱ ወይም በልጆቹ ተዝካሩ ሲወጣለት ነው:፡: 
ይህ ሥነ-ሥርዓት የሚደረገው ሟችን ለማስታወስና ከተቀበረ 
በኋላም ነፍሱ ወደገነት ገብታ በደስታ ለመኖር ያስችለዋል ተብሎ 
ስለሚታመን ነው:: ተዝካር ሥረ-መሠረቱ የጥንታዊ አገዎች 
ሲሆን በቅድመ ክርስቲያን ዘመን ተግባራዊ ያደርጉት እንደነበር 
ታውቋል፡: በጥንታዊ አገዎች ምናልባት ሁለተኛው የቀብር ሥነ- 
ሥርዓት ተብሉ የሚታወቅ ሲሆን ተዝካር የሚወጣው አደገኛ 
የሆነው የሟች ነፍስ ይህችን ምድራዊ አለም መለኮታዊ ወደ 
ሆነው ሌላው ዓለም እንዲሄድ ለመሸኘት ነው:: ጥንታዊ የሆነው 
ሥርዓተ-ቅዳሴ በቅማንቶች ተዝካር እስካሁን ያለ በመሆኑ ልዩ 
የሚያደርገው ቢሆንም፣ በኢትዮጵያ በሚገኙ ኦሪታዊ ፈሳሻዎችና 
በክርስቲያን አማራዎችም ተዝካር ማውጣት ከሃይማኖታዊ ሥነ- 
ሥርዓቶች አንዱ ነው:: 


በግምት ሁሉም የቅማንት ኀብረተሰብ የሁለተኛው የቀብር 
ሥነ-ሥርዓት ላይ ተካፋይ ይሆናል: በሥነሥርዓቱ ሳይ ቄሶች 
የሟች ነፍስ ወደ ገነት እንድትገባ ለእግዚአብሔር ጸሎት 
ያደርሳሉ:: ከዚያም በሥነ-ሥርዓቱ ላይ የተገኘው ሕዝብ የሟች 
ቤተሰቦች ያዘጋጁትን ድግስ ይበላል፥ ይጠጣል:፡: ኀብረተሰቡ 
የሟች ነፍስ ወደሌሳው ዓለም የሚሸጋገር መሆኑን በማመን 
«ነፍሱን ምዝግና ይማረው» ይሳሉ:: ቀሳውስቱና እንግዶቼ 


ቤተሰብን መርቀው በድጋሚ ግብዣው ይቀጥልና የሥ'?ነ- ሥርዓቱ 
ፋፃሜ ይሆናል:: 


ባለፉት በርካታ ዓመታት ከነበሩት ተዝካሮች [ሀሁለ- በጣም 
ልቆ የሚገኘው እ.ኤ.አ. የካቲት 1965 ዓ.ም. ተደርጐ የነበረው 
የአሁኑ ወምበር ሙሉነህ አባት የነበሩት የወምበር መሥርሻ ዘውዱ 
ተዝካር ነበር:: እ.ኤ.አ. በኅዳር ወር !964 ዓም የሞቱት ወምበር 
መርሻ ዘውዱ የጭልጋ ወምበር በ1941 ዓ.ም ሲሞቱ በወምበርነት 
ተተክተው ሲያገለግሉ መቆየታቸው ታውቋል፡: ሥ'ነ-ሥርዓቱ 
በሁለት ተከፍሉ በመጀመሪያ ለክርስቲያን ቅማንቶች ሁለተኛው 
ደግሞ ለአረማዊ-ኦሪታዊ ቅማንቶች - ነበር የተደረገው:: ያንን 
በቅማንት አገር ታይቶ የማይታወቀውን ታላቅ ተዝካር ከዚህ 
ቀጥሎ እንመለከተዋለን:፡: 


የመጀመሪያው ሥነ-ሥርዓት ክፍል ዕሑድ የሚጀምር 
ስለነበር በዓሉን ለማክበር በብዙ መቶ የሚቆጠሩ ክርስቲያን 
ቅማንቶች ጃልሸቭ በሚገኘው በጦምበሩ መኖሪያ ሠፈር ተሰበሰቡ:፡፡ 
የተሰበሰበው ሕዝብ ብዛት በአንድ ትልቅ የገበያ ቀን ከሚውለው 
ሕዝብ የሚያንስ አልነበረም፡: ስድስት በሬዎች ነበር ለድግሱ 
የታረዱት፡: በድግሱ ላይ የተሰበሰቡት ክርስቲያን ቅማንቶች 
በየጊዜው በአንድ ላይ «የመርሻን ነፍስ ምዝግና ይማር!» እያሉ 
ይጮሁ ነበር:: 


ለክርስቲያኖች ዕሑድ የተጀመረው ግብዣ ሰኞ ዕለት 
እንዳበቃ ረቡዕ ምሽት ሳላይ ደግሞ አረማዊ-ኦሪታዊ ቅማንቶች 
ብቻ የሚካፈሉበት ድግስ ተጆመረ፡:: ስምንት ያህል ቄሶችና 
ሰማንያ ሌሎች ሰዎች ነበር የተገኙት:: አንዳንዶቹ በዚሀ በዓል 
ለመገኘት ለአንድ ቀን በእግራቸው  ተጉዘዋል፡: ወምበሩ፣ 
ቀሳውስቱና በካሣ ሥነ-ሥርዓት ያለፉ አዛውንቶች በተለይ ለዚህ 
በዓል ተብሎ በጨፈቃ በተሠራው ጉጆ ውስጥ በአንድ ላይ 
ሲሰበሰቡ ሌሎቹ ተራ ሰዎች ውጭ ሆነው ይጠባበቁ ነበር፡: 
ከቀሳውስቱ ጸሎትና ቅዳሴ በኋላ ግብዣው ቀጠለ፡:: በጐጉጆው 
ውስጥ ላሉት ምግባቸው በተለይ የሚዘጋጀው ከደጃፍ ላይ ነበር፡: 
ከጐጆው መሐል ላይ የተባረከው ጠላ የተሞላባቸው ሽክናዎች 
ተራ ሰዎች አንዳያዩዋቸው በትንሽ መጋረጃ ቢጤ ተከልለለው 
ተደርድረዋል፡፡ የተባረከውን ጠላ በተለይ በጠባቂነት የተመደበው 
ሰው በጐጆው ለታደሙት እንግዶች ያድል ነበር:: 


182 





በማግሥቱ ከጠዋቱ ሁለት ሰዓት ጀምሮ ሁለተኛው የሥነ- 
ሥርዓቱ ክፍል ተጠለ:: ከአራት ማኅበረሰቦች (ደብር) የተውጣጡ 
ስምንት ቄቴሶቸ በወምበሩ እየተመሩ ሥርዓተ- 





በጭልጋው ወምበር አባት ተዝካር ሕዝቡ በግብዣ ላይ እንዳለ፡፡: 


183 


ጸሎትና መዝሙር አሰሙ:: በጸሎቱ ሳይ ስለቅማንት “ኀብረተሰቦትች 
ደኅንነት፤ ስለሟች ነፍስ የምዝግናን፤ የክብርዋንና የጽሳተ-ሙሴን 
ስም በማንሣት ጸሉት ያደርጉ ነበር:: ጸሎሉቱ እንዳበው ፊታቸውን 
ወደ ምሥራት በማዞርና እጃቸውን በማንሳት ወደታት ዝተ ብለው 
በመውረድ መሬቱን ሳሙ:: ከዚያም በዚያው አጠገብ በሚገኘ 
አንድ የመስዋዕት ማቅረቢያ ቦታ ለከፍተኛው ቴስ አንድ 
የሚያገሣ በሬና ሦስት በጉች  ተርበውለት አነስተኛ ቄሶች 
የአንስሶችን እግሮች ጠፍረው እየያዙለት አረዳቸው፡፡ ድሣግሱ ቀኑን 
ሙሉ ውሉ እስከ ማግስቱ አኩለ ተቀን በቆየበት ጊዜ 7(') ጋሉን 
ጠላና 20 ጋሎን ጠጅ ተጠጣ፥ በብዙ መትዎች የሚቆጠሩ 
እንጀራዎች በሥጋ ወጥ ተበልተው አለቁ፡: 


ምሸት ላይ አነስተኛ የወረባ ሥነ-ሥርዓት ነበር:: ወረባው 
(አንድ ቄስ አየተመራ ቄሶቹ ልዩ የሆነውን ዝማሬያቸውን ያሰሙ 
ነበር፡።- ሁለት ቄሶች በሦስት ሜትር ተራርቀው በቀስታ 
እንቅስቃሴ ዙሪያውን በመሽከርከር መዘመር ተጠሉ:: ቄሶቹ 
አየደጋገሙ የአንዲን የተከበረች አሮጊት ስም በዜማ ሲያነሥ 
ሴትዮዋ ተነስታ በዘፈኑ ተቀላቀለቻቸው፡:: ከዚያም ሌሉች አሮጊት 
ሴቶች ተራ በተራ አየዘፈኑ ሲጨርሱ ፊታቸውን በመጋረጃ 
ወደተጋረደው የተባረከ ጠበል አዙረው እጅ በመንሳት ይቀመጡ 
ነበር፡:: ሥነ-ሥርዓቱ ሲያልቅ የተባረከው ጠጅ ታደለ፡:: ሌላው 
ሕዝብና ቀሳውስቱ ሌሊቱን በሙሉ እያወጉ ሲበሉና ሲጠጡ 
አድረው ተጨማሪ ሌላ ሥነ-ሥርዓት ባይኖርም በማግሥቱ 
የመዝናናቱ ጉዳይ ቀጠለ:: በመጨረሻም የመሰነባበቻ ምልክት 
መስጫ የሆነው በጋኖች ውስጥ የነበረው አተላ ሲደፋ ሕዝቡ 
ጃልሻቭን በመልቀቅ ከሰዓት በኋላና በምሸት ወደየቀየው ተመለሰ፡: 


ቄሶች የግለሰቦችን ሁለተኛውን የሙት ዓመት ለማስታወስ 
በተጨማሪ «ዓመታት» ተብሉ የሚታወቀውን የቅዳሴ 
ሥነሥርዓትም ያካሂዳሉ፡: ይህ ሁኔታ በየዓመቱ የሟች አስከሬን 
ባረፈበት ድግና ለብዙ አሥርተ ዓመታት የሚቀጥል ይሆናል፡: 
የእግዚአብሔርን ትዕዛዛትና የቅማንትን ሥነምግባር ሕግጋት ጠ 
ብቀው ሕይወታቸውን ያለፋትን ትውልዶች ለማስታወስ የሚደረግ 
ሥነ-ሥርዓት መሆኑን እንገነዘባለን፡፡ 


184 


ምዕራፍ አሥር 


ባህላዋ ለውጥና ቅማንት 


የመጨረሻ በሆነው በዚህ ርዕስ የቅማንት ሃይማኖትና 
ከዚሁ ጋር የተሳሰረውና ተነጥሎ ሊታይ የማይችለው የባህል 
ድንበር መቆጣጠሪያ ስልታቸው በአማራው ባህል ውሕደት 
(አምሃራይዜሽን) ሂደት የተጫወቱትን ሚና እንዳስሰሳለን፡፡ የቅማንት 
ኀብረተሰብ የድንበር መቆጣጠሪያ ስልት የአካባቢው ማኀኅበራዊ- 
ባህላዊ ነፀብራቅና ውርስ ባሕርይ ነው ሊባል ይችላል፡፡ በመሆኑም 
ምንም እንኳን ቅማንቶች የበላይነት በነበረው በአማራው ሕዝብ 
ተከበው የኖሩ ቢሆንም፣ ቴ ክናለሉጂ,ና መለኮታዊ እምነቶች 
ለሕይወት አስፈላጊ የሆኑትን ነገሮች ከማጣትና ተለዋዋጭና 
አስተማማኘ ካልሆነው መልክአ-ምድራዊ ተፅዕኖዎች ከሚመነጩ 
ሥጋቶች ጠብቀዋቸው አንዳቆዩአቸው ሁሉ ይህ ባህሳዊ ውርስም 
ሁሉን ዓይነት ችግሮች ተቋቁሞ ባህላቸው ሳይበረዝ ማንነታቸው 
ተጠበቆ እንዲቆይ ረድቷቸው ነበር፡፡ ሆኖም በመጨረሻ የአማራን 
ባህል መቀበል ግዴታ አየሆነ በመምጣቱ የቅማንት ማኅበረሰብና 
ባህሉ እየቀረ መጥቷል፡፡: 


ለውጥን ሲከላከል የነበረው የባሕል ድንበር አጥር እያላቸው 
ለምን የቅማንትነት መለያቸውና የኑሮ ዘይቤአቸው በከፍተኛ 
ፍጥነት አየተለወጠ እንደመጣ እንመረምራለን፡: እዚህ ላይ 
በተጨማሪ መነሣት የሚገባው ነገር ቢኖር የቅማንት ባህላዊ ለውጥ 
ለምን የምዕራባዊያንን (የፈረንጆችን) ፈለግ እንዳልተከተለና 
በመጨረሻም የአማራው ባህል በቅማንቱ ሳይ ብቻ ሳይሆን በአጠ 
ቃላይ በሌሎች የኢትዮጵያ ሕዝቦችም ላይ የአስከተለውን ተፅዕኖ 
እናያለን፡: 


የቅማንት የአማራን ባህል በመቀበል በባህል ለውጥ ወደ 
አማራነት የመለወጡ (አምሃራይዜሽን) ሂደት በሦስት ደረጃዎች 
ተከፍሉ ሊታይ ይችላል: የመጀመሪያው፣ ከፍተኛውና 
የመጨረሻው በማለት ተለይተዋል፡: የአማራን ባህል የመቀበል 
ሂደት በዝርዝር ከመታየቱ በፊት ስለሂደቱ አጭር የሆነ አጠቃላይ 
መግለጫ መስጠት አስፈሳጊ ይሆናል፡:፡: የመጀመሪያው የአማራ 
ባህል በሌሎች ሕዝቦች ላይ ለዘብ ባለ መልኩ ተቀባይነት ማግኘት 


185 





የጀመረው አማራው የኢትዮጵያን የመንግሥት ሥል“ን አ.ኤ.አ 
ከ1270 ዓ.ም. ጀምሮ ሲረከብ ነበር:: ከዚያን ጊዜ ጀምሮ 
ቅማንቶች ከአማራው ጋር ቀጥታ ግንኙነት የነበራቸው ቢሆንም 
የራሳቸው የሆነውን ማኀበራዊ መታወቂያቸውን ይዘው 
በመጓዛቸው የአማራን ባህል የመቀበሉ ሁኔታ ዘገምተኛ ነበር፡: 


የአማራን ባህል የመቀበሉ ሂደት በዝቅተኛና በአዝጋሚ 
ደረጃ ላይ የነበረ ቢሆንም፤ አፄ ዮሐንስ አራተኛ የተለያዩ 
ብሔረሰቦችን በአንድ ላይ አሰባስቦ አንድ ጠንካራ የ[ኢትዮጵያ 
መንግሥት ለማቋቋምና ከውጭ የሚመጣን ጠሳት በጦር ሃይል 
ለመመከት እንዲረዳቸው አስበው በማስገደድ ክርስቲያን እንዲሆኑ 
የማድረጉን ኘሮግራም ሲያወጡ አዝጋሚነቱ ቀርቶ ሂደቱ ተፋጠ 
ነ፡፡ ስለሆነም ቅማንት የክርስትናን ሃይማኖትን ተቀብሉ አማራ 
የማድረጉ ሂደት ከፍተኛው እመርታ ላይ ደረሰ፡: ንጉሠ ነገሥቱ 
ለዘመናት የቆየውን አረማዊ-ኦሪታዊ ሃይማኖት ተጠብቆ እንዲቆይ 
ያደረገውን የማኅበራዊ ድንበር አጥር በማያዳግም ሁኔታ 
እንዳልነበረ በማድረጋቸው በቅማንት ላይ የደረሰው ባህሳዊ ለውጥ 
በኢትዮጵያ ካሉት ብሄረሰቦች ላይ ከተደረገው ተፅዕኖ ሁሉ የከበደ 
ነበር:: 


ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላም በግዴታ አማራ 
የማድረጉ ሁኔታ አንደገና አገርሽቶ በቅማንት ማኀበራዊና ባህላዋ 
ሥርዓት ላይ የተፅዕኖ እርምጃ በመውሰዱ የአማራን ባህል 
እንዲቀበሉና በባሕል ለውጥ አማራ አንዲሆኑ የመጨረሻው 
የእንቅስቃሴ ክፍል ነው እንላለን፡፡ 


የመጀመሪያው ወደአማራነት የመለወጥ 
ሂደትና ሕብረ-ብሔራዊ መቻቻል 


በአማራው ሕዝብ የተከበቡት የቅማንትና የሌሎች አገው 
አካባቢዎች ከአማራው ባሕል ጋር መተዋወቅ የጀመሩት ገና 
«የመጀመሪያው አማራ» (ኘሮቶ-አምሃራ) እ.ኤ.አ. በ1000 ዓ.ም. 
አካባቢ የተከዜን ወንዘ ተሻግሮ በስተደቡብ ካለው የአገው ሕዝቦች 
ጋር ግንኙነት ሲፈጥር ነበር:: ቀደም ብሎ በምዕራፍ ሁለት 
እንደተገነዘብነው የአማራው ሕዝብ ባህል እየተጠናከረና የአገው 
ሕዝብ ብዛት እየቀነሰ በመምጣቱ ሁጊታው አስቀድሞ እንደነበረው 
የባህል መቀላቀል (መዳቀል) መሆኑ ቀርቶ ቀስ በቀስ የአማራው 


186 


ባህል የሌሉትን ባህል እየዋጠ ጠቅላላ የባህል ውሕደት እየሆነ 
መጣ፡: «አማራ የመሆን ሂደት» (አምሃራይዜሽን) እያልን የምንጠ 
ራው የባሕል ውሕደት በሌሎች በርካታ አገዎች ዘንድ በ15ኛው 
ክፍለ ዘመን መገባደጃ ላይ ነበር የተጠናቀቀው: 


በተወሰኑ አንዳንድ አካባቢዎች በባህል ለውጥ አማራ 
የማድረጉ እንቅስቃሴ ዘገምተኛ ስለነበር አንዳንድ የአገው ጐሣዎች 
አማራ በሆነው ሕዝብ ተከበው ልዩ የሆነውን ባህላቸውን 
በአካባቢያቸው ጠብቀው ለመኖር ችለዋል፡: በዚህ ሁኑታ አገዎችና 
ጐረቤቶቻቸው የሆነው አማራው በአካባቢያቸው የተረጋጋና 
መቻቻል የሰፈነበት ሕብረ-ማኀበረሰብ ፈጥረው መኖር ቀጠሉ፡: 
የባህል ውሕደቱ ሂደት ፍጥነት አንዱ ከሌላው የተለየበት ልዩ 
ልዩ ምክንያቶች ነበሩ:: የስሜንና የላስታን ሁኔታ የተመለከትን 
እንደሆነ አካባቢዎቹ ተራራማና ጉራንጉር ስለሚበዛባቸው የአማራን 
ባህል በማሰራጨቱ ረገድ ከፍተኛ ተፅዕኖ ነበረው፡: በቋራ አካባቢ 
የሚገኙት አገዎች ደግሞ ከአማራው የሥልጣን ማዕከል እርቀው 
ይኖሩ ስለነበር ባህላቸውን እንደያዙ ለሪዥም ጊዜ ለመቆየት 
ችለዋል፡: በሌላ በኩል ለምሳሌ በስሜን፤ በላስታ፣ በአገው ምድር 
የሚገኙ አገዎች በመልክአ-ምድሩ በመጠቀም አብዛኛውን ጊዜ 
በጦር ሃይል በመቋቋም ለዘመናት ባህሳቸው በአማራው ባህል 
የመለወጡን ሂዳት ገትተውት ቆይተዋል፡፡ 


የአገው ሕዝብ በሰፊው በውሕደት አማራ የመሆኑን ሂደት 
ከመያያዙ በፊት የቅማንቶች አረማዊ-ኦሪታዊ የሆነው 
ሃይማኖታቸው በአነሰ መልኩ አረማዊ በበለጠ መልኩ ደግሞ 
ኦሪታዊ ከሆኑት በጠሳትነት ከሚተያዩት ሌሎች አገዎች ልዩ 
ያደርጋቸው ስለነበር ቅማንቶት የራሳቸው የሆነውን የመቆጣጠሪያ 
ስልት በመቀየሰ ይበልጥ ኦሪታዊ በሆነው ባህል ሳይዋጡ 
ቆይተዋል፡፡: ይህ ባይሆን ኖሮ ተመሳሳይ ሕዝብ እንደመሆናቸው፣ 
አካባቢያቸውም ኩታ-ገጠም እንደመሆኑና ሌሎች  አገዎችም 
በሕዝብ ብዛት ስለሚበልጡ የባህሉ ውሕደት ቀላል በሆነ ነበር፡: 
ከዚህም በስተቀር በተመሳሳይ ሁኔታ የባህል መዳቀል (መቀላቀል) 
መቆጣጠሪያ ስልታቸው እያደገና እየዳበረ በመምጣቱ ዙሪያውን 
ከቦአቸው የነበረውን የአማራውን የባሕል ተፅዕኖ ፈጣን አንቅስቅሴ 
ለመግታት  አስችሏቸዋል:፡: በመሆኑም የአማራውና የቅማንቱ 
ባህሎች በመቻቻል የተረጋጋ ኀኅብረ-ማኀበረሰብ መቻቻል ሠፍኖ 


187 





እንዲቆይ በመርዳቱ ቅማንቶች ባህላዊ ሕልውናቸውን ከሌሉት 
የአገው ጉሣዎች በተለየ መልክ ጠብተው ለመኖር በትተዋል፡፡ 


ምንም እንኳን አገዎች በየጊዜው ከፍተሻ ተቃውሞ 
ቢያሳዩም እንዲሁም ወደኋላ የሚጉትቱ የተለያየ ምክንያቶች 
ቢያጋጥሙም ፈረንጆች (አውሮጳውያን) ወደ ኢትዮጵያ 
ከመምጣታቸው እ.አ.አ. ከ1500 ዓ.ም. በፊት በነበሩት ምዕተ 
ዓመታት በባህል ለውጥ ወደ አማራነት የመለወዛሣቸው ሂደት 
በጣም በሰፊው ተጥሎ ነበር፡: የቅማንት ሕዝብ በአማራው 
የፖለቲካ አገዛዝ ሥር መቼ እንደወደተ በትክክል ባይታወቅም 
ምናልባት በቅማንቶች መሬት (አገር) ሳይ የተቆረቆረትውና 
እራሳቸውም በማንኛውም ረገድ ይደሣግፏት የነበረችው የአማራው 
መንግሥት ቋሚ መናገሻ ከተማ የነበረችው ጉንደር በ16()/0ዎቹ 
ዓ.ም. ስትመሠረት በመጀመሪያዎቹ ዓመታት ሳይሆን አይተርም:፡: 
ቅማንቶች ነበሩ በሰው ኃይል፣ በእርሻ ውጤቶችና በማገዶ ረገድ 
የጐንደር ከተማን ቀጥ አድርገው ይዘዋት የነበረው:: በተለይ 
ማገዶ አትራቢ በጉንደር ከተማ አካባቢ ባይኖር ኖሮ ሌሉች 
የኢትዮጵያ ከተሞች እየተመሠረቱ አንደጠፉት ሁሉ የጉንደርም 
ፅጣ ፋንታ ይኸው ነበር የሚሆነው:፡: 


እንደ አብዛኛዎቹ የአገው ጉሣዎች ቅማንቶች ብዙም 
አማራውን በኃይል ለመቋቋም ባለመሞከራቸው በሠላም አንዲና'ሩ 
ተትተወ ነበር፡: የቅማንቶችን አፈታሪኮችና የአማራውን መዋዕለ 
ዜናዎች ስንመረምር በሁለቱ ሕዝቦች መካከል ምንም ዓይነት 
ግጭት እንዳልነበረ፥ ነገር ግን በአማራውና በሌሎች አገዎች 
መካከል ጦርነቶች እንደተካሄዱ ይገልጻለ፡:: ቅማንቶች በሠላም 
መኖርን መርጠው ግብር ብቻ እየገበሩ አርፈው በመቀመጣቸው 
አማራው የአገዛዙን ሥርዓት በመዘርጋት የቅማንቱን ፖለቲካዊና 
ሃይማኖታዊ ሥርዓት መደምሰስ አስፈላጊ ሆኖ' አላገኘውም፡: 


ቅማንቶች በአማራው ሥር በሠላም መኖርን የመረጡበትን 
ምክንያት ስንመረምረው በአካባቢያቸው የቅማንት ጠላት 
ናቸው ብለው የፈረጁአቸው በአብዛኛው ኦሪታዊ የሆኑ አገዎች 
እንዳይተናኮሉአቸው አማራውን አጋር ለማድረግ ታስቦ እንደሆነ 
ከአፈ-ታሪካቸው እንገነዘባለን:: ከዚህም በስተቀር ቅማንቶች እንደ 
ሌሉች አገዎች አክራሪ ኦሪታውያን ባለመሆናቸውና ሠላማዊ 
ሆነው በመገኘታቸው በአማራው ከመደምሰስ ተርፈዋል፡፡: በአጭሩ 


188 


ወታደራዊ ኃይል፣ ማኀበራዊ አደረጃጀትና ቴክኖሎጂ እንደ ፈላሻ 
የመሳሰሉትን የአገው ቅርንጫፎችን ሕልውና - አስከብሮ 
ሊያቆያቸው ባለመቻሉ በአማራው ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ 
በጦርነት ተደምስሰው በአሁኑ ጊዜ በሰሜን ማዕከላዊ ኢትዮጵያ 
ተበታትነው እንዲኖሩ ሲገደዱ ቅማንቶች ሠላምን የመምረጡ 
ሁኑታ ካላቸው ከፍተሻ ሃይማኖታዊ ሥነምግባር ጋር ተዳምሮ 
የጐሣው ሕልውና በሚገባ ተጠብቆ እነዲቆይ ረድቷል፡፡: 


በማኀበራዊና በፓለቲካ አደረጃጀት ረገድ በአማራው 
ባላባታዊ አገዛዝ ሥርዓት ሥር ሆነው ከፊል የራስ-ገዝነት መብት 
የነበራቸው ከመሆኑም በላይ በባህላዊ ሥነሥርዓት በኩል ሙሉ 
በሙሉ ነፃ በመሆናቸው አስፈላጊ ያልሆነ የተለየ ባህል 
ወደራሳቸው ማኀበራዊና ባህላዊ ሥርዓት ሠርጐ እንዳይገባ 
ለመከላከል አስችሏቸው ነበር፡:: እዚህ ላይ መገንዘብ የሚያስፈልገን 
የቅማንቱ ኀብረተሰብ ከአማራው ጋር በበጐ ፈቃደኛነት 
የፖለቲካና የኤኮኖሚ ግንኙነት ባይመሠረት ኖሮ ቀደም ብሉሎ 
የአማራን ባህል በግድ የመቀበሉ ሁኔታ የማይቀር እንደነበር ነው፡: 


በፍላጐት ተቀባይነት ካገኙት የአማራ ባህል መካከል 
ቴክኖሎጂ ነክ ነበሩ፡፡ እንደሚታወቀው ሁሉ ቢያዝነው ሁለተኛው 
ሺ ዘመን ቀደም ብሎ በነበሩት ክፍለ ዘመናት ጥንታዊ የሆነውን 
የራሳቸው የነበረውን የጓሮ አታክልት እርሻ አስተራረስ ዘዴ 
በመተው የአማራውን የተሻለ የአርሻ ዘዴ መውረሳቸው 
ይታወቃል፡:፡: የሕብረ- ማኀበረሰቦች ተረጋግቶ መኖር ውሕደትን 
ለጊዜው የሚገታ እንጂ ጨርሶ በርን መዝጋት ስላልሆነ የቅማንት 
የባህል ድንበር የመቆጣጠሪያ ስልቶችን እያለፉ ቴክኖሎጂ-ነክ 
ያልሆኑ አንዳንድ የአማራ ባህሎችም በቅማንቶች ዘንድ ተቀባይነት 
ሳያገኙ አልቀሩም፡፡ ይህም በመሆኑ አንዳንድ በክርስትና ሃይማኖት 
ውስጥ ያሉ መሠረታዊ ዕምነቶችን ወይም ባህሎችን ወደራሳቸው 
ወስደው ሲጠቀሙባቸው ቆይተዋል፡: ለምሳሌ በ19ኛው ክፍለ 
ዘመን አጋማሽ ላይ የቅማንት የግል መጠሪያ ስሞችን በመተው 
የአማራ መጠሪያ ስሞችን መጠቀም ጀምረዋል፡: 


ለረዥም ጊዜ በቆየው የመጀመሪያው የአማራ ባህል 
የመቀበሉ ሂደት በፈጣን የባህል ውሕደት እንዲተካ ለማድረግ 
ያስችል የነበረው ብቸኛ አማራጭ የቅማንቱን ሃይማኖትና አብረው 
የተሳሰሩትን የባህል ድንበር መቆጣጠሪያ ስልቶችን በማስወገድ 


189 


ይሆን  ነበር:: እንዲሁም በአማራውና  በቅትማንቱ የአካባቢ 
ማኀበራዊና ባህላዊ የመቻቻል ግንኙነት ምክንያት በማዝገም 
ይካሄድ የነበረው ውሕደትም በዚሁ መልክ ለብዙ ዘመናት 
ሊቀጥል በቻለ ነበር:: ሆኖም አዲስ የሆኑ ለውጥ "ሃስከተል 
የሚችሉ የውጭ ሁኒታዎች በመካከሉ ስለተከሰቱ ሊሆን 
አልቻለም:: 


ከፍተኛው የባህል ለውጥ ሂደትና የማኀበራዊ 
ድንበር የመቆጣጠሪያ ስልቶች መፈረካከስ 


የመጀመሪያው የቅማንት የአማራን ባህል ተቀብሉ 
በውሕደት አማራ የማድረጉ እንቅስቃሴ ከቅማንቶች መካከል 
ቅርብና ታማኝ የሆኑ ባለሟል በነበሯቸው በአፄ ቴዎድሮስ 72ኛ 
ዘመነ መንግሥት (እ.ኤ.አ. ከ1855 እስከ 1|868) ቀጥሎ ነበር:: 
አሁንም ቢሆን ቅማንቶች አፄ ቴዎድሮስን ብዙ ጊዜ 
እንደረዷቸውና በአፀፋውም አፄው ብዙ ደግና በጐ ነገሮችን 
እንዳደረጉላቸው የሚናገሩት በርካታ ታሪኮች አሏቸው፡: ከአሳቸው 
ተቀጥሎ ግን የክርስቲያን አክራሪ መሪ የነበሩት አፄ ዮሐንስ 
አራተኛ የቅማንትን ሃይማኖታዊ ሥርዓት በከፊል በማፈራረስ 
ቅማንቱ ሙሉ በሙሉ የአማራን ባህል እንዲቀበል የማኀበራዊና 
የባህላዊ በሩን ከፈቱት:፡: 


በአፄ ዮሐንስ አራተኛ ዘመነ መንግሥት የኢትዮጵያ ነፃነት 
በግብፆች፣ በሱዳን ማኅዲስቶችና (ድርቡሾች) በአውሮጳ ቅኝ 
ገዥዎች በተለይም በጣሊያን ወረራ ምክንያት አደጋ ላይ ሊወድቅ 
ተቃርቦ ነበር፡፡: ከበባ ሲያደርጉ የነበሩት ኃይሎች ሕዝቡን 
በመከፋፈል የእስልምና ሃይማኖት ያላቸውን ኢትዮጵያውያን 
ድጋፍ ለማግኘት የሚያደርጉትን ጥረት ለማክሸፍ አፄ ዮሐንስ 
በተለያዩ ሃይማኖት የተከፋፈሉትን ኢትዮጵያውያን አንድ አድርጉ 
ለመግዛት ተነሣጮ:: ሠራዊታቸውን ዘመናዊ የጦር መሣሪያ 
በማስታጠቅ እስሳሞች፣  አረማዊ-ኦሪታዊ  ቅማንቶች፣ ኦሪታዊ 
ፈላሻዎችንና የሙስሊም-አረማዊ ወይጦዎችን በአዋጅና በኃይል 
የክርስትናን ሃይማኖት እንዲከተሉ ማስገደዱን ተያያዙት፡፡ 


አስገድዶ የማጥመቁ ተግባር በቅማንቶች ላይ ውጤታማ 


በመሆኑ የአማራውን ባህል የመቀበሉ ሂደት ከፍተኛ ደረጃ ላይ 
ደርሶ ነበር:: እስላሞችና ፈላሻዎች በዚያን ጊዜ በጣም ብዛት 


190 


የነበራቸውና በተለያዩ አካባቢዎች ይኖሩ ስለነበር ተፅዕኖው ይህን 
ያህል ከባድ አልነበረም:: ቅማንቶች ግን ቁጥራቸው አነስተኛና 
በአንድ አካባቢ ተሰብስበው ይና'ሩ ስለነበር፤ የአማራው ማዕከል 
ከሆነትውም የጐንደር ከተማ አጠገበ በመሆናቸውና የመሬት 
ባለመብትም ስለነበሩ በአማራ በኩል በቀላሉ ጥቃት 
ሊሰነዘርባጥፕወው እንደሚችል ለመገመት  አያዳግትም፡: የፈሩት 
አልተራም:፡: አንዳንዶቹ  ቅማንቾች በመሣሪያ በመገደዳቸው 
ከፊሎቹ ደግሞ መሬታቸውን ሊነጠቁ በመሆኑ በክርስትያንነት 
ተጠምቆ የአማራን ባህል ከመቀበል በስተቀር ሌሳ አማራጭ 
አልነበራቸውም:: አፄ. ዮሐንስም የክርስትና ሃይማኖትን 
የተቀበሉትን ከግብር ነፃ በማድረግ የበረታቷቸው ነበር፡፡: በሌሳ 
በኩል ደግሞ የሃይማኖት ለውጡን ለማመቻቸት በከርከር 
የሚገኘውን የቅማንቶች ሃይማኖታዊ መሪ ማዕከል በማስነሣትና 
ድሮ  ወምበሩ የነበረውን ግብር የመሰብሰብ ሥልጣን በመግፈፍ 
ግብር ስብሰባው በባላባታዊው እገዛዝ የመሬት ሥሪት እንዲወድቅ 
አደረጉት፡: ይህ በመሬት ሳቢያ እያስፈራሩ ክርስትናን የማስፋፋቱ 
ጉዳይ በቅማንቶች ላይ ተግባራዊ ቢሆንም ሥረ-መሠረት 
በሌላቸው ፈላሻዎች፣ አዳኝ ወይጦዎችና እስላሞች ሁሉም መሬት 
አልባ ስለነበሩ በሚገባ ተግባራዊ አልሆነም፡፡ 


. -ዱ+ሉ #”.ሬ” 


በማቃጠላቸውና  በማፈራረሳቸው ቅማንትን ወደ ክርስትና 
ሃይማኖት የመለወጡ ሂደት እየቀዘቀዘ መጣ፡: በዚየን ጊዜ ብዙ 
ቅማንቶች ወደነበሩበት እምነት ቢመለሱም በርካታ በከርከር 
የሚገኙ ቅማንቶች መሬታቸው በጉልበት ተይዞ የጭሰኛ ግብር 
እንዳይጣልባቸው ክርስቲያን ሆነው መቆየትን መረጡ፡፡ 


ወደክርስቲያንነት በመለወጣቸው ምክንያት የቀድሞው 
ሥርዓት በመፈራረሱ በምሥራቅ ይገኙ የነበሩ ቅማንቶች ለከርከር 
ወምበር ይገብሩ የነበረው ግብር ተቋረጠ፡: በጭልጋ የነበሩ 
ቅማንቶች ግን የክርስትና ሃይማኖትን እንዲቀበሉ ብዙም የኃይል 
አስገዳጅ ሁኔታ ስላላጋጠማቸው እ.ኤ.አ. እስከ 1930 ዓ.ም. ድረስ 
ለወምበሩ ሲገብሩ ቆይተዋል፡፡ 


የተጠመቁ ቅማንቶች ወደ ገነት እንዳይገቡ ወምበሩ ለምን 
አላወገዘም ተብሎ መጠየቁ አይቀርም፡፡ ሁለት ምክንያቶች ነበሩ፡: 


191 








አንደኛው ምክንያት ጥንታዊ ወምበሮች እንደጠቆሙት የተጠመቱ 
ሰዎች ከባድ መቅስፍት እንደሚደርስባቸው  በአፈ-ታሪካቸው 
አስቀድሞ የተነገረ በመሆኑ ሲሆን በሁኔታው የተደናገጡ ገጠ- 
ሬዎችም ይህን ሁኔታ ለአማራው የክርስቲያን ሹም ሲገልፁ ደግሞ 
ሹሙ በአረማዊ-ኦሪታዊ ሃይማኖት ተከታዮችና ይህን እርግማን 
በተናገሩት ላይ እርግጠኛ የሆነ መቅሰፍት እንደሚደርስ በመስበኩ 
ግራ በመጋባታቸው ሲሆን፣ ሁለተኛው ምክንያት ደግሞ የእነሱ 
ምዝግና እና የክርስቲያን እግዚአብሔር አንድ መሆናቸውን ቀስ 
በቀስ በማመናቸው ነበር:: ሌሎች የቅማንት መላአክት ከሌሉት 
የክርስቲያን ቅዱሳን ጋር ተመሳሳይነታቸውን መቀበሉም ለዕምነት 
ለውጡ አስተዋፅኦ አድርጓል::ከሁሉም በላይ ደግሞ የትማንትንም 
ሆነ የክርስቲያን ሃይማኖትን ቢከተሉ ሁለቱም መንገዶት ጥሩ 
ወደሆነችው ሰማያዊ ገነት መንገድ የሚያመራ መሆኑን 
በመቀበላቸው ነበር፡: 


አስገድዶ የባህል ለውጥን እንዲቀበሉ የማድረጉ ጉዳይ 
የቅማንትን ሃይማኖታዊ ድርጅት ጨርሶ ባያጠፋውም እንደ 
መሠረት ድንጋይ የጠነከረውን የባህል የድንበር አጥር ግን በሚገባ 
በማነቃነቅ አንገዳግዶት ነበር: ምንም እንኳን ከአረማዊ- ኦሪታዊው 
ሃይማኖት አስኳል ውጭ ቢሆኑም ክርስቲያን የሆኑት ቅማንቶች 
ቁጥር በርካታ ስለነበር በሥጋ ዝምድና እና በማኅበር ቃል-ኪዳን 
እንደተሳሰሩ ነበር፡፡ አረማዊ- ኦሪታዊ የሆኑ ቅማንቶችም ክርስቲያን 
ከሆኑ የሥጋ ዘመዶቻቸው ጋር የቅርብ ዕለታዊ ግንኙነት 
ስለነበራቸው ይህም ሁኔታ ከውጭው የክርስቲያን ዓለም ጋር 
ባለው ግንኙነት እንደ ድልድይ ሆኖ ያገለግል ጀመር:: ወደ 
ክርስቲያን የመለወጡ ሂደት የአረማዊ- ኦሪታዊውን የቅማንት 
ኅብረተሰብ ማኀበራዊና  ኤኦኖሚያዊ ተቋምን በማዳከሙ 
የደጋፊዎቻቸውንና የተከታዮቻቸውንም ቁጥር አመናመነው:: በሌላ 
በኩል ደግሞ መሪዎቻቸው የነበራቸው ሥልጣንና ክብር 
እየተሸረሸረ በመምጣቱ አንዳንድ የሃይማኖት የኃላፊነት ቦታዎችን 
የሚፈልጋቸው በመጥፋቱ ክፍት ሆነው መቅረት ጀመሩ::እነዚህ 
እርስ በርሳቸው የተያያዙ ሁዬታዎች ቅማንቶች የአማራን ባህል 
የመቀበሉን እንቅስቃሴ በጣም አፋጠነው:: ይህም በመሆኑ 
ለዘመናት የነበራቸው የባህል ነፃነትና የውስጥ የራስ-ገዝ ሥልጣን 
በ1]880ዎቹ ዓ.ም. ጀምሮ በአማራው አመራር እየተሸረሸረ መጣ፡፡: 


192 


የቅማንት ሃይማኖት በተግባር ላይ ሲታይ ከማኅበራዊና 
ከባህላዊ ዘርፎች ሥርዓት ጋር የተሳሰረ ስለነበር አረማዊ- 
ኦሪታዊው የሆነው የትቅማንት ዕምነት ሲተው በባህሉ ውስጥ 
የነበሩትን መሠረታዊ ነገሮችንና ትውፊቶችን መርሳት ግድ ሆነ፡፡ 
መጠነኛ የሆነውን ክፍል ብቻ ወደ ልጁ በመተላለፉ ሠደ ልድ 
የልጅ ልጅ ሲወርድ ሲዋረድ ደግሞ ጭራሹኑ እየጠፋ ሄደ። ባለ 
አንድ ዘርፍ የዘር ሐረግ አቆጣጠር እና አክራሪ ባሕርይ ከነበረው 
የጋብቻ ሥነ-ሥርዓታቸው ጋር የተያያዘው ጥንድ ማኀበራዊ 
አደረጃጀት ተረሳ፣ እንዲሁም ለቅማንት የፖለቲካና ሃይማኖታዊ 
አባቶች የነበረው ታማኝነት ተመናመ”ነ:: ሴቶችን በወር አበባ 
ወቅታቸውና ልጅ በሚወልዱበት ጊዜ የማግለሉ ባህል ቀረ፥ 
ሌሎች የጎረቤት ኀብረተሰብቦች የረከሱ ናቸው በማለት 
እንዳይቀላቀሏቸው የሚደረገው ክልከላም ተቋረጠ፡፡ ከዚህም 
በስተቀር በአረማዊ-ኦሪታዊ ሃይማኖት ሥነ-ሥርዓት መሠረት 
ከአንዱ የሰውነት ደረጃ ወደ ሌላው ደረጃ ለመሸጋገር የሚደረገው 
ሥርዓተ-ጸሎት የአንድነታቸው ጥንካሬ መሠረት የነበረ ሲሆን 
ይህም ወደ እያንዳንዱ ኀብረተሰብ ውስጥ ሊሠርፅ አልቻለም፡፡ 


ከዚህ ቀጥሎ ለምን በርካታ ቅማንቶች በፍጥነት የአማራን 
ባህል በመቀበል አማራ እንደሆኑ እናያለን:: ለዚህ ጥያቄ መልሱን 
ለማግኘት አስቀድሞ ተመሳሳይ የሆኑ ባህላዊ መለያ ባሕርያት 
ለለውጥ ያላቸውን ዝግጁነትና ዝንባሌ መረዳት ያስፈልጋል፡፡ 
የባህል ውህደት ሊከሰት የሚችለው ተመሳሳይ የሆኑ መሠረታዊ 
የባህል መለያ ባሕርይ ሲኖሩ፣ መለያ የሆኑት ባሕርይ ከነባሩ 
ባህል ጋር ተሳስረውና ተዋህደው በአንድ ዓይነት የባህል ዘርፍ 
ሊፈረጁ ሲችሉ እና ከነባሩ የባህል መለያ ባሕርይ ጋር የማይጋጩ 
ወይም ሁኔታውን ጨርሶ የማያኮላሹ ሆነው ሲገኙ ነው:: በቅማንት 
ባህል ውስጥ የነበሩ ብዙ ጥንታዊ የአገው ባህላዊ ትውፊት 
ከአማራው ባህል ጋር ሥረ-መሠረታቸው አንድ የነበረ በመሆኑና 
የሚጣጣሙ ሆነው በመገኘታቸው በአማራው አቻ ባህሳዊ መለያ 
ባሕርይ በቀላሉ ሊተኩ ችለዋል፡፡ (ዝርዝሩ በምዕራፍ ሁለት 
ይገኛል)፡፡ 


የመጀመሪያው የኃይል ተፅዕኖ አንድ ጊዜ ከተደረገ ወዲህ 
መሠረታዊ የሆነው የማኀበራዊ ድንበር የመቆጣጠሪያ ስልቶች 
ስለተሰበሩ አቻ የሆኑ በተመሳሳይ ባህል የሚፈረጁ የሁለቱም 
ሕዝቦች የባህል ትውፊቶች ስለነበሩ የቅማንቱ ባህል በአማራው 


193 





ግ. 


ተውጦ ውህደት ሊፈጠር ችሏል፡:: በአገውና በአማራው በነበረው 
ግንኙነት ምክንያት በአንድ በኩል አንዱ የበላይ የሆነ ባህል 
ለነበረው በሌላ በኩል ደግሞ የሁለቱም ባህ ሉሎች ተመሳሳይነት 
ስለነበራቸው ውህደቱ እንደተከሰተ ዓይነተኛ ምሳሌ ነው:: ይህም 
ዓይነት የማመዛዘን ጉዳይ አረማዊ-ኦሪታዊ ቅዱሳንን ከክርስቲያን 
ቅዱሳን ጋር ከሚያመሳስሉበት ሁኑታ ጋር የተለየ አይደለም:: 


አፋ ዮሐንስ ያወጡትን ትዕዛዝ-አዘል የባህል ለውጥ 
ነሮግራም ከእሳቸው ወዲህ የመጡት ነገሥታት ትኩረት ባይሰ 
ጡትም ቅማንቶች የአማራውን ባህል  የመተበሉን ሁኔታ 
ቀተጥለውበታል፡: የባህል ለውጡ ሂደት ቀደም ብሉ በባህል ድንበር 
የመቆጣጠሪያ ስልት ተገትቶ ከነበረበት ከመጀመሪያው አማራ 
የመሆን ሂደት በተፋጠነ መልክ በአሁኑ ጊዜ በጣም እየተጣደፈ 
ነው:: - እ.ኤ.አ.  በ1930ዎቹ አብዛኛው ቅማንት. ባህሉንና 
የማኅበረሰቡን ሥርዓት እንደያዘ ቢቆይም ወደ ክርስቲያንነት 
የመለወጡ ሂደት በተጠናከረ መልክ ቀጠለ፡: በዚያን ጊዜ 
በምሥራቅ ቅማንት በከርከር የሚገኙት ቅማንቶች በግምት ግማሹ 
ክርስትናን ተቀብለው ነበር ማለት  ይቻላል፡: ከቀማንቱ 
ሃይማኖትና ባህል ሙሉ በሙሉ ባልተላቀቁት በአዲሶቹ 
የክርስቲያን ሃይማኖት ተከታዮች እየተረዳ አሮጌው ሥርዓት 
እየተንገዳገደ ቆይቶ ነበር:: ምንም እንኳን ያልተጠመቁት 
ቅማንቶች ከክርስቲያኖች ጋር በአንድ ሳይ ተቀላቅለው የቅዳሴ 
ሥነ-ሥርዓቶችን ባያካሂዱም ክርስቲያኖቹ ገንዘብ ማዋጣቱንና 
በክብረ-በዓሎች መገኘቱን አልተውም፡: ዛሬም ቢሆን ይህ ዓይነቱ 
ሁኔታ በጭልጋ ባሉት ኅብረተሰቦች ዘንድ እንደ ቀጠለ ነው:: 


በተለይ የተለያዩ ጭንቀቶችን ለማስወገድ ወይም 
አካባቢያዊ ችግሮችን ለመቆጣጠር ሲፈልጉ ቅማንቶች እንደገና 
ወደ አሮጌው ሃይማኖታቸው ተመልሰው ልዩ ሥነ-ሥርዓታቸውን 
ቢያካሂዱ ከአማራው ጋር በአንዳንድ ሁኔታዎች ተመሳሳይነት 
ስለነበረው በአማራው በኩል የጠነከረ ተቃውሞ አይደርስባቸውም 
ነበር:: ይህም ሊሆን የቻለው የአማራው የክርስትና ሃይማኖት 
አንዳንድ ጠንካራና መሠረታዊ የሆኑ አረማዊ-ኦሪታዊ እምነቶችን 
በውስጡ በማስታረቅ ያካተተ በመሆኑ ሳይሆን አልቀረም፡:፡: 


ከጣልያን ወረራ ወዲህ እ.ኤ.አ. ከ1940 ዓ.ም. ጀምሮ 
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሁለተኛውን የሃይማኖት 


194 


ማስፋፋት ዕቅድ ዘረ.)ች:: የዚህ ዘመቻ ዋና ዓላማ በጐሣ 
የተከፋፈለትውን ኢትዮጵያን አንድ ለማድረግና በየጊዜው ሠሥርገው 
የሚገቡትን የውጭ :=ኃይሉችን ለመቋቋም እንዲያስችል ታስቦ 
ነበር፡:፡ በዚህም መሠረት ያልተጠመቁ ቅማንቶች ርስታቸውን 
እንደሚነጠቁ ማስጠንቀቂያ ይደርሳቸው ጀመር:: ይህ ኘሮግራም 
ቅማንቶችን ብቻ ሳይሆን ሌሉች በማዕከላዊ ምዕራብ ኢትዮጵያ 
የሚገኙትን አናሳ ጉሣዎችንም ጭምር ይመለከት ነበር፡፡ በዚያን 
ጊዜ እነዚህ ጐሣዎች አብዛኛዎቹ የክርስትናን ሃይማኖት ከሞላ 
ጐደል የተቀበሉ ቢሆንም የአማራው ባህል ግን ሙሉ በሙሉ 
በውስጣቸው አልሠረፀም ነበር፡:: በዚያን ዘመን ነበር አንድ አክራሪ 
ሰባኪና አጥማቂ ተነሳስቶ ሁሉም ቅማንት መጠመቅ እንዳለበት 
በመስበኩና የተፅዕኖ1 እርምጃም በመውሰዱ የቅማንት በባህል 
ለውጥ አማራ የመሆን ሂደት ከከፍተኛው የዕድገት ደረጃ ሳላይ 
ደርሶ ወደ ፍጻሜው ደረጃ የተሸጋገረው:: 


የፍጻሜው አማራ የመሆን (አምሃራይዜሽን) ሂደት 


የቅማንት የአማራን ባህል የመቀበሉ ሂደት የመጨረሻው 
ደረጃ አሁንም ቀጥሎ እ.ኤ.አ. በ]950ዎቹ ዓ.ም. እርምጃው 
ተፋጠነ፡:: በእነዚህ ዘመናት ሳይጠመቁ የቀሩት ቅማንቶች ከአንድ 
ሺህ በላይ አይሆኑም ነበር:: በኃይልም ሆነ መሬታቸውን በመንጠ 
ቅና ጭሰኛ በማድረግ ክርስትናን እንዲቀበሉ አስገዳጅ ሁኔታዎች 
ቢፈጠሩም በግትርነትና በአክራሪነት እምቢተኛ የሆኑት የቅማንት 
የሃይማኖት መሪዎች የሚመረጡባቸው የክብርና የየታንቲ የዘር 
ሐረግ አባላት በአምነታቸው ፀንተው ቆዩ:: በመጨረሻም እነዚህ 
ኅብረተሰቦች ለኢትዮጵያ መንግሥት ችግራቸውን አመልክተው 
ጥያቄአቸው በመንግሥት በኩል ተቀባይነት ስላገኘ ያለአንዳች 
እንቅፋት የሃይማኖት ነፃነታቸው እንዲጠበቅ ትዕዛዝ ተሰጥቶላቸው 
ነበር፡: 

ነገር ግን የቅማንቱ ማኀበራዊና ባህላዊ ተቋም ወደፊት 
ምንም እንደማያዋጣ በመገንዘብ በጥቂት የሃይማኖቱ አክራሪዎች 
የሚደገፈው የጥንቱ የቅማንት አኗኗር ዘዴ ዘለቄታነቱ አጠራጣሪ 
እየሆነ መጣ:: በመሆኑም የሕዝብ ብዛት ሁኔታ ከሌሎች 
ምክንያቶች ጋር ታክሎ የድሮው ዓይነት የቅማንት አኗኗር ዘይቤ 
ወደፊት አንዳይራመዱ ከማድረጉም በላይ አሮጌውን ሃይማኖት 
እስካሁን አጥብቀው የያዙት የዕምነቱ ተከታዮችም በኀብረተሰቡ 
ዘንድ ተቀባይነትና ቦታ አግኝተው ለመንቀሳቀስ ባለመቻላቸው 
የቅማንቱን ባህል ለመጭው ተተኪ ትውልድ ማስተሳለፍ 


195 


ተሳናቸው:: አንድ ሃይማኖታዊ ክብረ- በዓልን ለማክበር በርካታ 
ሰዎች ተገኝተው ለተለያዩ ሥርዓተ-ቅዳሴዎት ለምሳሌ ተዝካር፣፤ 
የበልግ ወቅት የልምላሜ ክብረ-በዓላት ለመሳሰሉት  መዋሁ 
ማድረግ አስፈላጊ ከመሆኑም በላይ ለተሳውስቱም ኑሮ አስፈላጊ 
የሆነውን ድጉማ መስጠት ይገባ ስለነበር ለእነዚህ መሠረታዊ 
ጉዳዮች መፍትሔ ባለመገኘቱ ችግሩ ተባባሰ፡፡ 


ከሁሉም በላይ ደግሞ ሊወጡት ያልቻሉት ስብስብና 
ጥብቅ በሆነው የጋብቻ ደንባቸው መሠረት ጥራቸው 
ከተመናመነው አረማዊ-ኦሪታውያን መካከል ለልጆቻቸው የትዳር 
ጓደኛ ማግኘት አለመቻላቸው ነበር:: በዚህ ምክንያት አንድ 
ዝቅተኛ ቄስ ሁለት ልጃገረድ ልጆቹ ባል እንዲያገቡ ክርስትና 
አንዲነሱ ማድረግ ግዴታ የሆነበት ጊዜም አጋጥሟል፡: የወምበሩ 
“ሚስት ሳትቀር ሴት ልጆቿ አረማዊ-ኦሪታዊ ሃይማኖት ተከታይ 
የሆኑ የትዳር ጓደኞች የማግኘት ችግር እንደሚያጋጥማቸው 
አሳስቧታል፡: ከዘመድ ጋር ተጋብት ግብረ-ሥጋ መፈሀም 
መቅሰፍት የሚያስከትል መሆኑን ስለሚያምኑ ከዚህ ለመዳን 
ቅማንቶች ክርስቲያን ከሆኑ ጐረቤቶቻቸው ጋር ለመጋባት 
በመገደዳቸው የቅማንት ኀብረተሰብ ከሃይማኖት ጋር የተያያዘው 
ባህል የመኖር ሕልውናው ለረዥም ጊዜ እንደማይቆይ በግልጽ 
እየታዬ መ]:: 


እ.ኤ.አ. በ1964 ዓ.ም. አምስት መቶ ያህል አረማዊ- 
ኦሪታዊ ቅማንቶች በዕምነታቸው ፀንተው የቆዩ ቢሆንም 
በሚቀጥሉት ሠላሣ ዓመታት ጊዜ ውስጥ ሁሉም የክርስትናን 
ሃይማኖት ይቀበላሉ፡፤ ወይም ከዚህ ዓለም በሞት የሚለዩ ይሆናል፡: 
እንዲሁም ክርስቲያን የሆኑት ቅማንቶች ጥንታዊ የሆነውን 
አረማዊ-ኦሪታዊ የባህል ትውፊቶች በሚቀጥሉት አሥርተ 
ዓመታት ጊዜ ውስጥ በመርሳት በብዙ ሚሊዮን በሚቆጠረው 
የአማራው ብሔረሰብ ባህሳቸው ተውጦ ጠቅላሳ ውህደት 
እንደሚፈጠር አያጠራጥርም፡፡: በአሁኑ ጊዜ በክርስትና ሃይማኖት 
የተጠመቁት «ቅማንት» እየተባሉ ቢጠሩም ይህ የመታወቂያ ስም 
ሙሉ በሙሉ ከአማራው ጋር ሲወሃዱ የሚቀር ይሆናል፡፡: 
ክርስቲያን ቅማንቶች አሁንም ቢሆን የቅማንት ጐሣ አካልና 
የአንድ ዓይነት ስሜት ተካፋይ መሆናቸውን  ያንጸባርቃሉ፡፡ 
በአረማዋ-ኦሪታዊ  ቅማንቶችንና በአማራው መካከል ይታይ 


196 





የነበረው ማኅበራዊ ልዩነት በግልጽ ጐልቶ ባይታይም በአሁኑ 
ወቅት ክርስቲያን ቅማንቶች በመጠኑም ቢሆን ከአማራው ጋር 
በማኅበራዊ ኑሮ ረገድ መጠነኛ የሆነ ልዩነት አላቸው:፡: በባህል 
ግን ይህን ያህል  የጐጉላ ልዩነት የላቸውም፡: በክርስቲያን 
ቅማንቶችና በአማራው መካከል ያለው አነስተኛ ማኅበሪዊ ልዩነት 
ባዕድ ያሆኑትን ሕዝቦች ከማግለል የባህል ባሕርይ የመነጨ 
ሳይሆን በጋብቻ ረገድ በሚያጋጥሙ ችግሮች ምክንያት ነው:፡: 
እንደሚታወቀው የቅማንት የጋብቻ ሥነሥርዓት አስቀድሞ 
የነበረው የዝምድና ሐርግ ተጠብቆ ስለሚፈጸም ከአጐራባች 
ሕብረተሰቦት የጋብቻ አቻ የማግኘቱ ዕድል የጠበበ ነው:: ሆኖም 
በሚቀጥሉት አጭር ዘመናት የከተሞችና የኢንዱስትሪ መስፋፋት 
በሚያስከትሉት ተፅዕኖ ምክንያት በጉሣ ብቻ ተወስኖ ዝግ ሆኖ 
የቆየው የጋብቻ ሥርዓት በቅማንት አካባቢ ሊቀጥል አይችልም፣ 
እንዲሁም ከዚህ ጋር ተያይዞ የነበረው አነስተኛ ማኅበራዊ 
ልዩነትም አብሮ እንደሚከስም ጥርጥር የለውቻ፡፡ 


ባሕሳዊ ለውጥ በአማራነት (በአማሃራይዜሽሸን) 


ቅማንት በአማራው ባህል ተፅዕኖ የባህል ለውጥ 
የተከሰተበት መሆኑን በምናነሳበት ጊዜ አንባቢያን የምዕራባዊያን 
ሥልጣኔ በዚህ ረገድ የተጫወተው ሚና ለምን አልተነሳም ብለው 
ሊገረሙ  ይችላሉ፡:፡: በምዕራቡ ዓለም ተጀምሮ ዓለምን 
እያጥለቀለቀው ያለው የኢንዱስትሪ መስፋፋትና የከተሞች 
በዘመናዋዌ መልክ ተደራጅተው ፈጣን አድገት የማሳየታቸው 
ሁኔታ በቅርቡም በተመሳሳይ መልክ በመላው ኢትዮጵያ መከሰቱ 
የማይቀር ነው:: ነገር ግን አንደ ኢትዮጵያ በማደግ ላይ ባሉ 
አገሮች የኢንዱስትሪ መስፋፋት ማለት ኢንዱስትሪዎች በከተሞች 
ብቻ ይሰበስባሉ ማለት አይደለም፡: የኢትዮጵያ የኢንዱስትሪ 
ምንጭ ከአገሪቱ ርቀው በሚገኙ በሌሎች አገሮች ሊሆኑ ቢችሉም 
ዘመናዋዊ የመገናኛና የትራንስፖሥርት ዘዴ እየተስፋፋ ሲሄድ 
የኢንዱስትሪዎች መስፋፋት ተፅዕኖ የባህላዊ ለውጥን 
እንደሚያስከትል  አይጠረጠርም፡: በቅማንት አካባቢ ወደፊት 
ዘመናዊ ሥልጣኔ ሲስፋፋ አዳዲስ የሃብት ሥርጭትና የመገናኛ 
ስልት፣ ዘመናዊዋ የአስተዳደር ተቋሞች፣ ዘመናዊ የአስተራረስ ዘዴ 
እንዲሁም ዘመናዊ የትምህርትና የጤና ጥበቃ ተቋሞች ሲዘረጉና 
ሲቋቋሙ የነበረው የባላባታዊው የአካባቢ ራስ-ገዝ ሥርዓት 
አክትሞ ማዕከላዊ የሆነ ዘመናዊ አስተዳደር ይተካል የሚል 
እምነት አለ:: ይሁን እንጂ በያዝነው ቀሪ ዘመን የዘመናዌ 


197 





ሥልጣኑ ማሰራጫ ምንጮች በአብዛኛው አውሮፓና ሰን አ“ሪካ 
ሆነው ይቆያሉ:: 


በኢንዱስትሪ መስፋፋት ምክንያት ከተሞች እድገት 
ሲያሳዩ አዲስ የማኅበራዊና የባህላዊ ሥርዓተ ለውጥ በእያንዳንዱ- 
ጐሣ  ይከሰታል፡:: በተመሳሳይ ሁኔታ በሚደረገው የምርት 
ልውውጥ የዓለም ገበያ ስርጭት አካልና ተገዥ እስከመሆን 
ይደረሳል:: ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን አንዳንድ “ኀብረተሰቦችን 
ጨምሮ በዚህ የለውጥ ሂደት ሥርዓት ምክንያት የግላዊነት መለያ 
ድንበራቸው እየፈራረሰ፣ ማንነታቸው እየደበዘዘ በመጨረሻም 
ጭራሹን ባህላቸው እንደሚዋጥ እሙን ነው:: 


ዘመናዊ ሥልጣኑ ከሚያስከትለው እንደዚህ ዓይነቱ ሥር- 
ነቀል ለውጥ አሁን ያሉት ቅማንቶችም ሆኑ ሙሉ በሙሉ በሂደት 
ወደ አማራነት የሚለወጡት ትውልዶቻቸው ከዚህ ሲያመልጡ 
አይችሉም፡፡: እስከአሁን ድረስ በእርግጥ በአለም አቀፋዊው የለውጥ 
ሄደት ብዙም አልተነኩም፡: በጣም ጥቂት የሆኑ የተፈበረኩ 
ቁሳቁሶቸ ለምሳሌ ብርጭቆ፣ የወንድ አልባሳት፣ ማንቆርቆሪያ፣ 
ዣንጥላና መጠነኛ የአጅ መሣሪያዎች ብቻ ናቸው በቅማንቶች 
ዘንድ ተሰራጭተው የሚገኙት፡: አመጋገባቸውም እስከአሁን 
ያልተለወጠና እንዲያውም ካለፋት ብዙ መቶ ዓመታት ከነበረው 
ሁኑታ ያልተለየ መሆኑን እንገነዘባለን:: በአሁኑ ወቅት በጣት 
የሚቆጠሩ ቅማንቶች እርሻቸውን እየተው ጉንደር ከተማ ገብተው 
በመንግሥት ሥራ የተቀጠሩ አሉ፡: ከአንዳንድ ቤተሰብ ቁጥራቸው 
የተወሰነ ወጣቶች ትምህርት ቤት የገቡ ሲሆን፤ ትልቁና ዋናው 
ትምህርት ቤት የሚገኘው በጐንደር ከተማ ነው:: ጥቂት የሆኑት 
ፆግሞ ዘመናዊ ትምህርት አጠናቅቀው በአሁኑ ወቅት የከተማ 
ነዋሪዎች  ሆነዋል፡። የመካኒክ ውጤቶችና መሣሪያዎችን 
በተመለከተ በአብዛኛው ቅማንት ከፈረንጆች (አውሮጳውያን) ጋር 
የተያያዙና በሠይጣን ኃይል እንደሚንቀሳቀሱ ነው የሚረዱት፡: 
ምንም እንኳን «የጣሊያን ሠይጣናዊ መሣሪያ አንቀሳቃሾች» 
በከርከር አንድ የውሃ ማጠራቀሚያና አንድ የተተወ የሸክላ 
ፋብሪካ፣ እንዲሁም በምዕራባዊ የቅማንት አካባቢ ጠርዝ 
የሚሄደውን አገር አቋራጭ ጐዳና ሲሠሩ የተመለከቱ ቢሆንም 
ቅማንቶች በአንደኛው ኘሮጀክት እንኳን ተቀጥረው አልሠሩም፤፣ 
ከጣሊያኖችም ጋር ሆነ ከባህላቸው ጋር ተገናኝተው አልተዋ 
ሠወሠቁም:፡: 

198 


"መ. ማም 


ከኢንዱስትሪ መስፋፋት ጋር የተያያዙ የምርት ውጤቶችን 
ቅማንቶች የሚያገኙት ለአማራው አንደደረሱ ነው:: ኋላቀርና 
ባህላዊ “ኀብረተሰቦች የምንላቸው በጣም ፈጣን ከሆነው 
የኢንዱስትሪ ከተሞች እንቅስቃሴና መስፋፋት ጋር ሳይተዋወቁ 
የኖሩትን ሲሆን ቅማንቶች አረማዊ-ኦሪታዊ ባህልን በመተው 
የኢትዮጵያ የክርስትና ሃይማኖትን ተቀብለው በባሕላዊ ሥርዓት 
ከመዋጥ በስተቀር ከዘመናዊው ሥልጣነ ጋር አልተዋወቁም፡፡ 


ሌሉች የኢትዮጵያ ሕዝቦች ከአማራው ሕዝብ ጋር 
ያደረጉትን የባህል ውህደት፣ አማራው ከቅማንትና ከሌሎች 
የአገው ሕዝቦች ጋር የጋጠመወን ባህላዊ ውህደት ማነፃፀር 
አሰፈላጊ ይሆናል፡:: አብዛኛው የአገው ሕዝብ ጨርሶ ሕልውናውን 
ረስቶ ሙሉ በሙሉ ከአማራው ጋር በመዋሃድ አማራ እስከመሆን 
ደረጃ የደረሰው ለዘመናት ሳይቋረጥ የእርስ በእርስ ግንኙነት 
የነበረ በመሆኑና የሁለቱም ሕዝቦች ባህል ተመሳሳይነት ስለነበረው 
ነው:: በአሁኑ ወቅት የአገው ዝርያ ከሆኑት ከቅማንቶች፣ 
ከፈላሻዎችና ከኩምፈሉች በስተቀር ሌሎቸ አገዎች በቡድን 
ለመግባባት ከሚያስችላቸው የሁለት ቋንቋ ተናጋሪ ከመሆናቸው 
ሌላ ጉልቶ የሚታይ የአገው ማኀበራዊና ባህላዊ ትውፊቶች 
የላቸውም፡: የአገው ሕዝብ ቋንቋቸውን ይዘው መቆየታቸው 
ጐረቤቶቻቸው ከሆኑትና የበላይነትን ከያዙት የአማራና የትግሬ 
ሕዝቦች ጋር ደካማ የሆነ የባህል ድንበር ከመኖሩ በስተቀር 
አገዎችን ከሁለቱ ሕዝቦች ልዩ የሚያደርጋቸው ምንም ዓይነት 
ነገር እንደሌለ ነው የሚታወቀው:: 


በባህል ለውጥ ወደ አማራነት የመለወጡ ሂደት በተጠናከረ 
መልክ በአገዎች ላይ ያስመዘገበው ለውጥ በማንኛውም የሌሎች 
የኢትዮጵያ ብሔረሰቦች ላይ ያልደረሰና ምናልባትም ወደፊት 
ሊደርስ ይችላል ተብሎ የማይገመት ነው:: ዊሊያም ሻክ በጉራጌ 
ሕዝቦች የደረሰውን ሁኔታ ሲገልፀው «የሴም ቋንቋ ተናጋሪ 
የሆኑት ጉራጌዎች የአማራን ባህል በመቀበላቸው በጉራጌ አካባቢ 
በኢንዱስትሪ ያደጉ ከተሞች እንዲስፋፋ አሳደረገም» (1666 
202) ፡።፤- ቀጥሎም ይህንኑ ሲያጠናክር «የአማራን ባህልና 
መሠረታዊ እሴት መቀበል ማለት ጉራጌዎች በአማራው ባህል 
በጠቅላላ እንዲዋጡ ጥርጊያ ተከፈተ ማለት አይደለም» ይሳል፡: 
(1966-203):፡ ከአገው ሕዝቦች ውጭ ሙሉ በሙሉ በአማራው 
ባህል በውህደት ለመዋጥ ተቃርበው የነበሩት በሰሜናዊ ጫፍ 


199 





=ሓ“ - ው ፡“ ፏ‹መፎመ፡፡፡፡' ፡” ጋሙሥ32:27229ዓ 


የምሥራቅ የኩሽ ቋንቋ ተናጋሪዎች የነበሩት ኦሮሞዎች ናቸው:፡፡: 
ይህም ሊሆን የቻለው በኦሮሞዎች ፍቃደኛነት በሂደት እንጂ 
በማስገደድ አልነበረም፡: ምንም እንኳን ኦሮሞዎች በጣልቃ ገብነት 
ወደዚህ አካባቢ የመጡ ቢሆንም ከአማራው ጋር የነበራቸው ለ30()0 
ዓመታት የዘለቀው በጦርነት ጊዜ ለመተጋገዝ የገቡት ስምምነት 
ለኦሮሞዎች የፖለቲካና የኢኮኖሚ ጥቅሞቻቸውን ሳያስጠብቅላቸው 
አልቀረም:፡: 


ምንም እንኳን ሌሎች ሕዝቦት የአማራን ባህል እንዲቀበሉ 
ማድረጉ ከቅድመ-ኢንዱስትሪ ሥልጣኑ የመነጨ የባህል ለውጥ 
ክስተት መሆኑ ቢታወቅም፤ እስከአሁን ድረስ አገው ባልሆኑ 
ሕዝቦች በጣም አነስተኛ ተፅዕኖ ነው ያደረሰው፡ ሆኖም ወደፊት 
በብዙ ሕብሬተሰቦች ላይ በሚቀጥሉት አሥርተ ዓመታት ለውጦች 
እንደሚከሰቱ አያጠራጥርም፡: የአማራ ባህል ስርጭት ተስ በቀስ 
በኢንዱሰትሪዎች መስፋፋት እየተሻሻለ የአማራ ዝንባሌ ይዘት 
ያለው የኢንዱስትሪዎችና የከተሞች እድገት እንደሚከሰት ይጠ 
በቃል:: ስለዚህ የለውጡ ሂደት በዚህ መልክ ቀጥሎ ኢንዱስትሪና 
ከተሞችን ማዕከል ያደረገ ቴክኖሎጂ ከተስፋፋ «ዘመናዊ» የሆነ 
የአማራ ባህል ከሌሎች በርካታ የኢትዮጵያ ሕዝቦች ባህሎች ጋር 
ውህደት ፈጥሮ የበለጠ በባህል የተሳሰረና አንድ ዓይነት 
አስተሳሰብ ያለው ሕዝብ የተደራጀበት አንድ አገር ለመመሥረት 
ያስችላል ተብሎ ይታመናል፡: 


200 


ዋቢ መጽሐፍት (81ከቨ0፪የ88ከከነ) 


8፳በዩ(, ፤1 ()., 1965, "1. 3955 6. ጓ6ር16-(:ህ|[(ዘ81 (:ከ8ክህ6,” 
1816፲ከ3[10በ8| ፲0ህየክ81 6፻ ("ዕዘበቦ888[ኣ'ዩ ኣ6ር1016፪ሃ, 6(2) 207- 
230, 

ከ6815, ዚ81ሀ፡ከ. 1953, “ ላርርህቨህየ8ቨ[0ክ [ከ ለዘ(ከ(0ፀ610፪ነሃ 1008ሃ. 
(፡ከ168ኢ6፣ ከዩ [7ክ1ሃዩየ5ቨሃ 6፻ (ከ|ርጳፀዐ ኮ፣655. 

8በር6, 788165, 1790, “ፐ፣8ነ615 16 [31560ሃ6የ ሂከፀ 5ዐህየርፎ ዐየ ሂከፎ እ[]ፍ 
1በ (ከዩ ሃዩ፳፲5 1768-73” ኮ,በ5ህ[ክክ. (፤ (፤ 1 86 ፲. ዚዐከ;በ50በ 

8ህ086, 5. ላ 1928, "ላ ከ[8(6በ/ 6 ፳1ከ108/8." 1,646, እ4(ከህሮበ 

8ህኣ10ኪ, 138/11, 1949, “ፐቦጽነ615 [ከ ዞ1ከ10888", ክርነ ነ'ዐበአ፣ እር - 
8በ6ዩ 

(:ዩበ|11, ፻በዩ818, 1956, "ዞዩዐሀ|ፎ5 ዐ፻ ፍ0ሀ!ከ-ፎፍ ፻።[ከ|ዐዞ1ቧ ቋበሰ 
850፣06ዩቨ8ከ0"'1.6ከ6ከ. 

(ከዩር5አ88ኬ, ጺርዕከዩበ ፻፲, 1936, 1.86 ፐ ጳከ8 8በ6 [ከፎ 81ህፀ እ'1ፎ, ልክ 
ላኩሃሄ5፤ከ!ልከ (ንህፎኗ፲, ከፀሣ ዥኘርዐዝ፡ እጳጪርከበ1||ጻበ. 

(18፪፪, 1. [3ዩ588ቪ0ከ4, 1954, "ፐከዩ ኮየፎከ[8[6በር ር:ህቪህ(ፎ5 6፻ (ከዩ [107ከ 
6፻ ላ68168", እፎነጓኘር6ቬር:‹:8በኮ.ቨ086. 

(:0ቪ50618210/በዩ ፲ህበ5ክ[ር8 [[811888, 1938, "ር)ህ[ሀ18 6 ላ61ር8 (31611 
[10811888- እ[]8ከ: (:ዐበ50618210ክ6 1 ህ፲1501ር8 11811888 

(:ዐክክቨ ፳6591ኪ1, (:8፲]6, 1912, "[.ጸ 1.8ቪ፳ህ6 465 ፎጠ8ክ[ ፍክ 
ላኩሃ551በ16" 

[130፣655ሮ, ፲688, 1959, "፻1ከ1]0818" 1.ዐ0ከ46ክ: ፻]68 860685. 

ኦ184, ፲ዐከበሬዕ6ከ እብ. ላ , 1866, "ላዲ ፍከዕዐቨ [ጋይጸርበዞቨዐከ ዐ-[ ሂከይ ፻፳]ጪ5ከ፳ኡ5 
8ከ1 ኗዩክበ8ቨ1 18 ዲ5ሃ551818" (:ከበ5ከ0ክ8: 1 ከዩ እ.15816በ ፻ር55. 

(38፳፲በ581, ፻ፐፎፀዩቨርክሄ ር: , 1965, "ፐ፣ጺሃዩ1 ፐከይ እብ55108 ኮ፣ፎ55 884 
ክይዩፍዬጸየርከ ፤ከ እኣዐቪከህ/ፎሄ!ፎየክ ፻፡1ከ!ዐዞ!8. ' ዲፀሰ፤ሄ ዲኩፎኩጳ” [ከፍ!ቪህቢፎ 
6፻ ፻፻0ከ10918 51165. 

(76581, 58ከ1ህ6], 1834, "6 ሀጠጸ81 0፻ 8 [ከ(ፎዩ ሃ'ዩ8፻5' 1ከ ዲኩሃኗ551ኬ18. 
1. ዐክ40ክ ክቫደርከ፳፻] ደ: 50ክ 

(ቫፍዩዩክኩከዩ፣ፎ, ፲656ሀከ 11., "ፐከዩ 1.88ባህ.8865 0 ላ61ር8" 1[በ[ፎየበጸ8010ክ81 
፲0ህ፲ከ81 0፻ ዲጠሮርበ]ር8ክ 1.18፳ህ1፤811ር5. 

8፳16ሃዝ,] , 1877, "ፐጺሃ615 ዘክ ዲኩሃ551618" 1.0በ06ቪ: ላ 1. 1.0ክዩነ. 

ፍዩህል11ከ, እዘ8፲ጠ ፐ. ኒ'ዕበ., 1868, "፳ፎ፤56 ከጪርከ, ፲ፎበጸ' ዲኩይኗኗ፤ከ፤ፎከ" 

ክዛህበከከበፎ!6ዕ(4, (፣ ነነ.8. ,"ፐከፎ ር፳118 ዐ፤ ፻፲ሂከ!ዕክ፤ል. " [ቐ.0ከሐዕክ፡ 
1ጠ[6ቪ፲ጠ8[[6በ81 ላየ 185(1ኪዝ!ዩ 


201 


4886፲,()[[0 ላ |6ፍ5 “ ላክ[|ባህ1[1ርኣ 64 ኣ'ዕቨከ ኮ(ከ፡ሀ5 
 5(ህ[938ቪ |” ላ ከክርርአከ885 

1:61[15, እ[[ርከር1. |958, "[.8 [59 55ሮ5816ከ ፎ1 5ፎጴ /ላፍቦሮር(። [ ከርበ[( ቧቪኣ 
ፍ ከፎ |ፎኔ [፡ከዝቦቦ፤ቋከ። በሮ ር፤ዐከበዚ[” |»ጡ[[፳ [.,8(ሐ|ር ”'|አነበ 

1.5[ፍነ. ገፍፍ, ጻላጓ'ከጩከ[ ጸከሰ (ን ላ ቋር 196 ።(ከ10ኮ፤። 
“[ሀ|አከነ፤በቋ!ፎጩ እ1ጻበህኗር]ቦ!ኡ' , ርቨፎፎከኒ፤ፎከ, (ርክበ 

[1.ር513ህ. ነነ'6ዐ|(. 1951, 'ኮኃ[ጸሬከዉ ላከ፤ከዐ!ዕልነ" ከዝፎኤ [፤ጻኣፎከ ነ ነር 
1/ከ1ነፎየ5ቪቨላ' ኮርር55 

1.ርኣ1በ6. 1ንዕ0ከ811 ኳ 1965, ኣጓ'፳ኣ ጓከበ ()ር6|በ] "[[በሰዘ!ርበ ቋክዐ 
1በክ6ነኣ188(08- 18- 51[ከ10ሀ18. (:ክ|[ዚቨዘር" ከርክዥ [18ሃርበ-.- ነ 816 
[ቪ1ኣዩ[811ሃ ኮ፣ርጳ፡ 

1.ፎኣነ15, ]1ፍ.ኩፎቪ % , 1965, "ላ ርነጸ[|ጸ እሸፀዐበመ፣ርከሃ  ሇዘጠዘበዉ ላጸ 11፡18 
፡(ከ10818. 1930-1932" , እ86150ክ [!በ[ሃፎየ5ቨሃ 61 ላላ'ዘኗ50በ51ክ 
ኮ፣ር55. 

[.ፀነሄ15, 1 እ1. 1955, "ኾዩዐዞክ1!ፍዩ 6. (ከዩ ዝ6[በ 6፤ ለቨ(ር8, 508181]. ላ[8፣ 
ጳከበ 58ከ0, [.ዐክ06/ክ 1ከ(ፎየክጳ8[10881 ላቨር8 1በ51(((ሀ[ፎ 

ኣዝየ106አ., (፣ፎዐየፎፎ ጅ, 1949, "ፍዕር(81 8 ርር”, ኮኣፎነ ነዐ 
እ186ር01118ክ. 

እ1ፁ551በ9, 51ከቬ68 13, 1958 "(ዝ6ህክ ፲ ከዩየ8ሀነ' ጳከሰ %ዐር1ቋ1 5(81;ፄ 1በ 
[ከድ ሯጽ፳ (:9ቨ 6፻ ፻:(ከ109)8" /ጴክፎበፍ8ክ ላበ!ከየ6ፀ616:8:51 

ኮኋበዚከህ፣51. ሂ1ርከ8የ6, 1961 "ዲበ 1ከክቪዐሰክርቨ6ክ 16 ከይ ጀርዐበርበበ1ር 
11,8(6፲ሃ 6፻ ከ1618", 10806: 1.8115ፎ18 116ህ5ሮ. 

ኮርፎከ8ጠ, እ18ፎ6- "ከፎ ር፣ዑህዊየክክበፎክ[ 6፻ 5:10ኮ18",-1.0ከ860ኬ: 
›8ኩ6፻. 

235581. ]10;ህ2, 1869, "ኺጸየ8ቬሃፎ ዐ፤ ሂከፎ ፻8(15ከ እብ5516ከ 10 
ፐከሬፎ6ፅ6(6, ፪:188 0፻ ላኩነሃ551618', 108008: 1. እአፐ፳ሃ, 2ሃ015 

፳ል(ከ]6በ5, (81, 1921, "[915፲ክ4ፍክ 1በ ለኩ655116ከ." !18ቬ5ህየፎ 

፳ህፀዞዩ1 50:/8፣9, 1838-1840, " ቪዩ15ፎ 18 ላኩፎ581በ16በ', ፻8፣በክ;ቢ. 

ፍኋከ1|ር 5118551ፎ. 1964, 5.ከ1በ68 ነ'][|ኣ86, 5ር6ፎክር ዐ፤ 511018 [.1[5/" 
ፍነ'ፀ|የ ፤.ይሬ18ኪ, ፲የጻከኗ189 085. 8ፎዐ«ፎ1ርሃ. 

ፍከጸርአ, ነጓ'|[|!ዉከ] ል, 1966, "ፐከይ ‹፲ፎ፣ሂቋፎፍ ዞይዐፀ1|ፎጴ5 ዕ፻ ጀከኔፎ1ፎ 
('ህ]ክር," 1ዐክ6ክ: ()ኣ፻0(4 

ፍዘክ66ክ5, ፻፣ፎፀፎቨርአ ፲, 1960, "እዘክቪከነነር81 (ከ1018, ጅይ0ክ165 8በ6 
ዩርዐበዕዘበሃ, ' እ“ጹሰ፤ዓዑዐቪ [| በ|ዌፎዔቪሃ ርዑ[ ኒነ'፤ሄፎዐበ፳፤በ ኮ፣ፎሌፍ. 

ፍ(6.በ, ቨርቨየሃ ላ, 1862, "ነጓ'ጸጠሰፎ]በልፍ ዘበ0በ (ከፎ ፻ቋ|ቧ5ከቋ5 1በ 
ለኩህሄ1ከ1,' [.ዐበወዐከ ኣሃ ፎቪከፎዝጢ, እ18ር፤በ1ዐ5ከ, ጸከሰ ፻ህከ! 


202 


፲በጠነ1በፎከጸበ1, ] ኣክዩክርፎ፣, 1965, “]518ፀቪ ፤ክ ፤፡(ከ!ዐዐ18” [.በሰ0በ:፻8በኦ 
(355 ፌ ("6 | 
ቪሀከ18ከ8, ፲056ኮከ, 1959. "እኣ'6(ፎ ፍህየ 13 [3188[ኮህ(1(0ክ (3608፣8ኮ8|ባ6 
ፀፎኡ [ን1215ር1ዓ ዲሯጸኳ " 1ከጠ;ሮየ ክዐሀፎፎ-ዳዲበገባህፀ ()በ6ክ11ሮ 
፲ፐህርአዩየ, ላየርከነኩ፳1] እ ጸ፳ከሰ እሸ ላ 8ርቋከ 1966", [.፡በፎሀ፤ቨቨር 
እከ፳1ነ515- ሂከዩ- ከ6ከ-8ጳከ[;| 1.ጳከአዌህ8865 6፤ እ0ዐቨከ ፻:8516፻ከ 
እክ1ር8. 1.0ከ46ክ. ()866«9 | 
[| ]1ፎበፀ6በሺ, ጠኣና፳የበ, 1956, “ፐከር ፲ቫርከ፣ቧ፤ር - ያፎነዛ፤ፍከ ጾ!ፎጠፎከ15 ፤በ ፡ 
ልኩሃሌኢ1በ188 (እ16በ6ዐከሃ5ቨዩ) (:ከበ5(፤8በ[ነ'", ]6ሀ[፻ከክ81 0 
ኣፎይጠርከርኔ ኤ!ህፅ1ርዒ, ክፎጩ ዐርዚ (ንጻ.ወርበ 


203 









- 
፦ .ሓ' ም ን " የ 


'ዜ. ጨ 
4. ጻ #. 


ኣቶ ባዩ 2. ላቀው በ1932 ዓ.ም. በጐንደር ከተማ አጠገብ 


፥ ፓኑ 
ረሯጆ ዱ፡= ‹. ባ) ዓ.ም. ከአዲሰ አበባ ዩኒቨርስቲ በፖብሊክ 
| አድሚኒስትሬሽን የዚ.ኤ.. ዲግሪያቸውን ካገኙ በኋላ በተለያዩ 
- የመንግሥት መዖ ።ሪያ በ ቤቶችና ድርጅቶች ከክፍል  ሹምኑ 

'ጆምሮ- እሰከ መምሪድ:፡ ኃላፊነት በሟደርሱ የሥራ ኃላፊነት ለ29 
ዓመት ያል ,: 7 ዩሐ ፡ ገልግሎት አበርክተዋል ል: 4. 


ጤኑ።ን 4! ፎች 





ጋል 





] - . 
ቺ= 


5" 2 
ገር ውስጥ ብር 20.ዐዐ ነ 


ኣገር ዩ.ኤስ 5 ጃ ከመላኪያ ጋር) 


ብርሃንና ሰላ ኣቁ ፦ ረ 





